SKÍRNIR 


TÍMAKIT  HINS  ÍSLENSKA  BÓKMENTAFÉLAGS 


LXXXIV  AR. 


RITSTJÓRI 

BJÖRN  BJARNASON 

DR.  PHIL. 


REYKJAVIK 

ÍSAFOLDAKPRENTSMI&JA 
1910 


1351 
S5" 


^í/ 


Efnisyfirlit. 

Bls. 

Um    silfurverð  og  vaðmálsverð,    sérstaklega   á  landnámsöld  íslands 

eftir  Björn  M.  Ólsen 1 

Siðspeki  Epiktets  eftir  Agúst  Bjarnason 19 

G-láma  eftir  Stefdn  Stefánsson 34 

(xóður  fengur,  saga  eftir  Jóhann  Sigurjónsson    ......  40 

Ágrip    af    sögu    boldsveikinnar    á    íslandi    eftir    Sœmund   Bjarn- 

hjeðinsson        48 

Loftfarir  eftir  Andrés  Björnsson 66 

Hugsjónir  Edisons  eftir  David  Östlund 77 

Ritfregnir  eftir  Björn  M.  Olsen 86 

Frá  útlöndum  eftir  Þorstein  Gíslason 90 


Björnstjerne  Björnson  (kvæði)  eftir  Matth.  Jochumsson    ....  97 

Björnstjerne  Björnson  (æfiminning)  eftir  Jón  Jónsson  sagnfr.  .     .  102 

Um  Glámu  eftir  Þorvald  Thoroddsen 138 

Ágrip    af    sögu    holdsveikinnar    á    íslandi    eftir    Sæmund    Bjarn- 

hjeðinsson 141 

Dauðinn,  saga  eftir  Jónas  Guðlaugsson       152 

Úr  ferðasögu,  eftir  Helga  Pjeturss 166 

Til  minningar  Jóni  Sigurðssyni  eftir  Sigurð  Guðmundsson      .     .  1T6 

Ritfregnir  eftir  Björn  M.  Ólsen  og  Björn  Bjarnason     ....  182 

Frá  útlöndum  eftir  Þorstein  Gíslason 18G 


Sendibréf  til  Árdisar  Andvaradóttur,  kvæði  eftir  Guðm.  Friðjónss.  .  193 

Þegar  eg  var  á  fregátunni,  saga  eftir  Jón  Trausta       197 

ísland  gagnvart  öðrum  ríkjum,  eftir  Björn  M.  Olsen 216 

Agrip  af  sögu  boldsveikinnar  á  íslandi,  eftir  Sæmund  Bjarnhjeð- 

insson,  (niðurl.) 229 

Kolufell,  saga  eftir  Sigurð  Nordal 251 

Efniskenningin  nýja,  eftir  Ágúst  Bjarnason 261 

Loftfarir  (frh.),  eftir  Andrés  Björnsson  og  Magnús  Björnsson  .  275 

Orkunýting  og  menning,  eftir  Guðmund  Finnbogason     ....  295 


Bls. 

Staða  og  kjör  kvenna,  eftir  H.  Höffding,  þýtt  af  Björgu  Þ.  Blbndal  316 

Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni,  eftir  Mattías  Þórðarson    .     .    .  330 

Kvæði  eftir  Jóhann  Sigurjónsson      .    .         352 

Þrjú  bréf  Jónasar  Hallgrímssonar 355 

Kitfregnir,    eftir    Jón  Helgason,    Björn   M.    Ólsen,    Guðmund 

Mnnbogason,  Björn  Bjarnason  og  Þorkel  Þorkelsson    .     .  359 

Frá  útlöndum,  eftir  Þorstein  Gíslason 576 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverð, 

sjerstaklega  á  landnámsöld  íslands. 

Erindi  flutt  í  Mentamannafjelaginu  13.  desember  1909. 


Sá  maður,  sem  gengist  hefur  firir  stofnun  mentamanna- 
fjelagsins,  hefur  sínt  mjer  þann  sóma  að  biðja  mig  að 
flitja  stutt  erindi  á  þessum  fundi,  sem  annars  er  ætlað  að 
undirbúa  og  samþikkja  lög  f jelagsins.  Mjer  datt  í  hug  að 
nota  þetta  tækifæri  til  að  skíra  frá  dálitilli  uppgötvun, 
sem  jeg  þikist  hafa  gert,  að  því  er  snertir  silfurverð 
og  vaðmálsverð  á  landnámsöld  íslands,  og  skal  jeg  reina 
að  tefja  ekki  tímann  mjög  lengi.  Áður  enn  jeg  hverf  að 
aðalefninu,  skal  jeg  leifa  mjer  að  setja  fram  fáeinar  al- 
mennar  athugasemdir  um  silfurreikning  og  vaðmálsreikn- 
ing  til  forna,  og  verð  jeg  að  biðja  hina  heiðruðu  samkomu 
afsökunar  á  þvi,  að  jeg  tala  þar  um  það,  sem  ikkur  öll- 
um  eflaust  er  kunnugt. 

Saga  peningasláttunnar  hjer  á  Norðurlöndum  sinir,  að 
menn  fóru  ekki  að  slá  hjer  peninga  fir  enn  um  það  leiti, 
sem  kristni  kom  á  ísland.  Elstu  peningar  mótaðir  á 
Norðurlöndum  eru  frá  þeim  tima.  Menn  hafa  fundið 
sænska  peninga  frá  dögum  Ólafs  skautkonungs,  danska 
frá  dögum  Sveins  tjúguskegs,  og  einn  norskan,  sem  er 
eignaður  Olafi  Triggvasini.  Þessir  elstu  peningar  Norður- 
landa  eru  mjög  misþungir,  og  bendir  það  til,  að  þeir  hafi 
verið  vegnir,  enn  ekki  taldir,  i  kaupum  og  sölum  manna 
á  milli.  Hjer  á  landi  hafa  peningar  aldrei  verið  slegnir. 
Menn  höfðu  hjer  ekki  aðra  mótaða  peninga  enn  þá,  sem 
viltust    hingað    fra    útlöndum,    og   alt  bendir  til,  að  mjög 

1 


2  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð. 

lítið  af  þeirri  vöru  hafi  verið  hjer  í  umferð  meðal  manna 
fir  enn  á  11.  öldinni,  þegar  peningasláttan  birjaði  first 
firir  alvöru  í  Noregi,  Danmörku  og  Svíþjóð.  Og  það  sjá- 
um  vjer  bæði  á  sögunum,  og  þó  sjerstaklega  á  Baugatali 
i  Grágás,  að  silfur  var  á  elstu  tímum  aldrei  talið,  heldur 
altaf  vegið.  Það  sjest  og  á  Baugatali,  að  menn  höfðu 
nokkurs  konar  peninga-ígildi,  þar  sem  silfurbaugarnir  vóru. 
Menn  hafa  firir  löngu  fundið  hjer  og  hvar  á  Norðurlönd- 
um  söfn  af  slíkum  baugum,  sem  menn  höfðu  í  gjöld. 
Sumir  af  þeim  eru  undnir  í  skrúfu,  og  má  klippa  af  þeim 
eftir  vild  og  þörfum  í  smágjöld.  Það  eru  slíkir  baugarr 
sem  Snorri  talar  um  í  Háttatali  45.  er. 

Lætr  undin  brot  brotna 
bragningr  fyrir  sér  hringa 

o :  Bragningr  lætr  undin  hringabrot  brotna  f yrir  sér.  Og  í 
vísunni,  sem  er  eignuð  Egli  Skalla-Grímssini  þrjevetrumr 
eru  slíkir  hringar  kallaðir  »ljósundin  linns  lönd«  (Egils  s. 
31.  k.).  Hjá  baugunum  hafa  oft  fundist  silfurstengur,  eða 
mjóir  silfurteinar,  sem  mátti  nota  á  sama  hátt.  Nú  hefur 
firir  skemstu  fundist  alveg  samskonar  gangsilfur  hjer  á 
landi  í  gömlum,  uppblásnum  bæjarrústum  norður  í  Bárðar- 
dal  ofarlega,  hjá  felli,  sem  heitir  Sandmúli,  og  er  það  til 
sínis  hjer  í  Forngripasafninu.  Þessi  fundur  er  nokkurs 
konar  lifandi  skíring  á  hinu  forna  Baugatali  í  Grágás. 
Þar  eru  baugar,  sumir  þeirra  undnir,  silfurteinar,  brot  af 
gömlum  silfurgripum,  ofurlitlir  og  mjóir  smábútar,  sem 
líklega  eru  það  sem  Baugatal  kallar  þveiti,  smástikki  úr 
silfri,  enn  aftur  á  móti  er  þar  enginn  peningur  mótaður,  og 
ifir  höfuð  að  tala  staðfestir  þessi  fundur  alt  það,  sem  vjer 
vissum  áður  um  silfurganginn  hjer  á  landi,  áður  enn  kristni 
var  tekin.  Fundurinn  er  að  minsta  kosti  eldri  enn  1000, 
og  er  að  öllum  líkindum  frá  landnámsöldinni  (870 — 930). 
Sjerstaklega  sínir  þessi  merkilegi  fundur,  að  silfrið 
var  vegið.  Vogareiningin  hjá  forfeðrum  vorum  var 
mörkin,  sem  við  allir  þekkjum.  Nú  teljum  vjer  2  merkr 
í  dönsku  pundi,  og  svo  hefur  það  verið,  síðan  íslenskri  vog 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverð.  3 

var  breitt  með  hinum  elsta  verslunartaxta,  tilskipun  16. 
des  1619.  Enn  áður  var  íslensk  mörk  jöfn  norskri  mörk; 
er  það  fullsannað  bæði  af  lóðum,  sem  fundist  hafa,  og  af 
þingd  norskra  peninga  o.  fl.,  að  hún  var  hjer  um  bil  216 
frönsk  grömm').  Nú  er  mörkin  250  gr.,  og  er  hin  forna 
mörk  því  tæpum  sjöunda  parti  ljettari  enn  vjer  teljum 
nú.  Hver  mörk  skiftist  í  8  aura,  og  var  eiririnn  því  hjer 
um  bil  27  grömm,  eða  tæpum  sjöunda  hluta  minni  enn  2 
lóð.  Til  samanburðar  má  geta  þess,  að  gamla  spesían 
(=  4  kr.)  stóð  rjett  2  lóð,  og  var  því  hinn  forni  eyrir 
silfrs  rúmlega  6/7  ur  4  kr.,  eða  jafngilti  a  ð  þ  i  n  g  d 
tæpri  hálfri  fjórðu  krónu,  enn  verðmætið  fór  auðvitað, 
auk  þingdarinnar,  eftir  því  hve  skirt  silfrið  var,  eða  hve 
miklu  var  í  það  blandað  af  messing.  Hver  eirir  skiftist 
aftur  í  3  örtuga,  og  jafngildir  hver  örtugr  hjer  um  bil  9 
grömmum  eða  l4/5  kvints. 

Jeg  sní  mjer  þá  að  vaðmálareikningnum.  Vöruskifta- 
verslun  hefur  tiðkast  hjer  á  landi  frá  alda  öðli,  og  það 
leiddi  til  þess,  að  í  þessum  vöruskiftum  var  verðmæti 
allra  hluta  miðað  við  tvær  algengar  vörutegundir :  vað- 
málin  og  kúna ;  verðmælarnir  eru  vaðmálsalin  og  kúgildi. 
Svo  hefur  verið  frá  upphafi  og  er  að  nokkru  leiti  enn, 
eins  og  hin  árlega  verðlagsskrá  sínir.  Jeg  sleppi  kúgilda- 
reikningi  fornmanna,  enn  skal  að  eins  lauslega  drepa  á 
það,  að  á  12.  og  13.  öld  jafngilti  kúgildið  ekki  altaf  1 
hundraði  (þ.  e.  120  álnum)  vaðmála,  heldur  vóru  kúgildin 
misdír  i  imsum  hjeruðum  og  líka  eftir  gæðum,  og  jafn- 
gilda  frá  72  álnum  upp  í  120  álnir,  oftast  90  álnum,  t.  d. 
i  fjárlagi  úr  Árnesþingsókn,2)  enn  um  1300  komst  sú 
venja  á  að  telja  kúgildi  jafndirt  hundraði  vaðmála. 


*)  Schive  og  Morgenstjerne  telja  norsku  mörkina  215,8  gr.  í  riti 
sinu  nm  peningasláttu  í  Kristiania  Vidensk.-selsk.  forhandlinger  1876r 
nr.  1.  Enn  Fr.  Macody-Lnnd  telur  hana  216,527  grömm,  eða  tæpu 
grammi  þingri,  í  bók  sinni  'Norges  okonomiske  system',  Kria  1909,  á 
14.  bls. 

2)  TJm  12  aura  (=  72  álna)  kúgildi  er  getið  i  máldaga  Hvams- 
kirkju   í    Norðnrárdal   1223    (ísl.    Fornbrs.    I.   420.  bls.).    Um  15  aura 

1* 


4  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð. 

Þegar  vjer  tölum  um  forna  vaðmálsalin,  verðum  vjer 
að  gæta  þess,  að  hin  forna  íslenska  alin  var  rúmum  5 
dönskum  þumlungum  stittri  enn  dönsk  alin,  eða,  eftir  þvi 
sem  næst  verður  komist,  18,79  d.  þl.  (=  49,143  senti 
metrar).  Aftur  var  vaðmálið  forna  breiðara  enn  það  er 
nú.  Gjaldgengt  vaðmál  átti  að  vera  tvielnt,  o:  2  fornar 
álnir  á  breidd  (=  37.58  d.  þl.),  og  verður  þvi  forn  vað- 
málsalin  sakir  breiddarinnar  alt  að  þvi  fjórðungi  drígri 
(1,23  d.  □  alin)  enn  einbreið  vaðmálsalin  nú,  þó  að  hún 
væri  stittri. 

Seæ  dlnir  af  vaðmáli  vóru  kallaðar  eyrir  vaðmála  eða 
lögeyrir,  og  8  aurar  vaðmála  eða  8  lögaurar  eða  48  álnir 
vaðmála  gerðu  mörk  vaðmála,  alveg  eins  og  8  aurar  silf- 
urs  gerðu  mörk  silfurs.  Vaðmálið  er  þá  talið  i  vogar- 
einingum,  enn  þessar  vogareiningar  eru  þó  bersínilega 
ekki  miðaðar  við  þingd  vaðmálsins,  þvi  að  6  álnir 
vaðmála  vega  miklu  meira  enn  eiri  og  48  álnir  miklu 
raeira  enn  mörk.  Það  leiðir  af  sjálfu  sjer,  og  er  játað  af 
öllum,  að  þessi  verðnöfn,  eyrir  og  mörk,  eru  komin  inn  i 
vaðmálareikninginn  úr  silfurreikningnum.  Enn  merkilegt 
er,  að  engum  hefur  enn,  svo  að  eg  viti,  dottið  i  hug  að  gera 
grein  firir,  hvernig  á  þvi  stendur,  að  verðnöfn  silfurreikn- 
ingsins  hafa  komist  inn  i  vaðmálareikninginn,  og  liggur 
þó  hin  eðlilega  skiring  beint  við. 

Að  6  álnir  vaðmála  eru  kallaðar  eyrir  (lögeyrir),  og 
48  álnir  mörk,  hlitur  að  stafa  af  þeirri  einföldu  ástæðu,  að 
6  álnir  vaðmála  hafa  einhvern  tima  i  firndinni  jafngilt 
eyri   silfrs    að   verðmæti  og  48  álnir  vaðmála  mörk  silfrs. 

(=  90  álna)  kúgildi  er  talað  í  fjárlagi  i  Árness  þingsókn  (firir  1200)  Grág. 
Kb.  II  247.  bls.  (Belgsdalsbók,  sbr.  ísl.  Fornbrs.  I  316.  bls.)  og  i  máld. 
Saurbæjarkirkju  á  Hvalfjarðarströnd  1180  (ísl.  Fornbrs.  I  265.  bls.).  I 
Vallaneskirkju  máld.  1270  segir,  að  kirkjan  eigi  30  kúgildi  í  geldfje,  og 
skuli  „bálft  virða  tveggja  marka  (=  96  álna)  kúgildi  og  hálft  12 
aura"  (ísl.  Fornbrs.  II  83.  bls.).  Á  þessu  sjest,  að  kúgildi  gátu  verið 
misdír  eftir  gæðum.  Síðar  i  sama  máld.  er  hvalrekaitak  metið  „2  kú- 
gildi  eða  3  merkur",  eða  kúgildið  á  1V2  mörk  (=  12  aura).  Loks  talar 
máldagi  Helgafelsklausturs  frá  1186  um  „hundraðs  (=  120)  álna  virð 
kúgildi"  (ísl.  Fornbrs.  I  282.  bls.). 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverð.  5 

Undir  þetta  mál  renna  nú  fleiri  stoðir,  enn  áður  enn 
vjer  greinum  þær,  skulum  vjer  first  skíra  frá  því,  sem 
menn  hingað  til  hafa  vitað  um  dírleikshlutfall  silfurs  og 
vaðmála.  Það  er  vanalega  greint  með  því  að  segja  hve 
margir  6  álna  aurar  eða  lögaurar  fáist  firir  eyri  silfrs. 

Um  1280,  þegar  Jónsbók  var  samin,  jafngilti  1  eirir 
af  brendu,  o:  skíru,  silfri  6  lögaurum  (36  álnum),  og  var 
þá  dírleikshlutfall  brends  silfurs  og  vaðmála  I  :  6  (Jónsb. 
Kaupab.  5.  k.). 

Enn  ef  vjer  förum  lengra  aftur  í  tímann,  þá  sjáum 
vjer,  að  dírleikshlutfallið  var  enn  þá  hærra  á  ofanverðri 
11.  öld,  alla  12.  öldina  og  framan  af  13.  öldinni,  eða  sem 
1 :  lxjto  þ.  e.  7^2  lögaurar  eða  45  álnir  vaðmála  fengust 
firir  1  eiri  af  brendu  silfri1).  Og  ef  vjer  förum  enn  lengra 
aftur  í  tímann,  verður  dírleikshlutfallið  um  1000  og  fram 
ifir  miðja  11.  öld  enn  þá  hærra,  eða  sem  1:8,  þ.  e.  8  lög- 
aurar  eða  48  álnir  vaðmála  jafngilda  1  eiri  af  brendu 
silfri2)  Um  sama  leiti,  þ.  e.  a.  s.  um  árið  1000,  var  dír- 
leikshlutfall  »lögsilfurs  hins  forna«  við  vaðmál  sem  1  :  4, 
þ.  e.:  firir  1  eiri  lögsilfurs  fengust  4  lögaurar  eða  24  álnir 
vaðmála3).  Þessi  dírleiksmunur  á  brendu  silfri  og  lögsilfri 
stafar   auðvitað   af   því,    sem  líka  sjest  á  Grágás,  að  lög- 


1)  Grág.  Kb.  II  193.  bls.  Sthb.  61.  bls.  ísl.  Fornbrs.  I  97.-98. 
og  165.  bls. 

2)  Grág.  Kb.  I.  241.  bls.  II.  141.  bls.    Sthb.  88.,  91.  og  214.  bls. 

3)  Þetta  sjest  á  mjög  merkilegri  grein  í  Grág.  Kb.  II  192.  bls. 
Dr.  Valtýr  Guðmundsson  hefur  viljað  vefengja  þetta.  Enn  hið  elsta 
fornskjal,  sem  til  er  á  íslensku,  skráin  um  rjett  íslendinga  í  Noregi,  sem 
Olafr  helgi  gaf  þeim,  stiður  frásögn  Konungsbókar,  og  er  sú  skrá  vottuð 
og  svarin  first  af  Isleifi  biskupi  og  helstu  mönnum  honum  samtíða,  og 
síðan  af  Gizuri  biskupi,  Teiti  bróður  hans,  Markúsi  lögsögumanni  o.  fl» 
merkum  mönnum  á  oianverðri  11.  öld.  Þar  stendur,  að  landaurarnir, 
sem  íslendingar  guldu  i  Noregi,  skildu  vera  „6  feldir  og  6  álnir  vað- 
máls  eða  */»  mörk  silfurs".  Hver  algengur  feldur  (vararfeldr)  jafngilti 
2  aurum  eða  12  álnum  vaðmála  (Grág.  Kb.  II.  192).  Verða  þá  land- 
aurarnir  =  12  -f-  1  =  13  aurar  vaðmála,  og  það  jafngildir  l/>  mörk 
silfurs  =  4  aurum  silfurs.  Verður  þá  dírleikshlutfallið  4  :  13  =  1  :  3V4, 
og  er  það  lægra  enn  í  Kb. 


6  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð. 

silfrið    var    mikið    blandað,     eftir    dirleikshlutfallinu    til 
helminga. 

Á  því,  sem  nú  var  sagt,  er  svo  að  sjá,  sem  dirleiks- 
hlutfallið  verði  þvi  hærra,  silfrið  því  dírara  og  vaðmálið 
því  ódírara,  sem  lengra  kemur  aftur  i  timann. 

Enn  tökum  nú  Baugatal  og  sjáum,  hvað  þar  stendur. 
Það  hefur  að  eins  geimst  i  Konungsbók  Grágásar  og  stend- 
ur  þar  aftast  i  Vígslóða,  enda  er  það  eftir  efni  sínu  við- 
auki  við  Vígslóða  og  hefur  eflaust  verið  fært  i  letur  með 
honum  á  Breiðabólstað  i  Vesturhópi  hjá  Hafliða  Mássini 
veturinn  1117 — 11181).  Áður  hafði  það  geimst  í  manna 
munnum  um  ómuna  tíð,  þvi  að  það  er  ekki  ofmælt,  að 
Baugatal  muni  vera  til  vor  komið  nokkurnveginn  óbreitt 
alla  leið  framan  úr  Ulfljótslögum.  Það  sínir  hið  ramm- 
forna  mál  og  eigi  síður  alt  efni  Baugatals.  Það  er  eftir 
efni  sínu  lögin  um  sambúð  ættanna  í  landinu,  um  nið- 
gjöldin,  þ.  e.  það  endurgjald,  sem  hver  maður  átti  lög- 
lega  heimting  á  flrir  frænda  sinn,  ef  hann  var  veginn, 
hjá  jafnnánum  frændum  vegandans.  Þessi  niðgjöld  eru 
mörgum  hundruðum  ára  eldri  enn  íslands  bigging  trjá 
öllum  germönskum  þjóðum,  því  að  Tacitus  getur  um  þau 
á  1.  öld  eftir  Krist.  Hvernig  þeim  var  háttað,  sjest  best 
með  því  að  lesa  upp  upphaf  Baugatals. 

»Fjórir  eru  lögbaugar.  Einn  er  þrimerkingr7  annarr 
tvitugauri,  þriði  tvimerkingr,  fjórði  tólfeyringr«. 

(Baugar  þessir  hafa  nöfn  sín  af  þingdinni,  og  sinir 
nafnið  lögbaugr  og  firirsögnin  Baugatal  o.  fl.,  sem  hjer  fer 
á  eftir,  að  frá  upphafl  er  átt  við  silfurbauga  með  ákveð 
inni  þingd:  þrímerkingurinn  stendur  þrjár  merkur,  tvítug- 
aurinn  20  aura  eða  ^1/^  mörk,  tvímerkingurinn  2  merkur, 
tólfeiringurinn  12  aura  eða  ll/2  niörk.) 

»Höfuðbaugi  fylgja  6  aurar  baugþak  ok  þveiti  átta  ens 
fimta  tigar.  Tvítugaura  fylgja  hálf  mörk  baugþak  ok  þveiti 
tvö  ens  fjórða  tigar.  Tvimerkingi  fylgja  þrir  aurar  baug- 
þak  ok  þveiti  tuttugu  ok  fjögur.  Tólfeyringi  fylgja  tveir 
aurar  baugþak  ok  þveiti  seætán«. 

l)  íslbók  10.  k. 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverö.  7 

(Baugþak  og  þveiti  er  nokkurs  konar  ofanálag  sem 
filgdi  hverjum  baugi  i  niðgjöldum.  Höfuðbaugr  er  sama 
sem  þrimerkingur). 

«At  enum  mesta  baugi  (þ.  e.  þrímerkingi)  eru  þrír  menn 
bœði  baugbœtendr  ok  baugþiggjendr:  faðir  ok  sonr  ók  bróðir. 
At  tvitugaura  eru  fjórir  menn  bœði  baugbœtendr  ók  baug- 
þiggjendr:  föðurfaðir  ok  sonarsonr,  móðurfaðir  ok  dóttur- 
sonr.  At  tvimerkingi  eru  enn  fjórir  menn  bœði  baugbœtendr 
ok  baugþiggjendr:  föðurbróðir  ok  bróðursonr,  móðurbróðir 
ok  systursonr.  Tólfeyring  skulu  taka  brœðrungar  ok  syst- 
Jcinasynir  og  systrungar,  ok  svá  gjalda.  Þar  eru  baugar 
,famir« . 

(Baugbœtendr  eru  frændur  vegandans,  sem  eiga  að  gjalda 
niðgjöld  baugþiggjöndum,  þ.  e.  jafn  nánum  frændum  hins 
vegna  mans,  sem  eiga  að  taka  við  niðgjöldunum.  Þjer 
sjáið,  að  niðgjöldin  eru  því  hærri,  sem  frændsemin  er  nán- 
ari;  faðir;  sonur,  og  bróðir  gjalda  og  taka  »mesta  baug«, 
bræðrungar,  sistkinasinir  og  sistrungar  »minsta  baug«;  hinir 
þar  á  milli.  Þeir  frændur,  sem  hingað  til  eru  taldir,  minda 
sjerstakan  flokk  i  niðgjöldum.  Enn  niðgjöldin  ná  lengra  enn 
til  þessara  nánustu  frænda.  Gragnvart  þeim  standa  hinir 
f jarskildari  frændur  sem  sjerstakur  flokkur,  sem  er  nefndur 
»eflir  bauga«,  af  þvi  að  niðgjöldin,  sem  sá  flokkur  galt  eða 
tók,  náðu  ekki  »minsta  baugi«  eða  tólfeiringi.  Því  endar 
þessi  kafli  á  orðunum:  »Þar  eru  baugar  farnh\«  þ.  e. 
næst  skal  greina  niðgjöld  hinna  fjarskildari  frænda,  »eftir 
bauga«). 

«Þeir  menn,  er  enum  vegna  [eru  manni1)  firnari  en 
brœðrungar  eða  systkina  synir  eða  systrungar  (þ.  e.  öðr- 
um  og  þriðja  við  hinn  vegna),  skulu  taka  mörk  afjafnnán- 
um  frœndum  vegandans.  Nœsta  brœðrar  (þ.  e:  þremenning- 
ar)  vegandans  skulu  bœta  nœsta  brœðrum  ens  vegna  örtug 
ens  sétta  eyris.  Þeir  menn}  er  eru  manni  firnari  veganda 
en  nœsta  brœðra  (þ.  e.  þriðja  og  fjórða),  skulu  gjalda  hálf- 
an   fjórða    eyri  jafnnánum    frœndum  ens  vegna.     Annarra 


J)    Frá  [  misritað  í  handritinu :    »manni  eru«. 


8  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð. 

brœðra  (þ.  e.  fjórmenningar)  ens  vegna  slculu  taka  örtug  ens 
þriðja  eyris  af  annarra  brœðrum  veganda.  Þeir  menn,  er 
eru  manni  flrnari  peganda  en  svá  (þ.  e.  fjórða  og  fimta), 
slculu  bœta  hálfum  öðrum  eyri  jafnndnum  frœndum  ens 
vegna.  Þriðja  brœðra  (þ.  e.  fimmmenningar)  ens  vegna 
slculu  taka  einn  eyri  af  þriðja  brœðrum  veganda.  Þar  fellr 
saktala. « x) 

(Einnig  í  þessum  flokki,  ^eftir  bauga«,  lækka  niðgjöldin 
firir  hvern  ættlið,  eftir  þvi  sem  fjær  dregur  hinum  vegna 
manni  og  vegandanum,  frá  einni  mörk  í  efsta  ættlið  floks- 
ins  (öðrum  og  þriðja)  niður  í  einn  eiri,  sem  fimmmenning- 
ar  gjalda  og  taka.) 

Lengra  en  til  fimmmenninga  ná  niðgjöldin  ekki.  Það 
þíða  orðin:     »Þar  Mlr  saktala«. 

Hugsið  um,  hvað  í  þessu  felst.  Ef  jeg  á  langafa-afa 
sameiginlegan  við  annan  mann,  og  þessi  maður  vegur 
mann  eða  er  veginn,  þá  á  jeg  að  gjalda  niðgjöld  firir  þann, 
sem  hann  vegur,  og  taka  niðgjöld  firir  hann,  ef  hann  er 
veginn. 

Ef  vjer  íhugum  þetta,  þá  getum  vjer  gert  oss  nokkra 
hugmind  um,  hve  rik  ættin  var  i  þjóðfjelagi  Forn-íslend- 
inga,  og  hve  öflug  ætternistilfinningin  var.  Menn  hafa 
sagt,  að  ekkert  framkvæmdarvald  hafi  verið  til  í  hinu 
forna  íslenska  þjóðríki,  og  það  er  satt,  að  það  var  veikt 
hjá  stjórnarvöldum  landsins,  lögrjettunni,  lögsögumanninum 
og  goðunum.  Enn  það  var  til  engu  að  síður.  Það  var  hjá 
ættinni.  Baugatal  reirir  ættböndin  út  á  við  frá  hverjum 
einstakling  alt  til  fimmmenninga,  svo  að  hver  ættbálkur 
stendur  saman  sem  einn  veggur  gagnvart  öllum  öðrum, 
enn  þó  með  ákveðnum  rjettindum  og  skildum  hver  í  ann- 
ars  garð.  Eftir  Baugatali  skulu  trigðir  ávalt  koma  á  móti 
sakbótum,  þ.  e.  ætt  sú,  sem  tók  við  niðgjöldum,  átti  að 
veita  trigðir  á  móti.2)  Þetta  miðar  til  að  takmarka  hefndir 
og  efla  frið  í  landi.     Baugatal   triggir   mannhelgina   me6 


')  Kb.  I  193.-194.  bls. 
»)  Grág.  Kb.  I  203.  bls. 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverð.  í> 

því  að  setja  hana  undir  vernd  ættarinnar.  Ættirnar 
eru  frá  upphafi  máttarstólpar  hins  íslenska  þjóðfjelags. 
Hver  sem  ekki  skilur  það,  hann  hefur  ekkert  skilið  í  þjóð- 
f  jelagsskipun  feðra  vorra.  Enn  einmitt  af  þessu  er  það  ljóst, 
að  Baugatal,  lögin  um  sambúð  ættanna,  hlitur  i  öllum  meg- 
inatriðum  að  vera  jafngamalt  hinu  islenska  þjóðríki,  jafn- 
gamalt  Ulfljótslögum  og  partur  af  þeim,  geimt  sem  dírgrip- 
ur  frá  einni  kinslóð  til  annarar,  frá  upphafi  alsherjarríkis, 
alt  þangað  til  það  var  fært  i  letur  veturinn  1117 — 1118. 

En  hvað  segir  nú  Baugatal  um  silfur  og  vaðmál? 

Menn  hefur  greint  á  um,  hvort  verðnöfn  þau,  sem  þar 
koma  firir,  eigi  við  silfur  eða  vaðmál,  hvort  t.  d.  þrímerk- 
ingurinn,  sem  líka  er  nefndur  hinn  mesti  baugur,  höfuð- 
baugur,  og  tvítilftarbaugur  (=2X12  a.),  sje  =  3  merkur 
silfurs  eða  =  3  merkur  (144  álnir)  vaðmála,  hvort  tvitug- 
aurinn  sje  =  20  aurar  silfurs  eða  =  20  aurar  (120  álnir)  vað- 
mála,  o.  s.  frv. 

Flestir  hafa  haldið  þvi  fram,  að  átt  sje  við  aura 
s  i  1  f  u  r  s.  Og  verðnöfnin  lögbaugar,  höfuðbaugr,  mesti 
baugry  tvítylftarbaugr,  baugþak,  o.  s.  frv.  sanna  þeirra  mál, 
ennfremur  sjálft  heiti  þessa  lagabálks,  Baugatal,  og  orðin 
baugbœtandi,  baugþiggjandi  o.  fl.  Alt  þetta  sinir  ljóslegar 
að  hjer  er  um  silfur  að  ræða,  enn  ekki  vaðmál. 

Hins  vegar  hefur  Arnljótur  Ólafsson  sínt  og  sannað 
með  öðrum  stöðum  úr  Grágás  í  ritgjörð  sinni  um  lögaura 
og  siJfurgang  í  Tímar.  Bmfjel.  XXV.  15.— 16.  bls.,  að  tví- 
tilftarbaugurinn  eða  þrímerkingurinn  var  goldinn  með 
3  mörkum  1  ö  g  a  u  r  a.  og  þá  hlítur  sama  að  eiga  sjer  stað 
um  alla  hina  baugana  og  aurana  í  Baugatali,  því  að  ann- 
ars  mundi  allur  jöfnuður  í  niðgjöldunum  raskast.  Af  þessu 
áliktar  Arnljótur,  að  Baugatal  eigi  eingöngu  við  vaðmáls- 
aura,  enn  ekki  silfuraura. 

Enn  þar  fer  hann  of  langt.  Það  að  baugarnir  vóru 
goldnir  i  lögaurum  sannar  ekki  annað  nje  meira  en  það, 
að  þá  m  á  1 1  i  gjalda  í  lögaurum,  ef  gjaldandi  kaus  það 
heldur  enn  að  gjalda  í  silfuraurum.  Með  öðrum  orðum : 
Gjaldanda  var  í  sjálfs  vald  sett,  hvort  hann  galtupphæð- 


10  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð. 

ina  í  au.rura  silfurs  eða  í  jafnmörgum  sex  álna  aurum. 
Þetta  segir  líka  niðurlag  Baugatals,  rjett  skilið,  berum 
orðum.     Þar  stendur: 

Þat  er  silfr  sdkgilt  í  baugum  ok  svá  í  þökum  ók  þveit- 
um}  er  eigi  sé  verra  en  var  lögsilfr  it  forna,  þat  er  lOpen- 
ingar  geri  eyri  ok  meiri  sé  silfrs  litr  á  en  messingar  ók 
þoli  skor  ók  sé  jafnt  utan  sem  innan.  Enda  er  rétt  að 
gjalda  þat  i  lögaurum  Öllum.1) 

Firri  hluti  þessarar  greinar  segir,  að  niðgjöldin  megi 
greiða  i  aurum  lögsilfrs,  síðasta  málsgreinin,  að  rjett  sje 
að  greiða  þau  i  lögaurum,  t.  d.  þrímerkinginn  með  24  lög- 
aurum,  tvitugaurann  með  tuttugu  lögaurum,  o.  s.  frv.  Það 
er,  með  öðrum  orðum,  silfureirir  og  lögeirir  jafngilda  hvor 
óðrum  i  niðgjöldum,  standa  á  jöfnu  (al  pari).  Dírleikshlut- 
fallið  er  1 : 1.  Þetta  dirleikshlutfall  stendur  óhaggað  i  n  i  ð- 
g  j  ö  1  d  u  m  allan  þjóðveldistímanum,  hvernig  sem  dirleiks- 
hlutfall  silfurs  og  vaðmála  annars  breitist  með  breittum 
timum.  Og  það  eigi  að  eins  i  niðgjöldum,  heldur  og  í 
óðrum  gjöldum  liks  eðlis.  »Fjörbaugurinn«,  sá  baugur, 
sem  sekur  fjörbaugsmaður  galt  til  fjörs  sjer,  virðist  frá 
upphafi  hafa  verið  silfurbaugur,  eins  og  nafnið  bendir  til, 
og  vegið  eina  mörk,  enn  hann  mátti  gjalda  með  mörk 
1  ö  g  a  u  r  a.2)  »Rjetturinn«  —  þær  bætur  sem  hver  frjáls 
maður  átti  heimting  á,  ef  hinum  helgustu  rjettindum 
hans  eða  mannhelgi  var  misboðið,  eða  ef  arfleifandi  hans 
var  veginn,  »vígsbæturnar«,  sem  þá  vóru  kallaðar  — 
þessi  »rjettur«  er  i  Grágás  á  einum  stað  talinn  jafn  »tveim- 
ur  baugum  hinum  raestu«,  þ.  e.  þrímerkingum,  og  á  öðr- 
um  stað  er  helmingur  »rjettarins«  kallaður  »tvítylftarbaugr«. 
Þessi  nöfn  sína,  að  frá  upphafi  er  »rjetturinn«  goldinn  í 
silfurbaugum.  Enn  þó  mátti  gjalda  »rjcttinn«  með  6  mörk- 
um  lögaura,  þ.  e.  jafnmörgum  lögaurum  sem  silfuraur- 
um;  dirleikshlutfallið  er  1 :  l3). 


x)  Grág.  Kb.  I  204.  bls. 

2)  Grág.  Kb.  I  88.,  sbr.  118  bls. 

3)  Grág.  Stbb.  369.  og  350.  bls.  (sbr.  336.  bls.  og  Kb.  I  170.  bls.)- 
Kb.  I  155.  bls.  Stbb.  202.  bls. 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverð.  11 

Þennan  einfalda  sannleik  hafa  menn  átt  bágt  með  að 
skilja,  og  þó  liggja  til  hans  ofureðlileg  rök. 

Samskonar  ákvæði  og  það,  sem  nú  stendur  í  niðurlagi 
Baugatals,  hlítur  að  hafa  verið  i  hinum  elstu  lögum  íslend- 
inga,  Úlfljótslögunum.  Um  það  leiti  hefur  einn  6  álna 
eirir  verið  jafn  verðmætur  og  eirir  silfurs,  og  því  hafa 
Úlfljótslög  sett  gjaldanda  i  sjálfs  vald,  hvort  hann  vildi 
gjalda  niðgjöldin  og  önnur  lík  gjöld  í  aurum  silfurs  eða  í 
jafnmörgum  vaðmálsaurum.  Síðan,  þegar  silfrið  hækkaði 
í  verði  og  vaðmál  lækkaði,  þá  notuðu  gjaldendur  sjer 
þessa  lagaheimild,  og  guldu  í  þeim  eiri,  sem  þeim  var  hag- 
feldari,  i  vaðmálum,  og  svo  varð  það  að  venju,  að  þessi 
gjöld  vóru  altaf  goldin  i  vaðmálum,  eins  og  Arnljótur 
Ólafsson  hefur  sínt,  6  álnir  firir  hvern  eiri  gjaldanna. 
Þetta  var  ofureðlilegt,  einkum  af  því,  að  breitingin  á  dir- 
leikshlutfalli  silfurs  og  vaðmála  hefur  eflaust  ekki  verið 
mjög  stórdtíg.  Og  það  er  ekki  eins  dæmi.  Holmboe  segir 
í  Norges  Mönter  VIII.  bls. :  »Mörg  dæmi  eru  til,  að  menn 
hafa  verið  mjög  fastheldnir  við  gamaltlag  (»gamle  taxter«), 
þegar um bætur  er  að  ræða,  og  ekki  tekið  tillit  til 
þeirra  verðbreitinga,  sem  urðu  meðbreitt- 
u  m    t  í  m  u  m.« 

Mart  mælir  með  því,  að  silfur  hafi  verið  í  mjög  lágu 
verði  síðast  á  landnámsöldinni,  um  það  leiti  sem  Úlfljóts- 
lög  urðu  til.  A  landnámsöldinni  stendur  víkingaöldin  sem 
hæst,  og  ber  öllum  saman  um,  að  þá  hljóti  ógrinni  silfurs 
að  hafa  safnast  saman  áNorðurlöndum,  sem  víkingarnir  tóku 
hertaki  í  öðrum  löndum  og  fluttu  heim  með  sjer1).  Við 
þetta  hlaut  silfur  að  lækka  þar  í  verði  að  stórum  mun. 
Um  marga  af  landnámsmönnunum  er  sagt,  að  þeir  hafi 
komið  hingað  beinlínis  eða  óbeinlínis  úr  víkingu,  t.  d.  um 
Hjörleif,  fóstbróður  Ingólfs,  Geirmund  heljarskinn,  An  rauð- 
feld,  Ævar  Ketilsson,  Þránd  mjöksiglanda,  Grím,  sem  nam 


i)  Dasent,  The  Story  of  Burnt  Nial  II  407.— 408.  bls.  Alexander 
Bagge,  Vesterlandenes  indflydelse  pá  Nordboerne,  264.— 265.  bls.  (sbr.  300. 
bls.).  P.  Hauberg,  Montforhold  og  udmentninger  i  Danraark  indtil  1146 
(DVSSkr.  Vt.  JR.  Hist.-filos.  V,  1)  12.— 17.  bls. 


12  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð. 

Grímsnes,  og  um  Hjörleif  er  beint  sagt,  að  hann  hafi  haft 
herfang  sitt  út  með  sjer. 

Enn  auk  þessarar  almennu  ástæðu,  sem  leiðir  af  vik- 
ingaferðunum,  er  margt  sjerstaklegt,  sem  sínir,  að  land- 
námsmennirnir  hljóta  að  hafa  haft  með  sjer  hingað  til- 
tölulega  mjög  mikið  af  silfri,  enn  litið  af  kvikfje.  Þetta 
leiðir  beint  af  eðli  landnámanna  sjálfra.  Áður  enn  land- 
námsmennirnir  lögðu  af  stað  að  heiman,  urðu  þeir  að 
verja  eignum  sínum  i  þann  gjaldeiri,  sem  þeir  helst  gátu 
flutt  með  sjer,  alveg  eins  og  Vesturfararnir  nú,  enn  það 
var  auðvitað  silfur  og  gull.  Kvikfje  gátu  þeir  ekki  íiutt 
með  sjer  nema  af  mjög  skornum  skamti,  oft  að  líkindum 
ekki  meira  enn  tvent  af  hverri  tegund  til  undaneldis,  því 
að  hafið  var  breitt,  ieiðin  löng  og  skipin  tiltölulega  smá. 
Þetta  sanna  íms  dæmi  úr  Landnámu  og  öðrum  sögum. 
Um  Ingólf  segir  Landnáma,  að  .hann  »varði  fje  þeirra 
(fóstbræðra)  til  íslandsferðar«,  er  þeir  ætluðu  út  alfarnir1). 
Vjebjörn  Sygnatrausti  »seldi  eignir  sinar  og  rjeðst  til  ís- 
lands«2).  Þorbjörn  súrr  og  sinir  hans  »selja  lönd  sin», 
áður  en  þeir  fara8).  Að  menn  hafi  vanalega  flutt  út  fátt 
af  hverri  tegund  kvikfjár,  virðist  mega  ráða  af  sögninni 
um  kvíguna  Brynju,  sem  Hvamm-Þórir  hafði  út,  enn 
hvarf  honum  og  fanst  siðar  í  Bryni'udal  með  40  nauta, 
og  vóru  öll  frá  henni  komin4).  Sama  sínir  sögnin  um 
svín  Helga  magra,  göltinn  Sölva  og  giltuna,  sem  Helgi 
skaut  á  land  og  fundust  3  vetrum  síðar,  og  vóru  þá  sam- 
an  70  svína.5)  Egils  saga  segir  beint,  að  þeir  Skallagrímur 
hafl  haft  »fátt  kvikfjár  í  fyrstu«,Q)  og  fátt  hafði  Uni  hinn 
danski,  því  að  hann  varð  að  hverfa  burt  úr  Austfjöiðum, 
af  þvi  að  þeir,  sem  þar  bjuggu  firir,  vildu  ekki  selja  hon- 


l)  Landn.  Stb.  6.  k.  Hb.  6.  k.,  útg.  1843,  32.  bls. 

*)  Laadn.  Stb.  146.  k.  fib.  117.  k.,  útg.  1843,  148.  bls. 

8)  Gísla  s.  útg.  F.  J.  3.  k.  18.  bls. 

4)  Landn.  Stb.  18.  k.  Hb.  18.  k.,  útg.  1843,  46.  bls. 

5)  Landn.  Stb.  218.  k.  Hb.  184.  k.    Útg.  1843,  206.  bls. 

6)  Egils  s.  útg.  F.  J.  29.  k.  92.-93.  bls. 


Um  silfurverð  og  vaðmálaverð.  13 

um  kvikfje1).  Það  ber  og  vott  um  kvikfjárskort,  sem 
Landnáma  segir,  að  á  landnámsöldinni  hafi  komið  út  skip 
hlaðið  kvikfje  i  Kolbeinsárósi2).  Hins  vegar  sinir  sagan 
um  Ketilbjörn  gamla,  að  mjög  mikið  hefur  verið  af  silfri 
i  landinu.  Hann  bauð  sonum  sínum,  segir  Landn.,  að 
slá  þvertrje  úr  silfri  í  hofið  sem  þeir  Ijetu  gera*).  Má  vera, 
að  þetta  sje  eitthvað  orðum  aukið,  og  að  karlinn  hafi  i 
raun  rjettri  að  eins  boðist  til  að  sld  þvertrjeð  silfri  (að 
utan).  Enn  ef  vjer  gerum  firir  þessu,  þá  er  sagan  i  sjálfu 
sjer  mjög  sennileg,  og  er  hún  talandi  vottur  um,  að  hjer 
var  um  þessar  mundir  mjög  mikið  til  af  silfri,  og  það  i 
lágu  verði.  Ketilbjörn  sá  af  speki  sinni  fram  á,  að  silfr- 
ið  mundi  hækka  i  verði  síðar  meir,  og  vildi  þvi  leggja 
það  í  hof  ættarinnar  eins  og  í  nokkurs  konar  sparisjóð 
handa  niðjum  sinum,  sem  ættin  gæti  tekið  til  síðar,  ef  í 
nauðir  ræki,  líkt  og  t.  d.  Forngrikkir  gripu  til  þess  fjár, 
•sem  lagt  var  til  hofa,  ef  þeir  komust  í  kröggur. 

Alt  ber  því  að  sama  brunni  um  það,  að  kvikfje  hafi 
verið  fátt  og  allar  búskaparafurðir  dirar  á  landnámsöld- 
inni,  þar  á  meðal  vaðrnál,  og  hins  vegar,  að  mikið  hafi 
verið  af  silfri  i  umferð  og  silfrið  mjög  ódírt.  Það  eru  þvi 
engar  öfgar,  að  þá  hafi  eirir  silfurs  jafngilt  sex  álnum 
vaðmála,  eins  og  Baugatal  bendir  til.  Þá  kemst  á  sú 
venja  að  kalla  6  álnir  vaðmála  eyri  vaðmála  eða  lögeyri, 
og  48  álnir  mörk  vaðmála. 

Meðan  innflitjendastraumurinn  hjelst  óslitinn,  meðan 
það  silfur,  sem  innflitjendur  höfðu  með  sjer,  og  þörf  þeirra 
á  kvikf je  vó  upp  á  móti  þvi  silfri,  sem  fór  út  úr  landinu 
firir  nauðsinjar,  og  móti  fjölgun  kvikfjárins  i  landinu 
firir  innlenda  framleiðslu,  á  meðan  stóð  þetta  dirleiks- 
hlutfall  silfurs  og  vaðmála  óraskað,  enn  ekki  heldur  leng- 
m.  Þegar  tók  firir  þá  silfurlind,  sem  filgdi  innflutningun- 
um,  þá  var  eðlilegt,  að  að  þvi  ræki,  að   meira   flittist   út 


x)  Landn.  Stb.  284.  k.  Hb.  245.  k.  Útg.  1843,  246.  bls. 

2)  Landn.  Stb.  202.  k.  Hb.  169.  k.  Útg.  1843,  194.  bls. 

3)  Landn.  Stb.  385.  k.  Hb.  338.  k.  Útg.  1843,  313  bls. 


14  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð. 

enn  inn  af  silfrinu,  og  að  silfurforðinn  í  landinu  færi  smá- 
minkandi.  Meðfram  mun  og  silfrið  hafa  streimt  út  úr 
landinu  af  því,  að  líkur  eru  til,  að  það  hafi  um  þessar 
mundir  staðið  í  miklu  hærra  verði  utan  lands,  sjerstak- 
lega  í  Noregi,  heldur  enn  hjer  á  landi.  Jeg  þikist  geta 
leitt  rök  að  því,  að  silfur  haíi  verið  helmingi  dírara  í 
Noregi  enn  hjer  á  landnámsöldinni.  Hins  vegar  hlaut 
framleiðsla  kvikfjárafurða,  þar  á  meðal  vaðmáls,  að  vaxa 
drjúgum,  þegar  landið  var  orðið  albigt  og  bændur  höfðu 
komið  undir  sig  stórum  búum.  Hvorttveggja  þetta  hlaut 
að  hafa  þær  afleiðingar,  að  silfurverðið  hækkaði  móts  við 
vaðmálsverðið,  og  um  árið  1000  —  tveim  mansöldrum 
eftir  Úlfljótslög  —  er  svo  komið,  sem  áður  var  tekið 
fram,  að  dirleikshlutfall  brends  silfurs  og  vaðmála  er 
orðið  1 :  8,  enn  lögsilfurs  og  vaðmála  1 :  4.  Silfurverðið 
er  þá  orðið  áttfalt  við  það,  sem  áður  var,  ef  Úlfljótslög 
hafa  miðað  við  skírt  silfur,  enn  ferfalt,  ef  þau  hafa  miðað 
við  lögsilfur,  blandað  til  helminga. 

Mjer  finst  það  vera  ekki  ómerkilegt,  að  vjer  nú  get- 
um  sint  og  sannað,  að  silfurverðið  var  svo  lágt  og  vað- 
málsverðið  svo  hátt  á  landnámsöldinni,  að  6  álnir  vað- 
mála  jafngiltu  eiri  siifoitt.  Þetta  dírleikshlutfall  er  tal- 
andi  vottur  um,  við  hveija  erfiðleika  forfeður  vorir  áttu 
að  striða,  meðan  þeir  vóru  að  biggja  landið.  Það  sinir, 
að  lifsnauðsynjar  allar  voru  ákaflega  dirar,  og  að  það 
kostaði  mjög  mikla  firirhöfn  að  afla  þeirra. 

Landnáma  hefur  geimt  nöfn  417  landnámsmanna. 
Frásögn  Landnámu  er  vanalega  mjög  stutt;  oft  greinir 
hún  að  eins,  auk  nafns  og  föðurnafns,  hvar  maðurinn  nam 
land,  stundum  líka,  hvaðan  hann  kom,  og  hverjir  frá 
honum  sjeu  komnir.     Tökum  eitt  dæmi: 

Dýri  hét  maðr  ágœtr.  Hann  fór  af  Sunnmœri  til  Is- 
lands  at  ráði  Rögnvalds  jarls,  en  fyrir  ofriki  Haralds  Tcon- 
ungs  hárfagra.  Dyri  nam  Dyrafjörð  ók  bjó  at  Hálsum. 
Hans  son  var  Hrafn  á  Ketilseyri,  faðir  Þuriðarf  er  átti 
Vésteinn  Vésteinsson.     Þeirra  synir  Bergr  oJc  Helgi1). 

x)  Landn.  Stb.  139.  k.  Hb.  111.  k.,  útg.  1843.  143.  bls. 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverð.  15' 

Vjer  megum  ekki  gleima  því,  að  á  bak  við  hina  stuttu- 
og  einföldu  frásögn  Landnámu  um  hvern  einstakan  þess- 
ara  417  manna  liggur  löng  óskrifuð  saga  um  starf  og 
strit.  Alt  var  ógert  i  óbigðu  landi.  Alt  þurfti  að  biggja 
upp  af  níju.  Hvern  kofa  þurfti  að  reisa,  hvern  blett  að 
riðja  og  rækta.  Hver  skepnan  var  dírmæt,  hvort  sem 
það  nú  var  nautgripur  eða  ásauður,  svín  eða  geit,  þvi  að 
undir  sliku  var  framtíðarvonin  um  góða  afkomu  komin. 
í  firstu  munu  menn  að  miklu  leiti  hafa  lifað  af  fiskiveið- 
um  i  sjó,  ám  og  vötnum,  til  að  spara  kvikfjenaðinn.  Það 
stoðaði  lítið,  þó  að  hver  sjóður  væri  fullur  af  silfri,  þvi. 
að  enginn  lifir  á  silfri,  heldur  á  þvi  sem  firir  það  má 
kaupa,  og  þ  a  ð  var  mjög  dírt,  oft  ófáanlegt  fyrir  nokk- 
urt  silfurgjald.  Svo  þurftu  menn  og  að  læra  islenskt 
búskaparlag,  komast  að  raun  um,  hvað  best  borgaði  fir- 
irhöfnina.  Þeir  sem  komu  úr  kornhjeruðum  i  Noregi, 
hafa  auðvitað  reint  að  sá  korni  ár  eftir  ár.  Sumstaðar 
tókst  það  bærilega,  og  þar  hjelst  kornirkjan  við1).  Enn 
sumstaðar  kendi  reinslan  mönnum  fljótt,  að  arðurinn  af 
kornirkju  var  stopull  og  kvikfjárræktin  arðvænlegri.  Og 
jafnframt  þurftu  menn  að  verja  landnám  sin  firir  árásum 
nágrannanna  og  nirra  innflitjenda,  og  jafnvel  að  vera 
þess  búnir  að  ganga  á  hólm  við  þá,  sem  skoruðu  á  menn 
til  landa.  Lög  og  rjettur  vóru  enn  á  spjótsoddi.  Menn 
sáu,  að  svo  búið  mátti  ekki  standa,  og  menn  tóku  á  sig 
nitt  starf,  að  skapa  lands  lög  og  rjett,  að  »biggja  landið 
með  lögum«.  Þetta  starf  birjar  að  sjálfsögðu  first  á  því, 
að  einstakar  sveitir  hnappa  sig  saman  og  minda  smáriki 
gagnvart  öðrum  undir  forustu  einstakra  höfðingja  utan 
um  hof  það,  sem  höfðinginn  (hofgoðinn)  heldur  uppi,  því 
að  á  þessum  lagaleisistimum  gátu  menn  ekki  verið  án 
verndar  goðanna.  Undir  verndarvæng  þeirra,  i  hofhelg- 
inni,  koma  menn  saman  úr  sveitinni,  auðvitað  first  og 
fremst  til  að  tigna   og   bliðka   goðin    og   biðja   um   hjálp 


l)  Jeg  vona,  að  jeg  fái  innan  skams  tækifæri  til  að  sina,  að  menn 
hafa  gert  of  lítið  úr  kornirkju  hér  á  landi  í  fornöld. 


16  Um  silfarverð  og  vaðmálsverð. 

þeirra  í  hinu  daglega  striti,  enn  um  leið  líka  til  að  ræða 
vandamál  sín  og  dæraa  sakir  manna  á  milli  innan  sveitar. 
Þar  er  griðastaðurinn,  og  þannig  mindast  goðorðin.  Smátt 
og  smátt  taka  fleiri  sveitir  höndum  saman  um  að  eiga 
•eitt  þing.  Þorsteinn  Ingólfsson  og  fleiri  höfðingjar  reina 
að  safna  öllum  þessum  hjeraðsþingum  í  eina  heild  kring- 
um  Kjalarnesþing.  Sú  tilraun  mistekst.  Enn  siðan  tekst 
Úlfljóti  að  koma  þessu  sama  fram  með  tilstirk  allra  hinna 
helstu  höfðingja  landsins.  Alþingi  er  sett  á  Þingvelli, 
Úlfljótur  segir  upp  alsherjarlög  firir  alt  landið,  og  siðan 
höfum  vjer  allir  haft  ein  lög  á  landi  hjer. 

Jeg  þikist  þá  hafa  sínt,  að  landnámsmennirnir,  for- 
feður  vorir,  höfðu  meira  enn  nóg  að  vinna.  Vjer  getum 
ekki  neitað  þeim  um  virðingu  vora  firir  dugnað  þeirra, 
atorku  og  viturleik  í  starfinu.  Og  vjer  megum  ekki 
gieima  því,  að  á  þeirra  sveita,  þeirra  starfi  og  striti,  lifum 
vjer  enn  í  dag.  Þeir  lögðu  grundvöllinn,  sem  eftirfarandi 
kinslóðir,  hver  af  annari,  hafa  hlaðið  ofan  á  með  misjöfnu 
viti,  mi8jafnri  firirhiggju  og  hagsíni,  misjöfnu  þreki  og 
þoli,  misjöfnum  dugnaði.  Óskum  þess  allir,  að  núverandi 
kinslóð  takist  að  búa  eins  vel  i  haginn  firir  komandi  kin- 
slóðir  með  starfi  sínu  eins  og  landnámsmönnunum,  eða 
helst  enn  betur  !     Og  munum  altaf  hin  fögru  orð  skáldsins: 

Starfið  er  mart,  enn  eitt  er  bræðrabandið, 
boðorðið,  hvar  sem  þjer  í  filking  standið, 
hvernig  sem  stríðið  þá  og  þá  er  blandið, 
það  er:  að  elska,  biggja  og  treista  d  landið. 

Ekki  sist  ættum  við,  sem  köllum  okkur  mentamenn, 
að  hafa  þetta  hugfast,  við,  sem  eigum  að  nema  land  firir 
þjóðina  i  heimi  vísinda  og  lista,  veita  til  hennar  andleg- 
um  straumum  og  frjófga  með  þvi  jarðveg  þjóðlífsins. 

Mjer  hefur  skilist,  að  tilgangur  þessa  fjelags,  sem  nú 
er  nífætt,  eigi  að  vera  að  safna  sem  flestum  af  hinum 
andlegu  landnámsmönnum  þessa  bæjar  undir  sina  vængi, 
til  þess  að  þeir  geti  frætt  hver  annan  og  unnið  með  sam- 
einuðum  kröftum  að  því  að   »biggja   Jandið«    i   andlegura 


Um  silfurverð  og  vaðmálsverð.  17 

skilningi,  líkt  og  Úlfljótur  kom  öllum  hinurn  íslensku 
landnámsmönnum  undir  ein  lög. 

Fæðingarhriðirnar  hafa  verið  nokkuð  harðar.  Enn 
hugmindin  er  góð. 

Óskum  þess  allir,  að  hvítvoðungurinn  megi  dafna  vel 
og  verða  góður  landnemi  firir  þjóð  vora  í  riki  sannleik- 
ans  og  fegurðarinnar. 


Viðauki. 

Siðan  erindi  þetta  var  flutt,  hefur  Ásgeir  efnafræð- 
ingur  Torfason  rannsakað  silfurfundinn,  sem  áður  var 
getið,  frá  Sandmúla  í  Bái  ðardal,  og  hefur  hann  góðfúslega 
látið  mjer  í  tje  eftirfarandi  skírslu  um  rannsóknina. 

»Til  rannsóknar  vóru  teknir  3  bútar: 
Nr.  1  var  sivalur,  um  4  cm.    á    lengd.     Þingd    17,25    gr. 
Silfur  910  °/00.     ögn  af  gulli  og  tini,  talsvert  af  eir. 
Nr.  2  var   sívalur   þráður   undinn,    um    5    cm.    á    lengd. 
Þingd   2,15  gr.     Silfur   898  °/00.      Ekki    verulegt   af 
öðrum  málmum,  nema  eir. 
Nr.  3  var  ferstrendur,  um    5    cm.    á    lengd.      Þingd   9,25 
gr.     Búturinn  var  brotinn  í  annan  enda,  enn  höggv- 
inn  í  hinn  endann ;    tekið  af  brotna  (digrari)  endan- 
um.     Silfur    842  %0.     Dálitið  af   gulli  er   í  þessum 
bút  og  ögn  af  tini,  aðallega  blandaður  með  eir  eins 
og  hinir. 

Rannsóknastofan  27.  jan.  1910. 
Asgeir  Torfason«. 

Á  þessu  sjest,  að  þetta  silfur,  sem  fundist  hefur,  er 
tiltölulega  mjög  vel  skirt.  Það  hlitur  því  að  vera  tals- 
vert  eldra  enn  frá  birjun  11.  aldar,  því  að  um  það  leiti 
var  lögsilfur  það,  sem  gekk  meðal  manna,  blandað  hjer 
um  bil  til  helminga,  sem  áður  var  sint.  Ef  silfrið  er  frá 
landnámsöldinni,  sem  mjer  virðast  allar  líkur  benda  til, 
og  ef  vjer  megum  treista  því,  að  silfur  það,  sem  þá  var 
á  gangi,  hafi  alment  verið  jafnskirt  og  þetta,  þá  hljóta 
Ulfljótslög  að  hafa  miðað  við   þetta   skíra   silfur,    er   þau 

2 


18  Um  silfurverð  og  vaðmálsverð, 

kváðu  svo  á,  að  1  eirir  silfurs  skildi  jafngilda  6  álnum 
vaðmála,  eða  að  6  álnir  vaðmáls  skildi  vera  lögeirir. 
Lísingin  á  lögsilfrinu  i  Baugatali  hlítur  þvi  að  vera 
síðar  inn  komin,  og  talsvert  ingri  enn  Ulfljótslög,  eins  og 
lika  sjest  á  því,  að  hún  talar  um  mótaða  peninga1).  Enn 
að  öðru  leiti  raskar  þetta  engu  því,  sem  áður  er  sagt. 

Ef  nokkuð  er  að  marka  þennan  eina  fund,  virðist 
því  gangsilfrið  á  landnámsöldinni  hafa  verið  tiltölulega 
vel  skirt.  Síðar,  þegar  silfrið  fór  að  sópast  burt  úr  land- 
inu,  varð  þetta  skira  silfur  helst  firir  útflutningi,  af  þvi 
að  það  var  útgengilegra  erlendis,  enn  lakara  silfrið  varð 
eftir  i  landinu,  og  jafnframt  fóru  menn  að  blanda  silfrið 
meira  og  meira,  eftir  þvi  sem  það  varð  fágætara  og  dír- 
ara.  Við  þetta  vonda  silfur  festist  svo  nafnið  »lögsilfur 
hið  forna«,  sem  var  orðið  algengt  nafn  á  þessu  bleika 
silfri  á  12.  öldinni.  Eðlilegt  var,  að  þetta  silfur  irði  gjald- 
gengt  í  niðgjöldum  og  samskonar  gjöldum,  því  að  ef  menn 
vildu  ekki  taka  það,  þá  gátu  gjaldendur  goldið  í  vaðmál- 
um,  enn  um  1000  var  þó  einn  eirir  af  þessu  »lögsilfri« 
fjórum  sinnum  verðmætari  enn  einn  eirir  vaðmála. 

[Endað  i  Reikjavik  3.  febr.  1910]. 

Björn  M.  Ólsen. 


l)  Ef  lisingin  er  feld  úr,  hljóðar  greinin  i  Baugatali  (Grág.  Kb.  I 
204.  bls.)  þannig:  Þat  er  silfr  sakgilt  í  baugum  ok  svá  í  þökum 
ok  þveitum,  er  eigi  er  verra  en  lögsilfr  et  forna.  Enda  er  rétt  at 
gjalda  þat  í  lögaurum  öllum.  Þannig  mun  greinin  bafa  verið  orðuð  í 
Úlfljótslögum,  ef  mark  er  takandi  á  fundinum,  og  eru  þá  orðin  „lögsilfr 
et  forna",  höfð  um  tiltölulega  skirt  silfur,  eins  og  það  gekk  á  þeim 
tíma. 


Siðspeki  Epiktets. 

(Erindi  flutt  i  „Mentamannafélaginu"  17.  jan.  1910). 


Háttvirtu  gestir  og  félagsbræður! 

Mig  laogaði  til  að  bregða  upp  fyrir  yður  ofurlitilli 
mynd  af  sálarástandi  og  hugsunarhætti  hinna  beztu  og 
göfugustu  manna  i  Rómaveldi  um  það  leyti,  er  heiðnu 
menningunni  fór  að  hnigna,  en  kristnin  tók  að  ryðja  sér 
til  rúms. 

Sumum  yðar  mun  nú  ef  til  vill  verða  fyrir  að  hugsar 
að  þetta  umtalsefni  sé  æðilangt  sótt  og  eigi  litið  erindi 
til  vor.  Og  má  það  vera.  En  þó  er  sumu  þvi,  sem  eg 
ætla  að  lýsa,  þannig  farið,  að  það  á  erindi  til  allra  og 
ef  til  vill  ekki  sizt  til  vor.  Og  mynd  sú,  er  eg  ætla  að 
reyna  að  draga  upp  fyrir  yður,  ætti  auk  þess  að  geta 
haft  nokkurt  sögulegt  gildi.  Hún  ætti  einkum  að  geta 
kent  oss  þrent:  hversu  fagur  og  göfugur  hugsunarháttur 
sumra  fornspekinganna  var,  hversu  keimlikar  sumar 
kenningar  þeirra  voru  kenningum  kristninnar,  og  hvers 
vegna  kristnin  samt  sem  áður  hlaut  að  sigra  og  setjast  i 
öndvegið,  altént  um  stund.  Alt  þetta  sjáum  vér  einna 
bezt  á  kenningum  manns  þess,  sem  eg  nú  sérstaklega 
ætla  að  lýsa. 


Vér  þekkjum  ekki  mann  þenna  undir  öðru  nafni  en 
nafninu  Epiktetos,  en  það  þýðir  ekki  annað  en:  þræll. 
Enda  kemur  það  vel  heim  við  lifskjör  hans.  Að  vísu  var 
hann  frjáls  maður  að  fæðingu,  fæddur  Grikki,  en  hann  ól 
þó  mestallan  aldur  sinn  í  Rómaborg  sem  ánauðugur  þræll 


20  Siðspeki  Epiktekts. 

og  síðar  sem  leysingi.  Hafði  hann  svipað  hlutverk  með 
Eómverjum  eins  og  Sókrates  með  Grikkjum.  En  það  hefir 
líklegast  þótt  svo  furðulegt,  að  hann,  þrællinn!  skyldi  geta 
orðið  svo  andlega  frjáls,  að  nafnið  hefir  loðað  við  hann 
síðan  bæði  lífs  og  liðinn. 

Epiktetos  fæddist  í  Hierapólis  i  Frygíu  einhverntíma 
um  eða  eftir  miðja  1.  öld  e.  Kr.  Þaðan  fluttist  hann  til 
Eómaborgar  og  varð  þræll  Epafródítosar  nokkurs,  sem  var 
leysingi  og  trúnaðarvinur  Nerós.  I  Róm  kyntist  Epiktet 
hinum  einkennilega  siðspeking  Musoníus  Rúfus  og  laðaði 
hann  huga  hans  að  heimspekinni,  en  þó  einkum  að  siða- 
kenningum  Stóumanna. 

Fátt  vita  menn  um  skapferli  Epiktets  annað  en  það, 
að  hann  hlýtur  að  hafa  verið  rólyndur  mjög  eins  og  Stóu- 
mönnum  var  títt.  Er  til  saga  um  það.  Húsbóndi  hans 
var  einu  sinni  að  gjöra  sér  að  leik  að  snúa  á  honum  fót- 
inn  með  einhverju  pyndingarverkfæri.  Epiktet  tók  því 
með  stillingu,  en  fann  hvað  sér  leið  og  sagði:  »Þú  fót- 
brýtur  mig!«  Hrottamennið  herti  samt  á  tökunum,  þangað 
til  beinið  hrökk  i  sundur,  en  ekki  varð  Epiktet  þó  annað 
að  orði  en:  »Eg  sagði  þér  þettaU  Og  bar  hann  þó  merki 
þess  siðan,  því  að  hann  var  haltur  maður  upp  frá  því. 

Einu  gæðin,  sem  Epiktet  þráði,  var  frelsið.  Það  var 
raunar  ekkert  útlit  fyrir,  að  hann  yrði  borgaralega  frjáls 
fyrst  um  sinn,  en  þá  sóttist  hann  þvi  meir  eftir  hinu,  að 
verða  andlega  frjáls.  Þvi  varð  honum  einu  sinni  að  orði: 
»Segðu  ekki,  að  eg  sé  að  nema  speki;  það  væri  ofdirfska; 
segðu,  að  eg  sé  að  reyna  að  verða  andlega  frjáls«. 

Frjáls  maður  varð  Epiktet  nú  raunar  líka  fyrir  til- 
stilli  rómverska  dómstjórans  eftir  þvi  sem  lög  stóðu  til. 
Bjó  hann  þá  nokkra  stund  i  Róm  í  hrörlegu  hreysi,  sem  var 
opið  og  öndvert  fyrir  öllum  veðrum,  og  var  ekki  annað 
að  sjá  þar  inni  en  gamalt  borð,  brotinn  lampa  og  hálm 
sekk,  er  hann  hvíldist  á.  Einbúi  var  hann  alla  tíð,  þang 
að  til  hann  tók  að  sér  munaðarlaust  barn;  tók  hann  þá 
lika  fátæka  konu  í  þjónustu  sína  til  að  hirða  barnið.  Ann- 
ars  lifði  hann  heimspekinni  eingöngu  og  gaf  sig  allan  við 


Siðspeki  Epiktets.  21 

henni,  til  þess  eins  og  hann  sjálfur  sagði:  —  »að  geta 
miðlað  öðrum  eftir  á«.  Urðu  kjarnyrði  hans  og  líkingar 
brátt  landfleygar  og  enn  þann  dag  í  dag  hafa  ummæli 
hans  ekki  látið  neitt  af  hinum  andlega  þrótti  sínum  og 
karlmannshug  þeim,  er  þau  lýsa. 

Epiktekt  virðist  vera  allur  i  orðum  sínum,  og  það  er 
sýnilegt  á  ýmsu,  að  sjálfur  hefir  hann  lifað  eftir  kenning- 
um  sínum.  En  —  hann  vildi  líka  fá  aðra  til  þess.  Likt 
og  Sókrates  gekk  um  meðal  Aþeninga,  gekk  Epiktet  um 
meðal  Rómverja.  Og  útreíðin,  sem  þeir  báðir  fengu,  varð 
lik;  nema  hvað  Rómverjar  voru  þeim  mun  klúrari  en 
Aþeningar,  að  þeir  guldu  högg  og  smánaryrði  við  hinum 
gullvægu  heilræðum  Epiktets;  og  þegar  hann  einu  sinni 
ætlaði  að  ávarpa  múginn,  var  honum  misþyrmt.  Að  lok- 
um  gjörði  Dómitían  keisari  hann  útlægan  úr  Rómaborg 
ásamt  öðrum  spekingum  árið  94  e.  Kr. 

Epiktet  bar  það  með  jafnaðargeði  eins  og  alt  annað. 
Hann  vissi  sem  var,  —  »að  alstaðar  var  sama  veröldin 
að  dást  að  og  alstaðar  sami  guðinn  að  lofa«.  Hann  sett- 
ist  þá  að  í  Nikópólis  i  Epíros  og  stofnaði  þar  skóla. 
Streymdu  ungir  og  göfugir  Rómverjar  þangað  hópum 
saman  og  barst  nú  frægð  hans  víða  um  lönd.  Hann  blés 
nýju  lífi  í  siðspekina  stóisku  og  lyfti  henni  ásamt  hinum 
andlega  lærisveini  sinum,  Markúsi  Areliusi  keisara,  á  sitt 
hæsta  stig.  Um  það  leyti,  er  hann  dó,  kringum  árið  117 
e.  Kr.,  var  hann  orðinn  frægastur  allra  þeirra  spekinga, 
er  þá  voru  uppi. 

Aldrei  reit  Epiktet  staf,  að  þvi  er  vér  frekast  vitum. 
En  Arrienus  nokkur,  rómverskur  hershöfðingi,  er  hafði 
fylst  aðdáuu  á  manninum  og  kenningum  hans,  reit  niður 
eftir  honum  á  grísku  S  a  m  t  ö  1  hans  í  8  bókum,  og  eru  4 
þeirra  til  enn.  Ennfremur  reit  hann  um  »Æfi  og  andlát 
Epiktets«,  en  það  rit  er  því  miður  með  öllu  glatað.  Loks 
reit  hann  stutt  ágrip  af  kenningum  Epiktets  í  H  a  n  d- 
b  ó  k  i  n  n  i  svonefndu  og  gefur  hún  oss  gleggstu  myndina 
af  hinum  kjarnyrtu  kenningum  hans.  Skulum  vér  nú 
kynna  oss  þær  ofurlítið  nánar. 


22  Siðspeki  Epiktets. 

Það  er  þá  upphafið  á  siðakenningu  Epiktets,  að  mað- 
urinn  er  fæddur  þræll.  Hann  er  þræll  likama  sins  og 
liðanar,  nauðsynja  sinna  og  girnda,  vona  sinna  og  ótta. 
Þetta  er,  siðferðislega  séð,  aðalmein  mannsins.  En  á  hinn 
bóginn  eru  það  hin  æðstu  gæði,  er  honum  geta  hlotnast, 
að  verða  frjáls,  frjáls  í  þeim  skilningi  orðsins,  að  hafa 
fulla  stjórn  á  sjálfum  sér  og  setja  sjálfum  sér  lög,  í  stuttu 
máli,  vera  herra,  en  ekki  þræll  girnda  sinna.  Og  þetta 
er  einmitt  takmark  það,  sem  hann  á  að  stefna  að. 

Hvernig  getur  maðurinn  nú  nálgast  takmark  þetta? 
—  »Leitið  og  þér  munuð  finna«  —  sögðu  Stóíkar  likt  og 
kristnir  menn  síðar.  En  þér  eigið  ekki  að  leita  frelsis 
þessa  hið  ytra,  hvorki  í  líkama  yðar  né  í  neinum  ytri 
gæðum,  því  að  alt  slikt  gjörir  yður  ánauðuga.  Og  yfir 
þvi  hafið  þér  að  lokum  engin  fullkomin  yfirráð.  En  það 
gefur  að  skilja,  að  maðurinn  getur  ekki  notið  fulls  frelsis 
nema  þar,  sem  hann  er  einráður  og  öllu  öðru  óháður. 
»Áttu  þá  ekki  full  ráð  á  neinu?  spyr  Epiktet.  —  Eg  veit 
það  ekki.  —  Geta  menn  neytt  þig  til  að  fallast  á  það, 
sem  rangt  er?  —  Nei.  —  Getur  nokkur  neytt  þig  til  að 
gjöra  það,  sem  þú  vilt  ekki?  Má  vera;  með  þvi  að  ógna 
mér  með  dauða  eða  fangelsi,  geta  menn  n  e  y  1 1  mig  til 
þess  að  vilja  það.  —  En  ef  þú  fyrirlítur  dauða  og  fangelsi, 
mundu  þá  slíkar  ógnanir  skelfa  þig?  —  Nei.  —  En  er 
það  þá  á  þínu  valdi  að  fyiirlíta  dauðann  ?  —  Já.  —  Þá 
er  vilji  þinn  óháður«. 

Þannig  er  þá  eitthvað  það  til  i  oss  sjálfum,  er  getur 
verið  öllu  öðru  óháð,  sem  sé  dómgreind  vor  og  vilji.  En 
nú  er  maðurinn  að  áliti  Epiktets  aðalóvinur  sjálfs  sín, 
aðalharðstjórinn.  Því  að  sjálfur  snýr  hann  sér  alla  jafna 
snörur  þær,  er  hann  dettur  i;  og  lengst  af  er  hann  háður 
tjóðurbandi  sinna  eigin  imyndana,  tilfinninga  og  vona. 
ímyndunin  er  t.  d.  þangað  til  að  gylla  fyrir  honum  hin 
ytri  gæði,  að  hann  hyggur,  að  hann  geti  ekki  án  þeirra 
verið;  og  þá  verður  hann  samstundis  þræll  þeirra.  Og 
svo  raiklar  grýlur  gjörir  ímyndunin  sér  úr  óþægindum  lífsins, 
að    raaðurinn    reynir   að    forðast   þau  á  allar  lundir.     En 


Siðspeki  Epiktets.  23 

einnig  það  er  ánauð.  Og  þó  er  ímyndunin  i  raun  og  veru 
tóm  ímyndun  og  alls  ekki  það,  sem  felst  í  hlutunum  sjálf- 
um.  Segðu  við  óskir  þínar  og  áhyggjuefni:  »Þú  ert 
ímyndun,  en  alls  ekki  hlutur  sá,  er  þú  þykist  vera«  —  og 
þá  mun  það  brátt  missa  vald  sitt  yfir  þér.  Þvi  að  — 
»það  eru  ekki  hlutirnir  sem  angra  manninn,  heldur  skoð- 
anir  hans  á  hlutunum«.  —  »Hlutirnir  hið  ytra  eru  sá 
hinn  ómyntaði  málmur,  sem  vér  stimplum  með  merkjum 
þæginda  vorra  og  óþæginda  eins  og  konungarnir  setja 
myndir  sínar  á  myntina;  en  það  er  þetta  merki,  sem  skap- 
ar  verðmæti  hlutanna«.  Hlutirnir  í  sjálfu  sér  eru  hvorki 
illir  né  góðir. 

Uppspretta  þessa  verðmætis  hlutanna  er  þannig  í  oss 
sjálfum,  í  tilfinningum  vorum  og  ímyndunum.  Alt,  sem 
vér  sækjumst  eftir,  nef num  vér  gott ;  alt,  sem  vér  fælumst, 
nefnum  vér  ilt,  og  verðum,  óðar  en  varir,  ánauðugir 
þrælar  hvorstveggja.  En  —  ef  vér  náum  tangarhaldi  á 
þessum  tilfinningum  vorum,  og  ef  vér  getum  rýnt  í  gegn- 
um  heimskulegar  ímyndanir,  þá  erum  vér  á  leiðinni  til 
þess  að  verða  frjálsir,  á  leiðinni  til  þess  að  verða  lög- 
gjafar  og  stjórnendur  sjálfra  vor. 

Aðalatriðið  er  því  þetta,  að  bæla  niður  i  sér  allar 
ástríður,  alla  ágirnd  og  óbeit  á  hlutunum,  láta  hvorki 
ginnast  né  hræðast,  tælast  né  skelfast,  en  skoða  alt  með 
augum  skynseminnar  og  hins  einbeitta,  siðferðilega  vilja. 
En  er  þá  ekki  hætt  við  að  maðurinn  verði  með  þessu 
móti  að  tilfinningarlausri  vélbrúðu?  Ekki  hyggur  Epiktet 
það:  —  »Því  að  oss  er  ekki  ætlað  að  verða  tilfinninga- 
lausir  eins  og  líkneski,  heldur  ber  oss  að  uppfylla  eðli- 
legar  og  sjálfsagðar  skyldur  vorar,  hvort  sem  það  nú  er 
í  nafni  ræktarseminnar  eða  sem  synir,  bræður,  feður  eða 
borgarar«.  —  Það  eru  þá  eftir  þessu  skyldan  og  ræktar- 
tilfinningin,  sem  eiga  að  ráða  öllum  athöfnura  vorum.  En 
gerir  hún  oss  þá  ekki  líka  háða?    Því  skal  síðar  svarað. 

En  með  hvaða  móti  eigum  vér  nú  að  losna  úr  tjóður- 
bandi  tilfinninga  vorra  og  ímyndana,  og  hver  eru  öflugustu 
tækin  til  þess?    Epiktet   svarar   þeirri  spurningu  svo,  að 


24  Siðspeki  Epiktets. 

það  sé  skynsemin  og  viljafestan;  skynsemin  sé  eðlilega 
hæfust  til  að  sjá,  hvað  rétt  sé  og  rangt,  viljafestan  til  þess 
að  framfylgja  þvi,  sem  rétt  er.  Vilji  mannsins  á  að  hegða 
sér  i  þessu  efni  eins  og  Herakles  forðum  daga.  Hann  fór 
um  heiminn  til  þess  að  koma  fyrir  forynjum  og  bæta  úr 
öllu  því  sem  aílaga  fór.  Eins  á  maðurinn  að  hafa  hemil 
á  óhemjum  þeim,  er  búa  i  brjósti  hans,  á  beygnum,  ilöng- 
uninni,  öfundinni  og  öllum  þessum  andlegu  skrýmslum  og 
forynjum,  er  hræða  manninn,  spilla  honum  og  hneppa 
hann  i  ánauð.  Og  hann  á  að  gefa  sig  allan  við  þessu 
lausnarstarfi  sínu,  svo  að  hann  geti  orðið  sannfrjáls:  — 
»Maður,  þegar  þú  verður  svo  lánssamur,  að  þér  liggi  við 
að  örvinglast,  þá  afsala  þér  öllu  til  þess  að  verða  sæll, 
til  þess  að  verða  sannfrjáls,  til  þess  að  öðlast  sálargöfgi. 
Ber  höfuðið  hátt.  Þú  ert  leystur  úr  ánauðinni«.  Þessi 
orð  Epiktets  verða  naumast  skilin  á  annan  veg  en  þann, 
að  sá  einn,  sem  hafi  teygað  bikar  ógnanna  í  botn,  viti  bezt, 
að  ekki  þurfi  annað  en  að  afsala  sér  öllum  óskum  sínum 
og  brýna  kjarkinn  til  þess  að  verða  frjáls  maður  og  óháð- 
ur.  En  á  þetta  frelsi  og  sjálfstæði  mannsins  lögðu  Stóu- 
menn  einmitt  mesta  áherzluna. 


Vér  höfum  nú  séð,  hvernig  menn  eiga  að  fara  a& 
losna  af  klafa  girnda  sinna  og  tilhneiginga  eftir  kenningu 
Epiktets.  En  þá  er  að  vita,  hvernig  manninum  ber  að 
haga  sér  gagnvart  öðrum,  og  hvaða  tilfinningar  honum  ber 
að  ala  i  brjósti  sínu  til  þeirra.  Þeirri  spurningu  svarar 
Epiktet  með  því  að  draga  upp  fyrir  oss  mynd  af  hinum 
spaka  manni. 

Hinn  spaki  maður  má  ekki  ala  hatur  eða  öfund  í 
brjósti  sínu  til  nokkurs  manns  og  ekki  láta  atferli  annara 
gagnvart  sér  fá  neitt  á  sig.  Ekkert  á  að  geta  sært  hann, 
hvorki  óvirðing  annara,  árásir  né  ofbeldi.  Hann  á  að  vera 
eins  og  hrein  og  tær  uppsprettulindin,  er  svalar  þeim  jafnt, 
sem  leitast  við  að  grugga  hana,  eins  og  hinum.  Og  líkt  og 
uppsrettan  með  hinu  sístreymandi  vatni  sinu    þvær   hann 


Siðspeki  Epiktets.  2& 

von  bráðar  af  sér  öll  óhreinindin.  Engin  misklið  og  engin 
deila  æsir  geðsmuni  hans;  miklu  fremur  stillir  hann  til 
friðar  og  samlyndis  eins  og  hörpuleikarinn,  er  hann  stillir 
hljóðfærin  til  samkliðs  og  samhljómunar.  Hann  brosir  að 
þeim,  er  hugðust  að  trufla  hann  og  særa  og  —  fyrirgefur 
þeim,  af  því  að  þeir  vita  ekki  hvað  þeir  gjöra. 

Þó  á  hinn  spaki  maður  ávalt  að  gæta  virðingar  sinn- 
ar  gagnvart  öllum  þeim,  sem  vilja  kúga  hann  eða  beita 
hann  ofbeldi,  og  ekki  má  hann  smjaðra  fyrir  þeim,  sem 
völdin  hafa,  þvi  að  þá  er  hann  ekki  sannfrjáls  maður. 
Um  þetta  fer  Epiktet  svofeldum  orðum :  »Segðu  mér,  hygg- 
ur  þú,  að  frjálsræðið  sé  mikils  virði,  sé  veglegt  og  verð- 
mætt?  —  Hvi  ekki  það.  —  Getur  þá  maður,  sem  á  svo 
mikilvæga,  verðmæta  og  göfuga  eign,  haft  kvikindslund? 

—  Siður  en  svo.  —  Þegar  þú  þvi  sér  mann  niðurlægja 
sig  fyrir  öðrum  og  smjaðra  fyrir  honum  gegn  sannfæringu 
sinni,  getur  þú  óhikað  sagt,  að  hann  sé  ekki  frjáls«.  Og 
ekki  á  hinn  sannfrjálsi  maður  að  beygja  sig  fyrir  harð- 
stjóranum,  heldur  fara  að  dærni  Priscusar,  þegar  Vespasí- 
anus  keisari  bannaði  honum  að  koma  i  öldungaráðið.  Því 
svaraði  Priscus  þannig:  —  »Meðan  eg  á  þar  sæti,  mun  eg* 
koma  þangað.  —  Kom  þú  þá,  en  þegiðu,  sagði  keisarinn. 

—  Spyr  mig  ekki  og  eg  mun  þegja.  —  En  eg  verð  að 
spyrja  þig.  —  Og  eg  verð  að  segja  það  sem  mér  virðist 
rétt  vera.  —  Ef  þú  segir  það;  læt  eg  deyða  þig.  —  Hefi 
eg  þá  haldið  þvi  fram  við  þig,  að  eg  væri  ódauðlegur  .  .  . « 

Þannig  átti  maðurinn  ávalt  að  gæta  virðingar  sinnar 
og  frjálsræðis  samkvæmt  kenningu  Epiktets,  og  kæmist 
hann  ekki  hjá  ofbeldi  og  kúgun  með  öðru  móti,  gat  hann 
ávalt  gripið  tii  síðasta  úrræðisins,  tekið  sjálfan  sig  af  lífi, 
og  sýnt  með  þvi,  að  hann  og  enginn  annar  »hefði  lykilinn 
að  prisund  sinni«. 

En  til  hvers  átti  maðurinn  þá  að  verja  lifi  sínu?  — 
Til  þess  að  berjast  gegn  óréttlætinu  og  öllu  þvi  sem  ilt 
er,  og  til  þess  að  sigrast  á  öllum  erfiðleikum  lifsins.  Og 
þar  kemur  gleggst  f  ram  karlmannslundin  i  kenningu  Epik- 
tets:    —  »Eins    og   glimukappinn    og   skylmingamaðurinn 


26  Siðspeki  Epiktets. 

bíður  hólmgöngudagsins  með  óþreyju,  eins  á  hinn  spaki 
maður  að  fagna  baráttu  þeirri,  er  hann  heyir  á  orustuvelli 
lífsins  i  viðurvist  guðanna«.  —  Og  fyrirmynd  spaka  manns- 
ins  er  Herakles,  hetjan  göfuga:  »Eins  og  hann  studdist 
við  kylfu  sína,  getur  hinn  spaki  maður  stuðst  við  olíuvið- 
arprikið  sitt,  undið  skikkju  sinni  um  öxl  sér  eins  og  Her- 
akles  ljónshúðinni  og  beðið  mannraunanna  rólegur,  —  ekki 
fyrir  það,  að  hann  sé  líkamlega  ósigrandi,  heldur  fyrir 
hitt,  að  enginn  getur  sigrað  andlegt  þrek  hans«.  —  Og  hann 
á  ekki  einungis  að  bíða  mannraunanna,  heldur  að  leita  þær 
uppi.  Því  að  —  hvað  hefði  orðið  úr  Herakles  án  þrauta 
þeirra,  án  óvætta  þeirra,  er  hann  sigraðist  á?  Varð  ekki 
éréttlætið  og  ilskan  í  heiminum  honum  til  frægðar  og  sig- 
urs?  —  Ef  hann  hefði  ekki  haft  neitt  að  berjast  við,  hefði 
sigurinn  orðið  æðismár  —  »þá  mundi  hann  hafa  sveipað 
sig  i  feld  sinn  og  sofnað«.  — 

Maðurinn,  sem  er  sonur  guðs  eins  og  Herakles,  á  að 
verða  að  guði  eins  og  hann  varð  með  því  að  berjast  fyrir 
því,  sera  gott  er.  Þvi  að  —  tilgangur  þjáninganna  er  að 
bæta  úr  þeim,  tilgangurinn  með  þvi,  sem  ilt  er,  að  snúa  þvi 
til  góðs.  Eins  og  guð  er  uppspretta  þess,  sem  gott  er, 
þannig  er  hinn  góði  maður  »lifandi  sönnun«  um  forsjón 
guðs,  hann  er  »vitni«  hans  og  »vinur«,  og  guð  hefir  bein- 
linis  sent  hann  mónnunum  til  hjálpræðis.  En  styrkur  hans 
■er  vizka  hans  og  viljafesta:  —  »Sjá  Hermesar-stafinn ! 
Snertu,  segir  hann,  við  því  sem  þú  vilt  og  það  mun  verða 
að  gulli.  Og  þó  ekki;  —  en  kom  þú  með  hvað  sera  þú 
vilt,  segir  hinn  spaki  maður,  og  eg  mun  snúa  þvi  til  góðs 
Kom  þú  með  fátæktina,  kom  þú  með  þjáningarnar,  kom 
með  dauðann.  —  Þökk  sé  Hermesarstafnum,  þetta  verður 
oss  alt  til  góðs«.  Því,  eins  og  Seneca  sagði,  goðin  eru 
hvorki  vond  né  öfundsjúk,  heldur  veita  þau  oss  viðtöku 
og  rétta  þeim  höndina,  sem  klífa  upp  til  þeirra. 

Alt,  bæði  guðir  og  menn,  er  ein  félagsheild,  þar  sem 
velvild  og  ást  á  að  ríkja;  en  hinn  spaki  er  einmitt  send- 
ur  mönnunum  til  þess  að  kenna  þeim  þetta.  Því  segir 
Epiktet:  —  »Mannkynið  er   fjölskylda   hins   spaka,    karl- 


Siðspeki  Epiktets.  27 

mennirnir  synir  hans,  konurnar  dætur  hans;  það  er  eins 
og  hann  ætti  að  kynnast  því  öllu  og  vaka  yfir  þvi  öllu. 
....  Hinn  spaki  maður  hefir  verið  sendur  mönnunum  til 
þess  að  kenna  þeim,  hvað  gott  sé  og  ilt ;  hann  á  að  gæta 
þess,  hvað  sé  heillavænlegt  fyrir  mannkynið  og  hvað  geti 
orðið  því  að  baga  .  .  .  Sleginn  elskar  haim  þá  sem  slá  hann, 
því  að  hann  er  faðir  og  bróðir  allra  manna  .  .  .  Hann  er 
postuli  þeirra  og  á  að  vekja  þá  ....  Hann  vakir  yfir 
mannkyninu  og  þjáist  með  þvi  .  .  .  því  að  málstaður  þess 
er  málstaður  hans«.  —  Og  svo  bætir  Markús  Árelíus  keis- 
ari  við  skömmu  siðar:  —  »Elskaðu  mennina  af  öllu  þínu 
hjarta«. 

Eins  og  menn  sjá,  eru  orð  þessi  alllik  sumum  um- 
mælum  kristindómsins,  og  þó  ber  að  skilja  þau  nokkuð  á 
annan  veg.  Því  að  áliti  Stóika  mátti  hinn  spaki  maður 
heldur  ekki  verða  h  á  ð  u  r  ást  sinni.  »Hvernig  á  eg  að 
elska  vini  mína?  segir  Epiktet.  —  Eins  og  sjálfstæð  sál 
elskar,  eins  og  lánssamur  maður  elskar.  Aldrei  býður 
skynsemin  oss  að  lítillækka  oss  með  því  að  gráta  eða  með 

því  að  vera  upp  á  aðra  komnir Varastu  alt  þetta  í 

ást  þinni  til  vina  þinna Og  hver  skyldi  hamla   þér 

frá  að  elska  þá  eins  og  elska  ber  dauðlega  menn,  sem 
hljóta  að  deyja,  hljóta  að  yfirgefa  oss.  —  Elskaði  ekki 
Sókrates  börn  sín  ?  Jú ;  en  hann  elskaði  þau^eins  og  frjáls 
maður.  —  En  vér  notum  hvert  yfirvarpið  á  fætur  öðru 
til  þess  að  gera  oss  auðvirðilega ;  einn  notar  barnið  sitt, 
annar  móðurina,  þriðji  bræður  sína  o.  s.  frv«.  Meiningin 
með  orðum  þessum  er  víst  sú,  að  ekki  megi  ástin  bægja 
mönnum  frá  að  gæta  sjálfsagðrar  skyldu  sinnar,  að  ekki 
megi  hún  auðvirða  manninn  né  gjöra  hann  að  kveif  og  ekki 
megi  hún  græta  hann  né  hryggja.  Því  að  það  var  Stóík- 
anum  ósamboðið.  Ástin  mátti  yfir  höfuð  að  tala  ekki  æsa 
geðsmuni  hans,  og  því  varð  hún  í  rauninni  æðiköld,  vart 
meira  en  velvildin  ein  og  vinaþelið. 

En  vinirnir  voru  þá  líka  alstaðar,  jafnvel  í  dauðri 
náttúrunni.  Epiktet  nefndi  jafnvel  efniseindirnar,  »feður 
manna  og  vini«.     Þetta  spratt  af  þeirri  skoðun  Stóika,  að 


28  Siðspeki  Epiktets. 

allur  alheimurinn  væri  ein  samfélagsheild,  þar  sem  alt  væri 
af  sömu  rótum  runnið :  —  »Allur  heimurinn  er  eitt  einasta 
borgríki  og  alt  af  sama  uppruna;  alstaðar  eru  vinirnir, 
fyrst  goðin  og  síðan  mennirnir,  alt  er  fult  af  vinum«.  Og 
því  get  eg  sagt  við  guð  eða  náttúruna:  »Eg  elska  það 
sem  þú  elskar;  gef  mér  það  sem  þú  vilt;  tak  frá  mér  það 
sem  þér  þóknast.  Alt  sem  þér  þóknast,  þóknast  mér. 
Ekkert  er  of  snemt  eða  of  seint  fyrir  mig,  sem  er  tíma- 
bært  fyrir  þig.  Alt  sem  hin  líðandi  stund  ber  mér  í  skaut, 
ó,  náttúra,  skal  vera  mér  lostætur  ávöxtur«.  Þannig  hljóð- 
aði  bæu  Stóíkanna,  sú  er  Arelíus  samdi,  og  sýnir  hún  bezt 
auðsveipni  þeirra. 


En  einmitt  með  þessum  orðum  komum  vér  að  þeirri 
hlið  Stóukenningarinnar,  þar  sem  henni  féllust  hendur,  þar 
sem  hún  lagði  árar  í  bát.  Alt  sem  var  af  völdum  náttúr- 
unnar  og  virtist  óumílýjanlegt,  taldi  hún  gott  og  blessað. 
Þess  vegna  mátti  maðurinn  ekki  harma  neitt  af  því,  sem 
kom  fram  við  hann  af  völdum  hennar,  enda  gat  hann  að 
áliti  Stóika  ekki  við  því  spornað.  Nauðugur  viljugur  verður 
maðurinn  að  fylgja  lögum  náttúrunnar  og  má  aldrei  barma 
sér  yfir  þjáningum  sínum.  Það  eru  lög  náttúrunnar,  að 
maðurinn  hlýtur  að  deyja,  og  því  má  hann  hvorki  harma 
dauða  sinn  né  annara.  Því  að  náttúran  er  öllum  yfirsterk- 
ari,  hún  er  móðir  vor  og  gröf.  Gegn  henni  getur  enginn 
barist  og  þar  á  maðurinn  að  leggja  niður  vopnin.  Henni 
getur  maðurinn  ekki  sýnt  annað  en  stökustu  auðsveipni 
og  undirgefni.  Auðsveipni  þessi  við  guð  og  náttúruna 
kemur  ljósast  fram  í  orðum  þeim,  sem  Epiktet  viðhefur 
um  ástvinamissinn  og  um  líf  manna  á  leiksviði  lífsins : 

»Segið  aldrei:  eg  hefi  mist  þetta;  segið  miklu  fremur: 
eg  hefi  skilað  þvi  aftur.  Sonur  minn  er  látinn:  eg  hefi 
látið  hann  af  hendi.  Konanmín  er látin:  eg  hefilátið 
hana  af  hendi  aftur.  Og  svo  má  segja  um  heimsgæðin  og 
alt  annað.  En  —  sá  sem  rænir  mig  þessu,  er  vondur, 
munuð  þið  segja.     Hví  fjargviðrist  þið  út  úr  því,    þótt  sá 


Siðspeki  Epiktets.  29 

sem  hefir  lánað  ykkur  eitthvað,  taki  það  aftur?  A  meðan 
hann  leyfir  ykkur  afnot  þess,  skuluð  þið  fara  með  það 
eins  og  annara  eign,  fara  með  það  eins  og  ferðamaðurinn 
fer  með  munina  á  gistihúsinu«.  Og  ennfremur:  »Ekki 
getið  þér  vænst,  að  heimurinn  fari  að  yðar  vilja ;  yður  ber 
að  vilja  það,  sem  verður  að  vera.  Munið  það,  að  þér  eruð 
hér  sem  leikendur,  að  þér  eigið  að  leika  hlutverk 
það  á  leiksviði  lífsins,  sem  höfundinum  heíir  þóknast 
að  úthluta  yður.  Fái  hann  yður  stutt  hlutverk,  þá 
leikið  skamma  stund;  fái  hann  yður  langt  hlutverk,  þá 
leikið  lengi:  verið  á  leiksviðinu  meðan  honum  þóknast; 
komið  þar  fyrir  hvort  heldur  ríkir  eða  fátækir,  eftir  því 
sem  hann  hefir  boðið.  Það  er  yður  ætlað  að  leika  v  e  1 
hlutverk  það,  sem  þér  hafið  fengið ;  en  að  v  e  1  j  a  það  er 
óðrura  ætlað«. 

Orð  þessi  sýna  ljóslega  auðsveipni  Stóumanna  gagn- 
vart  örlögunum  og  öllu  því,  sem  ekki  varð  umílúið.  En 
fyrst  þeir  áttu  að  haga  sér  þaunig  á  leiksviði  lífsins,  hverju 
bjuggust  þeir  þá  við  á  bak  við  tjöldin?  Hvað  varð  um 
manninn  eftir  andlátið?    Því  svaraði  Epiktet  þannig: 

»Hvað  ertu  að  óróast.  —  Þú  munt  verða  að  því,  sem 
náttúran  hefir  þörf  fyrir ....  Guð  opnar  dyrnar  og  segir 
við  þig:  Kom  þú.  —  Og  hvert?  —  Til  einskis  þess  staðar, 
er  þú  þarft  að  óttast.  Þú  átt  að  fara  þangað,  er  þú 
komst  frá,  tilvina  þinna,  til  foreldra  þinna: 
efniseindanna.  Alt  sem  var  eldkent  i  þér,  mun 
verða  að  eldi;  alt  sem  var  jarðkent  i  þér,  mun  verða  að 
jörðu,  alt  sem  var  vatnskent  í  þér,  að  vatni«. —  Ogsálin? 
—  Um  afdrif  hennar  hefir  Epiktet  ekki  látið  neitt  ákveðið 
í  ljós,  en  bætir  samt  við  í  orðum  þeim,  sem  tilgreind  voru, 
að  ekki  séu  til  neinir  kvalastaðir  annars  heims  —  »alt 
sé  fult  af  guðum  og  góðum  öndum«. 

Þetta  svar  nægir  þó  ekki  síðasta  Stóuspekingnum, 
Markúsi  Áreliusi.  Honum  finst,  að  hver  góður  maður  eigi 
heimtingu  á  því  að  verða  ódauðlegur  og  hann  möglar 
þegar  á  móti  nauðsyn  þeirri,  sem  Stóikarnir  þóttust  annars 
þurfa    að    lúta    möglunarlaust.     Hann 


30  Siðspeki  Epiktets. 

stað:  »Hvernig  getur  það  verið,  að  goðin,  sera  hafa  komifr 
öllum  hlutum  svo  dásamlega  fyrir  og  af  svo  mikilli  gæzku 
mönnunum  til  handa,  skuli  hafa  vanrækt  þetta  eina  at- 
riði,  að  hinir  góðu  menn,  þeir  sem  eru  verulega  dygða- 
rikir  og  þegar  i  þessu  lífi  hafa  lifað  i  nokkurs  konar  sam- 
félagi  við  guð,  —  að  þeir  skuli  ekki  fá  að  vakna  til  lífs- 
ins  aftur  eftir  andlátið,  heldur  vera  sloknaðir  út  af  til  fulls?« 
—  Og  við  þenna  kveinstaf  bætir  hann  svo  á  öðrum  stað- 
þessum  örvæntingarorðum :  —  »Séu  engir  guðir  til  eða 
taki  þeir  engan  þátt  í  kjörum  manna,  hvað  hirði  eg  þá 
um  að  lifa  í  heimi,  þar  sem  enginn  guð  og  engin  forsjón 
er  til«.  —  Svo  líkir  hann  loks  lífinu  við  þessa  blóðugu 
leika,  er  fóru  fram  á  rómversku  leiksviðunum,  þar  sem 
hver  drap  annan  eða  varð  rándýrum  að  bráð.  Þá  er  eins 
og  hryllingur  fari  um  hann  og  hann  lýkur  máli  sinu  með 
þessum  orðum:  —  »Þetta  er  þá  refsidómur  sá,  sem  kveð- 
inn  er  upp  yfir  lífinu.  —  Og  hversu  lengi  á  hann  afr 
standa?  —  Æ,  hraða  þér,  dauði,  svo  að  eg  að  síðustu  þurfi 
ekki  að  óttast,  að  eg  fái  ekki  að  gleyma  sjálfum  mér«. 

Þetta  eru  þá  síðustu  orð  Stóukenningarinnar :  að  fá 
að  deyja,  mega  hvílast  af  þessum  hryllingsleik,  sem  lífið 
þá  var  orðið.  En  —  hvað  var  þá  orðið  af  Heraklesar- 
hetjunum  og  hvernig  sióð  á  því,  að  Stóumenn  skyldu 
leggja  svo  fljótt  árar  í  bát? 


Lífsskoðun  hverrar  kynslóðar  sprettur  að  miklu  leytí 
af  lífsreynslu  hennar,  en  auðvitað  lika  af  því,  hversu 
langt  hún  er  komin  á  veg  þekfcingar  eða  trúar.  Lífs- 
reynsla  sú,  er  lá  að  baki  Stóukenningunni,  hefir  verfö 
fremur  bitur  og  sár  og  heimsskoðun  þeirra  gat  ekki  bætt 
úr  henni.  Menn  þeir,  er  voru  höfundar  Stóukenningar- 
innar,  vissu  það  eitt  um  lífið,  eins  og  því  þá  var  lifað,  að 
það  var  fult  af  misrétti,  mótlæti  og  spillingu,  og  því 
sögðu  þeir,  að  menn  yrðu  að  hervæðast  brynju  rólyndis, 
speki  og  dygða  gegn  öllum  þessum  hörmungum.  En  á 
hinn   bóginn   héldu    þeir  því  fram,  að  heimslífið  alt  væri 


Siðspeki  Epiktets.  31 

eintóm  endurtekning  og  hringiða  lífs  og  dauða,  og  sumir 
litu  svo  á,  sem  dauðinn  væri  endimark  alls.  Gegn  mis 
réttinu  i  þjóðfélaginu  átti  maðurinn  að  berjast  i  lengstu 
lög,  en  gegn  mótlæti  þvi,  er  bar  honum  að  höndum  af 
völdum  náttúrunnar,  var  honum  ekki  til  neins  að  berjast, 
—  þar  varð  hann  að  gefast  upp.  En  þarna  rak  sig  hvað' 
á  annað  í  lífsskoðun  þeirra.  Á  annan  bóginn  héldu  þeir 
fram  frjálsræði  viljans  og  baráttunní  gegn  hvers  konar 
raisrétti  og  kúgun,  en  á  hinn  bóginn  takmarkalausri  auð~ 
sveipni  og  rólyndi  i  öllu  sem  að  hóndum  bar  af  völdum 
náttúrunnar  og  óumflýjanlegt  þótti.  En  nú  hefir  einmitt 
náttúran  siðasta  orðið  i  mannlífinu.  Krankleik  og  kvöl- 
um  verður  varla  sneitt  hjá,  og  dauðinn  er  loks  endir  á 
allra  manna  sögum.  Þetta  sáu  Stóikar  og  viðurkendu 
það.  Og  þar  sem  þeir  nú  á  hinn  bóginn  héldu  þvív 
fram,  að  náttúran  væri  ekki  annað  en  eilif  endurtekningv 
eilif  hringferð  lífs  og  dauða,  sem  ekki  yrði  umflúin  eða 
breytt  á  nokkurn  hátt  af  mannavöldum,  þá  er  ofurskiljan- 
legt,  þótt  þeir  sæju  ekki  til  neins  að  spyrna  við  brodd- 
unum,  heldur  reyndu  að  iklæðast  brynju  rólyndis 
og  mannlegrar  auðsveipni.  En  einmitt  þetta,  að  þeir 
skyldu  telja  náttúruna  alveg  ósveigjanlega  og  ógjörning 
að  vikja  rás  viðburðanna  við  á  nokkurn  hátt,  það  ber 
vott  um  þekkingarskort  þeirra  og  fornaldarinnar  yfir  höf- 
uð.  Þeir  þektu  ekki  hinn  undraverða  mátt  mannsandans, 
sem  er  i  þvi  fólginn,  ekki  að  trúa  hinum  og  þessum  bá- 
byljum,  heldur  að  læra  að  skilja  lög  náttúrunnar 
til  þess  að  beita  þeim  svo  eftir  á  sem  beizli  á  hana 
sjálfa  og  læra  þannig  smámsaman  að  leiða  hana  eftir  vild 
sinni.  Hefðu  þeir  séð  og  skilið  þetta,  þá  hefðu  þeir  ekki 
þurft  að  telja  forlögin  né  náttúruna  ósveigjanlega,  og  þá 
hefðu  þeir  hlotið  að  kannast  við,  að  draga  mætti  úr  mörgu 
mannlegu  böli  og  jafnvel  verjast  þvi  til  fulls.  Þá  hefðu 
þeir  líka  getað  haldið  frjálsræði  mannsins  fram  til  fulls, 
ekki  þurft  að  hætta  á  hálfri  leið,  eins  og  þeir  gjörðu.  Þá 
hefðu  þeir  sem  sé  getað  haldið  því  fram,  að  maðurinn 
ætti   ekki   einungis   að  berjast  gegn  eigin  girndum  sínum 


32  Siðspeki  Epiktets. 

og  öllu  misrétti  mannfélagsins,  heldur  og  öllu  því  böli, 
sem  stafar  af  völdum  náttúrunnar.  Þá  hefðu  þeir  orðið 
algjörlega  sjálfum  sér  samkvæmir,  og  þá  hefði  orðtak 
þeirra,  að  verða  sannfrjáls,  fengið  dýpri  og  fyllri  merk- 
ingu.  Því  að  þá  hefðu  þeir  getað  sagt,  að  þeir  reyndu 
,að  kynnast  lögum  náttúrunnar,  til  þess  að  sigrast  á 
henni.  Þá  hefðu  þeir  að  líkindum  getað  rétt  náttúruvís- 
indunj  nútímans  höndina  og  kristnin  hefði  ef  til  vill  ekki 
sigrað  Stóukenninguna.  Þvi  að  hvað  eru  náttúruvísindin 
að  leitast  við  að  gjöra?  Þau  eru  í  stuttu  máli  að  leitast  við  að 
iegra,  létta  og  lengja  líf  manna,  um  leið  og  þau  svona  á 
öðru  leitinu  eru  að  skygnast  inn  i  leyndardóma  náttúr- 
unnar.  Og  hver  veit  nema  mannsandanum  takist  einhvern- 
tima,  þótt  honum  nú  takist  aldrei  að  sigrast  til  fulls  á 
dauðanum,  að  fá  órækar  sannanir  fyrir  því,  sem  liggur 
.að  baki  honum.  Mannsandinn  hefir  enn  sem  komið  er 
rofið  allar  þær  skorður,  er  honum  hafa  verið  settar. 

En  Stóumenn  litu  nú  ekki  þannig  á;  þeir  töldu  nátt- 
úruna  alveg  ósigrandi,  héldu  að  hún  væri  eilíf  endur- 
tekning  og  endalokin  jafnvel  gröf  og  dauði.  Þess  vegna 
féllust  þeim  svo  fljótt  hendur,  þess  vegna  lögðu  þeir  að 
lokum  alveg  árar  i  bát.  Og  þvi  var  það  í  raun  og  veru 
eina  huggunin  sem  þeir  gátu  fengið,  huggun  sú,  sem  barst 
þeim  i  kristindóminum,  að  menn  ættu  vísa  von  á  því  að 
lifa  annars  heims,  og  þar  fengju  allir  þeir,  sem  það  ættu 
•skilið,  fullkomna  uppbót  á  böli  sínu  og  mótlæti  hérna 
megin  grafar.  Kristnin  var  svo  skjót  að  sigra  hugi  manna 
og  hjörtu  einmitt  af  þessu,  að  hún,  eftir  þvi  sem  á  síóð, 
virtist  vera  helzta  og  bezta  úrlausnin  og  eini  vegurinn 
til  þess  að  komast  ekki  einungis  klaklaust,  beldur  vel  og 
jhamingjusamlega  út  úr  þessu  völundarhúsi  jarðneska  lifsins. 
Eilifðarvonir  kristindómsins  forðuðu  öllum  þorra  manna 
frá  örvinglan  og  andlegu  niðurdrepi  og  bygðu  þeim  það 
hæli,  er  þeir  gátu  unað  við  um  nokkrar  aldir,  á  meðan 
mannsandinn  var  að  vitkast  og  finna  hin  réttu  tök  á 
náttúrunni  og  mannlífinu.     Mannsandinn  á  þar  enn  langt 


Siðspeki  Epiktets.  33 

í  land,    en  vonandi  kemur  sá  timi,  að  hann  þarf  ekki  að 
lifa  lengur  i  neinni  trú,  heldur  i  fullri  vissu. 

En  þótt  Stóumenn  buguðust  þannig  gagnvart  náttúr- 
unni,  þá  voru  þeir  samt  sem  áður  aðdáanlegar  hetjur, 
sem  hver  staðgóð  sál  ætti  að  geta  tekið  sér  til  fyrir* 
myndar.  Þvi  að  þrátt  fyrir  alt  vonleysið,  og  enda  þótt 
þeir  sumir  hverjir  eygðu  ekki  annað  framundan  sér  en 
gröf  og  dauða,  stóðu  þeir  eins  og  standbjörg  upp  úr  haf- 
róti  harðstjórnar,  spillingar  og  andlegrar  vesalmensku  og 
bentu  mönnum  upp  og  fram  á  veg  dygða  og  mannkær- 
leika.  Þeir  eru  bezta  sönnun  þess,  hversu  manngildið 
getur  verið  mikið  og  fagurt,  þótt  manninn  bresti  allar 
vonir  bæði  þessa  heims  og  annars  til  þsss  að  friða  með 
sálu  sina.  Því  að  þeir  eru  eitt  hið  ljósasta  dæmi  þess,  að 
maðurinn  getur  haft  ást  á  þvi,  sem  gott  er,  sjálfs  þess 
vegna  og  ástundað  það  fyrir  sjálfs  þess  sakir.  En  það  er  há- 
mark  alls  siðgæðis.  Að  þvi  hámarki  stefndu  Stóuspek- 
ingarnir  i  siðakenningu  sinni  og  þess  vegna  verða  þeir 
ávalt  einhver  mestu  göfugmennin  i  sögu  mannsandans. 

Agúst  Bjarna8on. 


Gláma. 


í  hinni  miklu  íslandslýsingu  sinni,  er  Bókmenta- 
félagið  gefur  út,  lýsir  dr.  Þorvaldur  Thoroddsen  Glámu  á 
þessa  leið1): 

»Grláma  liggur  á  hálendinu  milli  Arnarfjarðar  og  ísa- 
fjarðar,  það  er  Jcringlóttur  snjósJcjöldur  eða  fannábreiða 
rúmar  4  ferh.  mílur  á  stærð  og  2872  fet  á  hæð.  Eigi  er 
mér  kunnugt  um,  að  skriðjöklar  gangi  út  úr  Glámu,  en 
ailbreytilegur  er  þessi  jökull  eftir  árferði  og  er  stundum 
smærri  og  stundum  minni,  stundum  sameinast  jökulbungan 
fönnunum  i  nágrenninu  og  stækkar  við  það,  stundum  þiðnar 
af  henni,  svo  hryggir  og  kambar  koma  upp.  Hæð  snæ- 
linunnar  á  þessu  svæði  mun  vera  um  2000  fet  yfir  sjó«. 
í  hinni  þýzku2)  íslands  lýsingu  sinni  segir  hann  að  Gláma 
»myndi  dvala%),  Jcringlótta  hjarn-  eða  jökulbungu«  (»bildet 
eine  schwachgewölbte,  runde  Firnkuppe«).  Á  jarðfræðis- 
korti  því,  sem  fylgir  bókinni,  er  hún  og  sýnd  sem  nokkurn 
veginn  kringlóttur,  samfeldur  jökulfláki. 

Af  því  eg  þykist  þess  fullviss,  að  þetta  sé  ekki  réttr 
finn  eg  mig  knúðan  til  að  rita  þessar  línur  og  skýra  frá 
því  opinberlega,  sem  eg  veit  sannast  og  réttast  um  þetta 
landfræðislega  atriði.  Því  miður  hefi  eg  ekki  gjört  það 
löngu  fyr,  en  til  þess  liggja  þau  drög,  er  nú  skal  greina. 

Sumarið  1893  ferðaðist  eg  um  Vesturland  til  grasa- 
fræðisrannsókna.    Ritaði   eg   um   för  þessa  allítarlega  og 


*)  Annað  bindi  1.  h.  bls.  16. 

')  Prof.   Dr.   Th.  Thoroddsen:    Island.    Grundriss   der  Geographie 
nnd  (xeologie  II,  s.  173.     Gtotha  1906. 

8)  Allar  leturbreytingar  gjörðar  af  mér.        St.  St. 


Gláma.  35 

sendi  »Andvara«  ferðalýsingu  þessa.  Fyrsti  kaflinn  »Frá 
Möðruvöllum  heim  að  Hólum«  kom  út  í  »Andv.«  1895,  en 
áframhaldið  kom  aldrei  og  eg  fekk  ekki  handritið  aftur  fyr 
en  seint  og  síðarmeir.  Þótti  mér  þá  of  seint  að  láta 
prenta  það,  enda  ekki  i  annað  hús  að  venda  úr  því  »Av.« 
var  lokað.  Varð  þetta  til  þess  að  eg  hætti  við  að  rita 
fyrir  alþýðu  um  hinar  aðrar  ferðir  mínar,  og  hafði  eg  þó 
ásett  mér  það.  —  Eg  taldi  lika  víst,  að  dr.  Þorvaldi  Thor- 
oddsen  væri  kunnugt  um,  engu  siður  en  mér,  hversu  Glámu 
væri  háttað,  og  íslandslýsingar  hans  var  von  á  hverri 
stundu,  svo  að  eg  sá  þá  ekki  ástæðu  til  að  rita  um  þetta 
sérstaklega.  —  En  betra  er  seint  en  aldrei. 

I  þessari  för  minni  um  Vesturland  fór  eg  yfir  Glámu. 
Auk  fylgdarmanns  míns,  Páls  Gislasonar,  sem  nú  er  verzl- 
unarstjóri  á  Fáskrúðsfirði,  hafði  eg  mér  til  leiðsagnar  þann 
dag  hinn  nafnkunna  fræðimann  Sighvat  Grímsson  Borg- 
firðing.  —  Þykir  mér  réttast  að  tilfæra  hér  orðréttan  kafla 
úr  ferðalýsingu  minni  þann  dag  —  fella  ekkert  úr  og 
bæta  engu  við  eftir  minni,  þar  sem  svo  langt  er  umliðiö. 

Þ.  5.  ág.  héldum  við  frá  Lambadal  inn  með  Dýra- 
firðinum.  Veður  var  hið  inndælasta  og  náttúran  öll  svo 
óvenjulega  sviphýr  og  unaðsleg.  Fjöllin,  sem  lokuðu  út- 
sýninu  öllu  megin,  voru  með  hinum  margvíslegustu  litbreyt- 
ingum,  og  yfir  þeim  hvelfdist  heiðskir  himininn,  með  örsmá- 
um  rjósglæstum  blikuböndum,  en  milli  þeirra  lá  insti  hluti 
f  jarðarins  spegilsléttur,  svo  að  himinn  og  hlíðar  spegluðust 
skýrt  i  sæfletinum  fagurskygðum.  Landslagið  utan  með 
firðinum  er  ekki  ósvipað  og  í  önundarfirðinum,  fjöllin 
með  bughöllum  hliðum  neðan  til,  en  brött  og  klettótt  hið 
efra.  Fyrir  innan  Lambadal  er  fjallið  allbratt  niður  í 
sjó.  Hefir  fjallshliðin  til  skamms  tima  verið  skógivaxin, 
en  nú  sjást  þess  ekki  aðrar  menjar  en  jarðlægir  smárunn- 
ar  á  stangli,  innan  um  víðáttumikla  lyng-  og  rjúpnalaufs- 
fláka,  er  allir  voru  gráflikróttir  af  hármeyjunum,  sem  þá 
voru  fullþroska.  Nær  gróður  þessi  alveg  upp  að  klettum, 
einkum  utan  til,  en  innar  er  hliðin  grýttari  og  næsta 
framskriðin.    Fjallið  vestan  fjarðarins  var  að  sjá   gróður- 

3* 


36  Gláma. 

minna.  Fjörðurinn  er  örmjór  innan  til  og  mjög  aðkreptur, 
þvi  fjöllin  rísa  bratt  upp  frá  sjónum,  svo  undirlendi  er 
ekkert  nema  örlítið  inn  af  fjarðarbotninum,  í  hinni  bug- 
dregnu  fjallkverk,  sem  lykur  um  fjarðarbotninn.  í  efstu 
hjallabringunum  upp  af  botnhvilftinni  eru  neðstu  Glámu- 
fannirnar  og  niður  frá  þeim  steypast  nokkrar  hvítfyssandi 
smákvíslar,  en  yfir  botnsveignum  nokkru  fyrir  vestan 
hann  miðjan  gnæfir  Há-Gláma  við  himin.  Inst  i  firðinum 
eru  grynningar  nokkrar  af  framburði  kvíslanna  og  útfiri 
talsvert,  en  svo  snardýpkar  og  gengur  fiskur  alveg  inn  að 
marbakkanum;  er  þar  stundum  hlaðfiski,  og  svo  var  nú. 
Á  Botni,  ofurlitlu  koti  við  fjarðarbotninn,  er  snoturt,  ef 
bygging  væri  i  lagi.  Bærinn  stendur  á  sléttum  bala  og  inn 
frá  honum  fram  með  kvíslunum  eru  sléttar  starungsengjar, 
en  inst  i  dalhvilftinni  eru  raklendir  birkirunnar  og  milli 
þeirra  brokdokkir  og  strjálingur  af  smávíði.  Þegar  ofar 
kemur  hverfur  þessi  gróður  brátt. 

Það  er  sannarlega  enginn  gæðavegur  upp  úr  Dýra- 
fjarðarbotninum.  Hver  hamrahjallinn  tekur  við  af  öðrum 
og  gróður  fer  æ  minkandi.  Á  neðri  hjöllunum  eru  sum- 
staðar  smá-starungsblettir  við  læki  og  umhverfis  dýja- 
vætur,  en  efstu  hjallarnir  eru  nálega  gróðurlausir.  Þegar 
hjöllunum  sleppir,  taka  við  stórgrýttar  urðaröldur  með 
tjarnapollum  á  milli  eða  stórum  holurðarflákum,  sem  snjór 
liggur  á  fram  eftir  sumri,  en  er  nú  leystur  nema  á  stöku 
stað.  Er  svo  alla  leið  upp  á  Glámu.  Eg  hafði  búist  við 
að  geta  farið  á  jökli  þegar  upp  eftir  kæmi,  en  þvi  var 
ekki  að  heilsa.  Fannirnar  voru  svo  smáar  og  langt  á 
milli  þeirra,  að  ekki  var  unt  að  þræða  eftir  peim,  svo 
við  urðum  að  klöngrast  yfir  einlægar  holurðir.  Var  það 
hin  mesta  glæfraför.  Lá  við  sjálft  að  við  snerum  aftur, 
en  mér  sýndist  alt  af  svo  skamt  eftir  ófarið,  að  mér  þótti 
ilt  að  hverfa  frá,  enda  litið  betra  að  komast  niður  aftur. 
En  þau  drógu  undir  sig  urðahöllin  þar  upp  eftir,  eða  þar 
»neðan«,  eins  og  Vestfirðingar  segja.  Loks  náðum  við  þó 
Há-Glámu  heilir  á  húfi  með  hestana  óskemda. 


Gláma.  37 

Það  kann  að  þykja  ótrúlegt,  en  þó  er  það  satt,  að 
við  komumst  upp  á  Glámujökul  án  þess  að  stíga  á  fönn, 
er  teljandi  væri.  Há-»jökullinn<t  er  álauður  melröðull,  og 
svo  eru  allar  hdbungur  Gldmu;  jökull  er  hvergi,  að  eins 
sundurlausar  fannir  hér  og  hvar  utan  i  bunguhöllunum. 
Hæsta  bungan  heitir  Sjónfríð.  Er  það  réttnefni,  þvi  út- 
sýni  þaðan  er  bæði  mikið  og  frítt.  Á  Sjónfríð  stendur 
gömul  mælingarvarða  —  »lautenantavarða«  —  mikil  og 
traustlega  bygð,  (líklega  reist  af  lautenant  Frisak,  land- 
mælingamanninum  nafnkunna,  er  mældi  þrihyrninga  milli 
fjallatinda  á  Vesturlandi  18061));  sést  frá  henni  yfir  alt 
Vesturland  að  heita  má.  í  norðaustri  blöstu  við  hábung- 
ur  Drangajökuls,  bláhvitar  til  að  sjá,  í  suðvestri  gnæfði 
Snæfellsjökull  hátt  yfir  Snæfellsnessfjöllin,  er  lokuðu  hinu 
víðáttumikla  sjónarsviði  að  sunnan,  eins  og  lághnjúka- 
girðing,  en  langt  austur  í  landi  mændi  Eiriksjökull  í  rauð- 
bláum  móðuhjúp  hátt  yfir  fjöll  og  heiðar2). 

Uppi  á  Sjónfrið  er  eins  og  geta  má  nærri  gróðurlitið. 
Þó  safnaði  eg  þar  nokkrum  steinskófa-  og  mosategundum. 
En  þó  þœr  séu  fáar  og  smáar  jurtirnar,  sem  þar  vaæa, 
eru  þœr  engu  að  síður  lifandi  og  órœkir  vottar  þes*y 
að  snjór  og  því  síður  jökull  liggur  ekki  til  langframa, 
ekki  árum  og  öldum  saman  á  Glámu,  —  það  má  því  Óhœtt 
strika  Gldmu-}ök.u\  út  af  kortinu. 

Að  áliðnum  degi  klöngruðumst  við  ofan  af  Sjónfríð 
um  einlæga  urðarhjalla  niður  i  botninn  á  Borgarfirði,  insta 
hornið  á  nyrðri  aðalarm  Arnarfjarðar.  Fengum  við  öllu 
betri    veg    niður  eftir,    en   neðan  um  morguninn,  þótt  lítt 


1)  Innskot.  --  Sbr.  Landfræðissögu  Þorv.  Thoroddsens,    III.  bindi, 
bls.  264. 

2)  Þegar  eg  minnist  fjallasýnarinnar  frá  Grlámu,  dettur  mér  jafnan 
i  hug  þess*  glæs  lega  kvæðisbyrjun  hjá  Matthíasi: 

Sindruðu  fell  i  silfurbláum  hökli 
af  sumarblíðu,  fagra  aftanstundu, 
glóeyjarfingur  guðve  Eiriksjökli 
úr  gulli  rauðu  kalið  hö'rð  bundu. 


38  Gláma. 

fær  mætti  heita  með  hesta.  Um  náttmálabil  náðum  við 
bæjum«. 

Eftir  þessu  er  það  auðsætt,  að  lýsingin  á  Glámu,  sem 
tilfærð  er  i  byrjun  þessa  máls,  er  fjarri  lagi.  Á  Glámu 
er  enginn  »krÍDglóttur  snjóskjöldur  eða  fannbreiða«,  enda 
er  fjallið  ekki  þannig  vaxið.  Hábungurnar  liggja  í 
sveig  eða  nokkuð  krappri  skeifu  frá  Dýrafjarðarbotninum 
vestur  á  móts  við  Geirþjófsfjarðarbotninn,  líkt  eins  og 
sýnt  er  á  uppdrætti  Björns  Gunnlaugssonar.  Sjónfrið  er 
á  nyrðri  skeifuhælnum.  Skeifutáin  veit  í  austur  og  voru 
að  sjá  allháar  f jallabungur  austur  af  henni,  en  lægð  nokk- 
ur  var  innan  i  skeifunni  eða  vestan  við  bungusveiginn. 

Inn  af  Vatnsfirði,  sem  gengur  norður  úr  Breiðaíirði, 
er  dalur  er  nefnist  Vatnsdalur.  Gengur  hann  norður  undir 
suðurskeifuhæl  Glámu.  Vatn  allstórt  er  í  dalnum  og  ligg- 
ur  það  til  norðausturs,  en  ekki  norðvesturs,  eins  og  sýnt 
er  á  kortinu.  Inn  af  því  eru  flatar  eyrar  fram  með  ánni, 
er  i  það  fellur.  Gengur  þaðan  afarlangt  daldrag  (»Beina- 
lág«  svokölluð?)  austur  með  allri  Glámu  að  sunnan, 
nokkru  fyrir  norðan  Þingmannaheiðarveginn,  sem  sýndur 
er  heldur  norðarlega  á  kortinu.  Eg  fór  sunnan  við  drag 
þetta  alla  leið  úr  Vatnsdalsbotninum  og  austur  í  Skálmar- 
dal.  Sunnan  í  Glámu  voru  sundurlausar  fannir  eins  og  að 
vestan  og  ekki  miklar. 

Fannir  leysir  víst  aldrei  til  fulls  af  Glámu  að  sumr- 
inu,  svo  óhætt  má  fullyrða,  að  hún  liggi  í  fanna1)  eða 
firninda  beltinu2),  en  upp  fyrir  jökulmörk  nær  hún  ekki. 
Samfeldur  jökull  er  þar  enginn  og  þá  að  sjálfsögðu  engir 


1)  Sjá  Þorvaldur  Thoroddsen :     Lýsing  íslands  II  b.  bls.  2. 

2)  Svo  vil  eg  kalla  beltið  næst  neðan  við  snælínu  eða  jökulmörk, 
þar  sem  fannir  leysir  aldrei  til  fulls,  en  vorfannabelti  þar  fyrir  neðan, 
þar  sem  fannaslitur  liggja  fram  eftir  sumri,  en  gjörleysir  venjulegast  um 
hásumarið,  nema  i  aftökuharðindasumrum  eða  sumarleysum.  Firnindalínu 
eða  firnmörk  mætti  þá  kalla  takmörkin  milli  þessara  belta.  Orðið 
firnindi  í  þessari  eða  skyldri  merkingu  er  nú  týnt  úr  málinu,  nema  i 
orðtækinu:  „yfir  fjöll  og  f." 


Gláma.  3£ 

breðar1)  eða  skriðjöklar.  í  harðindaárum  eru  fannalög 
auðvitað  mikil  á  fjallinu  og  þar  af  er  jökulnafnið  komið. 
Þegar  þess  er  gætt,  að  snælinu-  eða  jökulmarkahæðin 
sunnan  á  Snæfellsjökli  er  um  3200  fet  og  2000  fet  sunnan 
á  Drangajökli,  þá  er  ekki  ósennilegt  eftir  afstöðunni,  að 
hún  sé  einhversstaðar  þar  á  milli  á  kjálkanum  norðan 
Breiðafjarðar  sunnanverðum,  enda  er  það  nú  sýnt  og 
sannað  með  því  sem  þegar  er  sagt,  að  jökulmörkin  liggja 
þar  ekki  neðar  en  2700 — 2800  fet  yfir  sjó,  þar  sem  Gláma, 
2872  feta  há,  er  jökullaus.  En  sjálfsagt  mætti  hún  ekki 
hækka  mikið  til  þess  hún  hyldist  samfeldri  jökulbreiðu. 

Væri  það  rétt,  sem  stendur  i  lýsingu  íslands,  að  snjó- 
linan  á  þessu  svæði  muni  vera  um  2000  fet  yfir  sjó,  hlyti 
Gláma  öll  að  vera  jökli  hulin,  ekki  siður  en  Drangajökuls- 
bungurnar;  i  krikanum  vestan  undir  hábungunum  mundi 
þá  liggja  mörg  hundruð  feta  þykk  jókuldyngja,  og  niður 
frá  þessum  mikla  jökulfláka  mundu  þá  að  öllum  líkindum 
teygja  sig  bungóttir  og  sprungnir  breðafossar  niður  i 
dalabotnana,  sem  að  henni  liggja,  —  en  engu  sliku  er 
hér  til  að  dreifa.  Sögu  Œhmu-jölculs  ætti  þá  að  vera 
lokið  i  bráð. 


skriðjökull  er  eflaust  sama  og  ísl.  orðið 
breði.  Er  ekki  ólíklegt,  að  skriðjöklar  hafi  til  forna  heitið  bretíar. 
Þessi  ákveðna  merking  orðsins  hafi  svo  haldist  í  Noregi,  en  gleymst 
hér.    En  nú  ætti  að  taka  orðið  upp  aftur  í  þessari  merkingu. 

Stefán  Stefánsson. 


Góður  fengnr. 

Smásaga  eftir  Jóhann  Sigurjónsson. 


Jón  í  Seli  var  fátækur  leiguliði.  Hann  var  dugn- 
aðarmaður,  og  Björg  kona  hans  var  nýtin  og  spar- 
söm;  en  þau  áttu  fyrir  ómegð  að  sjá,  og  Selið  var 
harðbalajörð,  slægjurnar  rýrar  og  túnið  grýtt  og  gras- 
litið.  Jóni  hafði  boðist  betri  og  hægari  jörð,  en  hann 
sat  kyr.  »Selið  er  nógu  gott  handa  mér,«  var  hann 
vanur  að  segja,  þegar  nágrannarnir  ráðlögðu  honum  a& 
flytja ;  annars  voru  þeir  hættir  að  ráðleggja  Jóni.  Og  hvað 
sem  kostunum  leið,  þá  var  Selið  falleg  jörð.  Hún  var 
sjálfvarin  á  tvær  hliðar ;  hafið  varði  að  norðan  og  Svartá 
að  austan ;  landrýmið  var  stórt,  og  þó  að  mikið  af  þvi  væru 
sandar  og  hraun,  var  altaf  skemtilegt  að  hafa  olnbogarúm. 
Komið  gat  það  fyrir,  þegar  vel  lá  á  Jóni,  að  hann  raup- 
aði  af  því  að  Selið  væri  fallegasti  bletturinn  á  jörðinni, 
en  hitt  var  þó  dýrmætara  að  smáhlunnindi  fylgdu  Selinu ; 
það  voru  rjúpur  i  hrauninu,  silungur  i  ánni  og  selaslang- 
ur  út  með  sandinura. 

Þetta  var  tiunda  árið,  sem  Jón  bjó  i  Selinu.  Vetur- 
inn  var  óvenjulega  harður;  það  var  komið  fram  undir 
páska,  en  jörðin  var  alhvít,  frost  og  stillur  höfðu  gengið 
undanfarandi  daga.  Litið  var  um  bjórg  i  kotinu,  en  munn- 
arnir  niu,  sem  þörfnuðust  saðningar. 

Jón  var  að  koma  úr  fjárhúsunum ;  hann  var  búinn  að 
gefa  seinni  gjöfina ;  hann  gekk  i  hægðum  sinum  upp  túnið, 
—  Skuggi  labbaði  á  eftir;  hanu  var  bæði  fjárhundur  og 
skothundur,  en  liktist  húsbóndanum   i   því  að   hafa   mest 


Q-óður  fengur.  41 

gaman  af  veiðunum.    Þegar  Jón  kom  heim  á  hlaðið,  stóð 
Björg  fyrir  utan  bæjardyrnar. 

»Þú  ert  eitthvað  hægfara  i  dag;  eg  þurfti  að  tala  við 
þig  svolitið«. 

»Kemst  þótt  seinna  fari;  það  er  ekki  eftir  neinu  að 
flýta  sér«.  Jón  stappaði  af  sér,  en  snjórinn  sat  fastur  á 
sokkunum.  »Var  það  eitthvað  sérstakt,  sem  þú  ætlaðir 
að  segja  mér?« 

» Já,  eg  þarf  að  biðja  þig  bónar«  —  Björg  seildist  inn  í 
göngin  eftir  gömlum  fuglsvæng  —  »þér  þykir  þaðliklega 
óþarfi;  eg  ætlaði  að  biðja  þig  að  slátra  kind.« 

»Það  var  ekkert  smáræði«. 

»Eg  hefi  ekki  annað  en  mjólkursopann  úr  kúnni  og 
svolitla  ögn  af  hörðum  fiski  í  búrinu«,  —  Björg  sópaði 
snjónum  af  fótunum  á  Jóni,  —  »og  á  fimtudaginn  kemur 
er  skírdagur;  eitthvað  verðum  við  að  hafa  til  hátíðabrigðisr 
þó  að  við  séum  fátæk«. 

»Við  skulum  sjá  hvað  setur,  góða  min;  ekki  þurfum 
við  að  borða  ket  á  föstudaginn  langa«.    Jón  brosti. 

»Það  er  ekki  mín  vegna,  Jón  minn,  en  Rúna  litla 
hefur  verið  svo  undarleg  seinustu  dagana,  hún,  sem  er 
sjálfur  óróinn,  hefur  varla  litið  við  gullunum  sínum,  og 
hún  er  föl  og  tekin  í  andlitinu;  eg  er  hrædd  um  að  hún 
sé  að  verða  veik«. 

»Það  batnar  þegar  hlýnar  í  veðrinu«.  Jón  vildi  eyða 
málinu. 

»Þú  segir  það«.  Björg  horfði  beint  framan  í  hann. 
»Eg  veit  að  þú  átt  bágt  með  að  lóga  nokkurri  af  þessum 
fáu  skepnum,  og  mér  þykir  heldur  ekki  gaman  að  því, 
en  eg  vil  ekki  hafa  það  á  samviskunni,  ef  Rúna  litla  verð- 
ur  veik,  að  það  sé  því  að  kenna,  að  hún  fái  ekki  nægju 
sína  að  borða«. 

Jón  fann  að  Björgu  var  alvara;  hún  bað  hann  sjald- 
an  og  hann  var  vanur  að  gjöra  það  sem  hún  bað  hann 
um.  »Úr  þvi  að  þér  er  þetta  svona  mikið  kappsmál,  þá 
verð  eg  að  láta  það  eftir  þér;  þú  veist  sjálf  hvað 
kostar  bæði  þig  og  mig«. 


42  Góður  fengur. 

Jón  var  lystarlítill  á  fiskinn  og  mjólkina  og  honum 
draup  ekki  orð  af  vörum.  Þegar  hann  var  búinn  að  borða, 
klappaði  hann  Rúnu  litlu  á  kollinn  og  fór  út.  Hann  gekk 
rakleiðis  niður  að  fjárhúsi,  ýtti  moðruslinu  frá  hurðinni 
með  fætinum  og  opnaði  dyrnar.  Kindurnar  voru  búnar 
með  heytugguna;  þær  lágu  og  jórtruðu.  Jón  hallaði  hurð- 
inni  á  eftir  sér  og  setti  spýtu  fyrir,  svo  að  hún  skyldi  ekki 
hrökkva  opin.  —  Hann  hafði  hugsað  sér  að  taka  svartan 
veturgemling,  litinn  en  i  góðum  holdum;  hann  svipaðist 
um  og  sá  að  Surtur  lá  inst  inni  i  kró.  Jón  gekk  hægt 
meðfram  garðanum  til  þess  að  hleypa  ekki  stygð  að  fénu ; 
svo  klappaði  hann  á  bakið  á  Surt.  Surtur  stóð  ekki  upp, 
hann  horfði  hissa  framan  í  hann;  Jón  var  ekki  vanur  að 
koma  i  húsin  eftir  seinni  gjöfina.  »Blessuð  skepnan«,  taut- 
aði  Jón  fyrir  munni  sér,  >þú  kæmir  ekki  nösulbeina  úr 
afréttinni,  ef  þú  ættir  að  lifa  til  haustsins?«  Hann  tók  i 
vinstra  hornið  og  beygði  sig  yfir  snoppuna,  —  gráu  augun 
loguðu  í  dimmunni  og  heitan  andardráttinn  lagði  upp  í 
vitin  á  Jóni. 


»Eg  hélt  að  þú  værir  kominn  með  kindina«.  Björg 
leit  inn  í  skemmuna  og  sá  að  Jón  var  að  hlaða  byssu- 
hólkinn  sinn.  »Þú  ætlar  þó  ekki  niður  að  ós  rétt  einu 
sinni?« 

»Mér  hefir  dottið  það  i  hug«.  Jón  þjappaði  hamphnoð- 
unni  niður  í  hlaupið.  »Eg  gat  ekki  fengið  af  mér  í  svipinn 
að  taka  Surt  litla;  hann  lá  og  jórtraði,  skinnið;  eg  vildi 
að  minsta  kosti  lofa  honum  að  hafa  matfrið«. 

»Það  er  orðið  alt  of  seint  að  fara  á  veiðar  í  kvöld, 
blessaður«. 

>Helst  er  að  eitthvað  kynni  að  vera  á  kreiki  í  ljósa- 
skiftunum«,  —  Jón  spenti  upp  gikkinn  ogathugaði,  hvort 
púðrið  væri  komið  fram  í  pinnann,  —  »og  mig  órar  fyrir 
því,  að  eg  komi  ekki  slyppur  heim  í  þetta  skifti«. 

»Þig  hefur  órað  fyrir  því  á  hverjum  degi  núna  sein- 


Gróður  fengur.  43 

asta  hálfa  mánuðinn ;  þú  slítur  skónum  þínum,  annað  gagn 
hefur  þú  ekki  af  ferðinni«. 

»Láttu  mig  sjá  fyrir  því«.  Jón  gekk  snúðugt  út  úr 
skemmunni.  » Eg  veit  ekki  betur  en  að  það  sé  selskinn  í 
skónum,  —  og  hún  hefur  stundum  hjálpað  upp  á  pottinn 
þinn,  byssuskömmin«. 

»Eg  ætlaði  ekki  að  álasa  þér;  ogþað  veit  hamingjan, 
að  eg  vildi  óska  að  þú  yrðir  f engsæll  í  kvöld ;  en  eg  hef 
lofað  börnunum  að  þau  skuli  fá  að  borða  kjöt  á  morgun«. 

»Það  skulu  þau  líka  fá«.  Jón  setti  upp  vetlingana, 
kastaði  byssunni  á  öxlina  og  hélt  af  stað  niður  að  ós. 
—  Skuggi  hoppaði  i  kringum  hann  af  kæti. 

Það  er  góð  hálf  míla  frá  Selinu  og  niður  að  ós.  Veg- 
urinn  er  fallegur  og  einkennilegur ;  rétt  fyrir  utan  túnið 
er  mjó  hraunbrik  —  svartar  steinsnyddurnar  stungust  upp 
úr  fönninni  —  svo  taka  við  sandar,  breiðar  öldur  og  mel- 
hólar  á  stangli  og  i  smáþyrpingum.  Grnípuf  jöll  loka  vestr- 
inu  —  þau  voru  mjallhvít  nema  stöku  þverhnipi,  þar  sem 
aldrei  festi  snjó.  Jón  gekk  niður  með  ánni ;  hún  var  lögð; 
ísarnir  voru  með  bláum  svellglærum;  fyrir  handan  ána 
lokast  útsýnið  af  lágum  hálsum.  —  Á  heiðum  sumardegi 
eru  Grnípuf jöllin  heit  og  blá,  áin  tær  og  lifandi,  hafið  opið 
og  bjart,  sandarnir  svartir  og  túnið  hvanngrænt;  þá  er 
fallegt  i  Selinu.  —  Nú  lágu  allir  þessir  litir  undir  fönn 
og  hafið  var  grátt  af  kulda. 

Jóni  sóttist  vel  gangurinn ;  hann  var  rétt  að  kalla  kom- 
inn  niður  að  ós.  Þar  var  áin  auð  á  að  giska  hundrað 
faðma.  Jón  var  fyrir  löngu  búinn  sjá,  að  það  lá  enginn 
selur  uppi  á  skörinni;  hann  hægði  á  sér  —  þvi  nær  sem 
hann  kom  hafinu,  því  vondaufari  varð  hann,  og  hann  kveið 
fyrir  að  standa  augliti  til  auglitis  við  algjörð  vonbrigðin. 
Konan  hans  sagði  alveg  satt,  hann  hafði  órað  fyrir  ein- 
hverju  happi  á  hverjum  einasta  degi  seinasta  hálfa  mán- 
uðinn  og  altaf  komið  tómheutur,  hann  hafði  dreymt  fyrir 
þvi  —  og  hjátrúarfullur  var  hann,  hann  skoðaði  það  sem 
bendingu  að  Surtur  vildi  ekki  standa  upp,  þegar  hann  tók 
í  hornið  á  honum.  —  Jón  gekk  útáskörina.  Engin  skepna 


44  Gróður  fengur. 

hafði  verið  þar  i  dag,  og  engin  skepna  var  inni  i  ósnum. 
Það  var  útséð  um  það.  Og  þó  að  hann  sæi  sel  út  með 
sandinum,  þá  var  of  langt  að  sækja  bátræfilinn  inn  í  ósinn ; 
og  hann  timdi  varla  að  eyða  skotinu  á  fugl.  Jón  tók  af 
sér  annan  vetlinginn  og  strauk  langa,  gula  yfirskeggið ; 
það  settist  hrim  i  það  af  andardrættinum.  —  í  svona  veðri 
voru  litlar  líkur  til  þess  að  nokkuð  væri  á  rekanum,  hafið 
var  ládautt,  sandarnir  alhvitir,  nema  bláf jöruborðið ;  þar 
voru  þeir  sleiktir  svartir  af  flóðinu. 

Það  var  farið  að  skyggja  þegar  Jón  kom  að  landa- 
merkjunum.  Hann  hafði  fylgt  flæðarmálinu  alla  leið  og 
ekkert  fénast;  einn  hörpudisk  hafði  hann  fundið  og  nokkrar 
óvenjulega  stórar  kúskeljar;  þær  voru  handa  krökkunum. 
í  rauninni  leið  Jóni  aldrei  betur  heldur  en  þegar  hann  var 
einn  á  rölti  i  sjávarmálinu;  hann  hafði  gengið  þetta  þús- 
und  sinnum  fram  og  aftur,  og  þó  var  vegurinn  altaf  jafn- 
*nýr,  sjórinn  skolaði  burtu  sporunum  og  hver  norðangarð- 
ur  kom  með  nýjar  rekavonir ;  þau  voru  ekki  f á  keflin,  sem 
Jón  hafði  hirt,  stundum  stór  tré,  —  hver  einasta  spýta  í 
nýju  baðstofunni  var  rekin  af  sjó,  —  og  oft  fann  hann 
ýmislegt  annað.  Annars  var  það  kynlegt,  að  hvað  mest 
rak  á  landamerkjunum.  Jón  mundi  smásyndir,  sem  hann 
ekki  kærði  sig  um  að  segja  frá. 

»Hvað  var  hann  að  flækjast?«  Það  kom  skarfur  fljúg- 
andi  sunnan  af  sandinum  og  stefndi  beint  á  Jón.  Jón  staldr- 
aði  við  og  tók  til  byssunnar.  Þetta  var  sennilega  grind- 
horaður  ræfill;  þeir  voru  vanir  að  vera  það  á  þessum 
tíma  árs.  Skarfurinn  lét  eins  og  hann  sæi  Jón  ekki ;  hann 
flaug  örfáa  faðma  fyrir  ofan  höfuðið  á  honum  með  fæturna 
beint  aftur  undan  sér  og  hálsinn  láréttan  i  loftinu.  Jón 
heyrði  vængjaþytinn  og  sá  málmgljáann  á  fjöðrunum. 
»Sá  hefði  fengið  fyrir  ferðina«.  Jón  horfði  á  eftir  honum. 
Þegar  skarfurinn  var  kominn  kippkorn  út  á  sjóinn,  beygði 
hann  til  austurs  og  flaug  alla  leið  inn  að  ós;  þar  hvarf 
hann  inn  i  rökkrið  og  fjarlægðina.  »Ekki  voru  allar  ferðir 
til  fjár«.  Jón  sneri  bakinu  að  hafinu;  styzta  leiðin  heim 
var  að  ganga  skáhalt  inn  yfir   sandinn.     »U»darlegt   var 


Gróður  fengur.  45 

það,  að  skarfurinn  skyldi  fljúga  inn  að  ós;  því  þá  ekki  beint 
út  á  haf?«  —  Jóni  fanst  hann  finna  vængjagustinn ;  hann 
hvíslaði  i  eyrun  á  honum:  »Inn  að  ós«.  Það  skifti  engu 
þó  að  hann  kærai  þeim  hálftimanum  seinna  heim ;  oft  hafði 
honum  reynst  það  vel  að  fylgja  þess  háttar  smáatvikum  og 
hann  var  búinn  að  lofa  sjálfum  sér  að  koma  ekki  niður 
að  sjó  i  heila  viku. 

Þegar  komið  er  vestan  af  sandinum,  skyggir  lág  hæð 
á  ósinn;  þaðan  er  ekki  nema  kippkorn  niður  að  ánni. 
Jón  hljóp  við  fót,  til  þess  að  ná  þangað  á  undan  myrkr- 
inu. 

»Dúnhnoðrinn  hefði  þó  altaf  verið  einhvers  virði«, 
hugsaði  Jón,  »og  þó  að  hann  væri  horaður,  mátti  nasla 
af  beinunum;  skárra  hefði  það  verið  að  koma  heim  með 
hann  heldur  en  ekki  neitt,  og  vængirnir  voru  fyrirtaks 
sópvængir,  þar  að  auki  hefði  Stjána  litla  þótti  gaman  að 
hausnum;  hann  átti  heilt  safn  af  fuglsnefjum«. 

Jón  var  altaf  vanur,  þegar  hann  kom  að  hæðinni,  að 
halda  á  byssunni  og  gægjast  inn  yfir  ósinn.  íþetta  skifti 
gekk  hann  keipréttur  með  byssuna  á  öxlinni;  hann  var 
búinn  að  missa  alla  von.  Skuggi  dróst  aftur  úr;  hann 
mundi  eftir  seinustu  ráðningunni,  sem  hann  fékk  þegar 
hann  hljóp  á  undan  Jóni  upp  á  hæðina. 

»Ligðu  dauður«,  hvislaði  Jón  og  bandaði  með  hendinni, 
laumaði  byssunni  niður  af  öxlinni  og  læddist  kengboginn 
aftur  á  bak  niður  af  hæðinni.  Skuggi  seig  niður  á  fónn- 
ina  og  hreyfði  hvorki  legg  né  lið. 

»Hvaða  kvikindi  var  þetta,  sem  lá  uppi  á  skörinni?» 
Jón  hafði  ekki  séð  aðra  eins  skepnu  á  æfi  sinni.  »Það 
hlaut  annaðhvort  að  vera  kampur  eða  blöðruselur«.  Jón 
setti  hvellhettu  á  pinnann  og  skreið  á  f jórum  fótum  upp  á 
hæðina.  Þarna  lá  dýrið  grásvart  á  snjóugri  skörinni;  bakið 
var  hvelft  af  spiki  og  allur  kroppurinn  gljáandi  upp  úr 
vatninu.  Það  var  of  langt  færi  á  svona  stóra  skepnu, 
fullir  tuttugu  faðmar;  Jón  mjakaði  sér  áfram  á  knjánum 
fet  fyrir  fet  —  fimtán  faðmar  —  annaðhvort  svaf  hann 
eða  þetta  var  sauðgæfur  heimskingi,    —   tólf   faðmar   — 


46  G-óður  fengur. 

Jón  þorði  ekki  að  fara  nær;  hann  spenti  gikkinn.  Selurinn 
leit  við ;  Jón  sá  gráa  kampana  strjúkast  eftir  ísnum  —  of 
mikil  áhætta  að  skjóta  beint  framan  i  hann,  hann  varð 
að  biða  eftir  vanganura.  Selurinn  klappaði  saman  hreif- 
unum  og  teygði  upp  hálsinn  —  nú  sneri  hann  sér  við.  — 
Jón  fann  ekki  að  byssan  ýtti  við  öxlinni  á  honum,  en 
hann  sá  að  selurinn  hentist  til  við  skotið  og  höfuðið  hné 
niður.  —  Hann  hljóp  fram  á  skörina,  þreif  hnífinn  sinn 
upp  úr  vasanum,  greip  i  kampana  og  skar  þverskurð  yfir 
hálsinn.  Lifrautt  blóðið  fossaði  úr  sárinu;  það  bræddi 
undan  sér  og  ranu  i  smálækjuin  niður  í  ána.  Jón  aðgætti 
skotið;  það  voru  tvö  haglaför  á  hálsinum  og  eittihnakk- 
anum;  hann  stakk  hnífsoddinum  inn  i  farið;  haglið  hafði 
gengið  inn  úr  kúpunni.  »Þetta  gat  gamla  byssan  ennþá«. 
Skuggi  var  kominn  niður  á  skörina,  hann  hafði  mest  gaman 
af  fuglum,  en  sleikti  þó  blóðið  til  málamynda.  Jón  dró 
heljarmikið  snæri  upp  úr  vasanum,  stakk  því  upp  í  selinn 
og  út  um  sáropið;  hann  velti  selnum  á  bakið,  til  þess  að 
sáropið  skyldi  ekki  rekast  í,  tvivafði  snærinu  utan  um 
vetlingana  og  brá  því  yfir  öxlina  —  það  teygðist  úr  dauð- 
um  hálsinum.     Svo  rann  selurinn  eftir  fönninni. 


Það  var  enginn  úti,  þegar  Jón  kom  i  hlaðið;  hann 
hafði  farið  sem  mest  eftir  lægðunum,  til  þess  að  hann  skyldi 
ekki  sjást  heiman  að. 

»Er  Stjánilitliinni?»  kallaðihann  inn  í  göngin,  »segðu 
mömmu  þinni  að  eg  sé  kominn  með  kindina«.  Jón  tók 
af  sér  húfuna  og  þurkaði  af  sér  svitann  með  vetlingunum. 
Björg  kom  fram  í  göngin. 

»Eg  var  orðin  hrædd  um  að  þér  hefði  hlekst  eitthvað 
á,  skelfing  hefurðu  verið  lengi*. 

»Hvernig  líður  Rúnu?«  spurði  Jón. 

»Hún  er  miklu  skárri;  eg  er  búin  að  hátta  hana«. 
Björg  var  komin  út  í  dyr.  —  »Ja,  hérna  maður,  hvaða 
feikna  skepna  er  þetta!     Komið  þið  út,  krakkar!« 


Góður  fengur.  47 

»Eg  hafði  ekki  skap  í  mér  til  þess  að  taka  Surt  litla^ 
eg  valdi  heldur  einn  af  gömlu  sauðunum.«  Jón  steig  á 
selinn  og  lét  spikið  rugga  undir  fætinum. 

Krakkarnir  voru  komnir  út;  þeir  kjössuðu  og  klöpp- 
uðu  selnum  og  skoðuðu  i  honum  augun. 

»Eg  er  ekki  farin  að  þakka  þér  fyrir  veiðina«.  Björg^ 
tók  utan  um  Jón  og  kysti  hann. 


G-nípufjöllin  voru  horfin  inn  i  dimmuna,  bærinn  stóð 
snjóugur  og  þegjandi  á  árbakkanum  —  en  langt,  langt  úti 
á  hafi  stakk  skarfurinn  sér  glaðvakandi  eftir  sild. 


Agrip  af  sögu  holdsveikinnar  á  íslandi.** 


Eftir  Sœmund  Bjarrihjeðinsson. 


Sjúkdómur  sá,  sem  hér  á  landi  er  nú  alment  nefndur 
holdsveiM,  er  afargamall.  Menn  verða  hans  varir  mörgum 
ðldum  fyrir  Krists  burð. 

Hvenær  hann  kom  til  Norðurlanda  vita  menn 
-ekki.  Sumir  ætla,  að  Norðmenn  hafi  sótt  hann  suður  til 
ítaliu,  til  Langbarða.  Þvi  þar  segir  sagan  að  hafi  verið 
mikið  um  holdsveiki.  Engin  fullnægjandi  rök  eru  þó  fyr- 
ir  þvi,  að  hann  hafi  komið  þaðan  til  Noregs.  —  Norskir 
holdsveikislæknar  (Armauer  Hansen  og  Lie  l)  ætla  að  sjúk- 
•dómurinn  hafi  verið  orðinn  allútbreiddur  á  10. — 11.  öld  i 
Noregi  og  vitna  til  Gulaþingslaga,  en  eftir  þeim 
voru  likþrdir  menn  lausir  við  hernaðarskyldu.  Telja  þeir 
líklegast,  að  hann  hafi  komið  til  Noregs  frá  Bretlandi 
og  írlandi.    Voru  þar  holdsveikisspitalar  á  10.   öld. 

Jafnmikil  óvissa  er  um  það,  h  v  e  n  æ  r  holdsveikin 
hafi  komið  hingað  út  til  íslands. 

Þeir  félagar  Eggert  Ólafsson  og  Bjarni  Pdlsson  2)  ætla, 
að  hún  hafi  komið  til  landsins  með  landnámsmönnum  og 
á  söguöldinni  frá  Noregi.  Sömu  skoðun  fylgir  Jón  Hjalta- 
lín 8). 

Nú  hafa  menn  eigi  annað  við  að  styðjast  frá  þessu 
tímabili  en  sögurnar,  sem  auðvitað  gætu  skýrt  jafnrétt 
frá  þessu  eins  og  ýmsu  öðru.  En  sögurnar  tala  afarlitið 
um  sjúkdóma  manna,  aðra  en  þá,  sem  stafa   afvopnavið- 

*)  Endursögn  á  ritgerð  minni  Leprosy  in  Iceland  í  II.  Internationale 
wissenschaftliche  Lepra-Konferenz  1909. 


Holdsveikissaga.  49 

skiftum.  Að  vera  kvellisamur  þótti  lítt  sæmandi  hraust- 
um  drengjum  og  nóg  var  til,  sem  geymdist  betur  í  hugum 
manna  þangað  til  viðburðirnir  voru  skráðir. 

En  skoðun  þessara  höfunda  styðst  þó  við  sögurnar, 
við  sögu  Olafs  Tryggvasonar,  frásöguna  þar  um  Þórhall 
Knapp  á  Knappstöðum  í  Fljótum,  um  likþrá  hans  og 
lækningu  fyrir  mátt  konungs,  og  Ljósvetningasögu,  frásögn- 
ina  um  Þorvald  hinn  likþráa  og  Má  frænda  hans,  er  var 
einn  á  skipi  þeirra  Kálfs  kristna  og  Þorvarðar  Höskulds- 
sonar.  Már  myrti  frænda  sinn  Þorvald  til  að  losna  við 
hann,  en  þá  komu  langvinnar  byrleysur,  svo  til  vandræða 
horfði.  Eftir  þriggja  daga  föstu  var  málið  lagt  i  guðs- 
dóm  og  hlutkesti  Vitrpaö  um,  hver  skipverja  væri  valdur 
að  þessu,  og  kom  upp  hlutur  Más. 

Er  auðsætt,  að  hvorug  þessara  sagna  hefir  neitt  sönn- 
unargildi.  Sagan  um  Þórhall  Knapp  virðist  líkjast  öðrum 
dýrlingasögum  og  alllíklegt,  að  þeir  Oddur  og  Gunnlaugur 
munkar  hafi  bætt  henni  inn  í.  Hin  sagan,  um  Þorvald 
líkþráa  og  Má,  kemur  aðalsögunni  lítið  við,  enda  virðist 
sami  munkakreddublær  á  henni.  Auk  þess  þykir  Ljós- 
vetningasaga  eigi  sem  áreiðanlegust  að  ýmsu  leyti. 

Jóni  Thorstenson  4)  þykir  og  þessi  skoðun  ólíkleg.  Tel- 
ur  habn  liklegast  að  holdsveikin  hafi  komið  til  Norðurlanda 
á  Krossferðatímunum  eða  með  Serkjum  til  Spánar  og  breiðst 
svo  þaðan  út  aftur,  og  svo  loks  komið  hingað  út. 

Ehlers 5)  þykir  sennilegast,  að  holdsveikin  hafi  fluzt 
hingað  i  lok  12.  aldar  frá  Noregi. 

En  um  það  er  heldur  ekki  hægt  að  segja  neitt  ákveð- 
ið  hvorki  með  né  móti. 

I  hinurn  fornu  lögbókum  vorum  Grágás  og  Jónsbók 
mun  sjúkdómurinn  ekki  vera  nefndur  á  nafn. 

I  Isl.  fornbrs.  er  holdsveikin  eða  líkþrá  eigi  nefnd 
fram  yfir  árið  1400,  nema  hvað  orðið  likþrá  kemur  fyrir 
í  »hinu  minna  banni«,  sem  Arni  biskup  Þorvaldsson  las 
upp  á  alþingi  1281  6).  Menn  mundu  ætla,  að  sjúkdóms- 
ins  væri  að  einhverju  getið,  ef  hann  hefði  verið  orðinn 
nokkuð  almennur  á    þessu   tímabili.     Eins   og   áður   var 

4 


50  Holdsveikissaga. 

minst  á,  höfðu  Norðmenn  búið  til  lagaákvæði  viðvikjandi 
honum,  og  sama  gjörðu  Danir.  Hitt  er  ekkert  undarlegt, 
þótt  höfundarnir  þektu  sjúkdómsheitið  og  sjúkdóminn.  í 
útlöndum  var  veikin  orðin  mögnuð,  og  íslendingar  fóru 
viða  á  þessum  öldum. 

Sveinn  Pdlsson  7)  getur  til,  að  Gizur  biskup  hafi  haft 
»sárasótt«,  en  hún  hugði  hann,  að  hefði  verið  sama  og 
holdsveiki  og  ef  til  vill  kirtlaveiki.  Hungurvaka  segir  að 
biskup  hafi  verið  orðinn  lasburða,  er  hann  var  áttræður: 
.  .  .  »En  sótt  elnaði  á  hendur  Gizuri  biskup  og  gjörðist 
hörð,  ströng  og  óhæg  og  féllu  stór  sár  á  hörund  hans  alt 
að  beini  og  fylgdu  stór  óhægindi  af  verkjum«.  Af  þess- 
ari  lýsingu  verður  þó  að  telja  lítil  likindi  til  að  þetta  hafi 
verið  holdsveikissár.  Það  eru  nóg  önnur  sár  til,  sem 
svona  háaldraðir  og  veikir  menn  fá  fremur. 

Jón  Sigurðsson  8)  hefir  og  i  athugasemd  við  bréf  Gre- 
góríusar  páfa  IX.  til  Sigurðar  erkibiskups  i  Niðarósi  n/5 
1237  um  að  veita  Magnúsi  Skálholtsbiskupi  Gizurarsyni  lausn 
frá  embætti  samkvæmt  beiðni  hans  og  að  fá  honum  sæmi- 
legt  uppeldi  af  stólseignunum,  getið  til,  að  biskup  hafi 
verið  holdsveikur.  En  sú  tilgáta  styðst  þó  eigi  við  nægi- 
leg  rök  í  páfabréfinu.  Þar  er  að  eins  talað  um  »langvinn- 
an  og,  að  áliti  manna,  ólæknandi  krankleika«  (infirmitas). 

Annarstaðar  hefi  eg  ekki  orðið  var  við  neitt  í  frá- 
sögnum  um  Magnús  biskup,  er  bendi  á,  að  tilgátan  sé  rétt. 
Biskupinn  dó  skömmu  seinna,  svo  að  páfabréfið  hefir 
naumast  komið  út  hingað  áður  en  hann  dó. 

I  fyrsta  skifti  sem  tilgreindur  maður  hér  á  landi  er 
nefndur  holdsveikur  í  opinberu  bréfi  er  1413  9).  Bréfið  er 
frá  Jóhannesi  páfa  XXIII.  dags.  24.  júlí  til  Jóhannesar 
biskups  í  Liibeck.  Hafði  páfa  borist  til  eyrna,  að  Jón 
biskup  i  Skálholti  (1406—1413)  væri  svo  þjáður  og  þjak- 
aður  af  holdsveiki  (lepra)  og  öðrum  þungum  og  ólækn- 
andi  sjúkdómum,  að  bæði  á  höndum  og  fótum  grotnaði 
holdið  í  sundur  og  dytti  af  ásamt  beinunum.  Hann  væri 
þvi  talinn  óhæfur  og  ófær  til  að  stjórna  andlegum  og 
veraldlegum  málum   Skálholtsbiskupsdæmis.     Spyrst   páfi 


EToldsveikiseaga.  51 

fyrir  um  það,  hvort  íslenzkur  kanúki,  ungur,  af  Agustin- 
usarreglu,  Arni  Ólafsson,  muni  eigi  fær  um  að  vera  að- 
stoðarmaður  biskups  og  veita  biskupsdæminu  forstöðu. 
Eins  og  kunnugt  er  varð  irni    eftirmaður   Jóns   biskups. 

Sjúkdómurinn  er  nefndur  holdsveiki.  Lýsingin  á 
honum  er  að  vísu  ekki  nákvæm,  sem  ekki  heldur  má 
búast  við,  en  hún  bendir  þó  á  með  allmiklum  likum,  að 
þetta  sé  réttnefni,  og  þá  hefir  það  verið  það,  sem  kallað  er 
seinna  limafállssyki  (lepra  anæsthetica  mutilans). 

Einkennilegt  er  það,  að  þessi  fyrsti  maður  hér  á  landi, 
sem  sennileg  rök  eru  fyrir,  að  hafi  haft  holdsveiki,  var 
annar  biskupa  landsins.  Holdsveiki  heíir  ætíð  komið  frem- 
ur  fyrir  hjá  fátæklingunum,  alþýðunni,  þótt  margir  stór- 
höfðingjar  fengju  hana  einnig  á  miðöldunum.  Menn  skyldu 
því  ætla,  að  hún  hafi  verið  orðin  allútbreidd  hjá  alþýðu 
hér  á  landi,  þar  sem  biskupinn  slapp  ekki  einu  sinni. 

En  annars  er  þess  gætandi,  að  Jón  biskup  var  Norð- 
maður;  hann  kom  að  likindum  eigi  til  íslands  fyr  en  hann 
tók  við  embætti  sínu,  en  hafði  verið  seinast  ábóti  i  Munk- 
lifi  við  Björgvin.  Þar  hafði  holdsveikin  og  hefir  lengstum 
verið  afarmögnuð.  Þegar  páfabréfið  var  skrifað  hefir 
sjúkdómurinn  verið  kominn  á  hátt  stig,  eftir  lýsingunni 
að  dæma,  og  hlýtur  að  hafa  verið  orðinn  nokkurra  ára  gam- 
all.  Það  er  þvisennilegast,  aðbiskuphafi 
tekið  veikina  i  Noregi,  áður  en  hann  fór 
út   til   íslands    1406. 

Svarti  dauði  (1402—1404)  drap  að  sögn  2/8  landsbúa. 
Óliklegt  er  það  mjög,  að  m  a  r  g  i  r  holdsveikir  hefðu 
sloppið  lifandi  undan  honum,  þótt  holdsveiki  hefði  verið 
hér,  sem  menn  geta  eigi  séð  nein  óhrekjanleg  rök  fyrir. 
Eigi  hefi  eg  orðið  var  við  neitt,  sem  sýni  manni,  hvort 
hún  hefir  haft  mikla  útbreiðslu  siðari  hluta  15.  aldarinnar. 
Undir  lok  aldarinnar  gekk  önnur  stórsóttin,  sem  drap 
fjölda  fólks  —  vafalaust  holdsveika  með,  ef  þess  konar 
sjúklingar  hafa  verið  hér.  Þessi  vesaldómsöld  var  vel 
löguð  til  þess  að  breiða  út  langvinna  sjúkdóma,  eins  og 
holdsveiki.      örbirgð    og   óþrifnaður   hefir   efalaust    verið 


52  Holdsveikissaga. 

til  hér  í  ríkum  mæli.  En  þau  systkinin  hafa  lengi  þótt 
vænlegust  til  útbreiðslu  og  aðstoðar  holdsveikisgerlinum. 
Hvenær  holdsveikin  kom  til  landsins 
verður  ekki  séð.  Hitt  er  víst,  að  um  m  i  ð  j  a  16. 
ö  1  d  i  n  a  er  hún  búin  að  ná  svo  mikilli  útbreiðslu,  að 
mönnu  '.i  stendur  stuggur  af  og  vilja  láta  gera  opinberar 
ráðstafanir  til  að  hefta  útbreiðslu  hennar.  Á  miðöldun- 
um  var  sú  skoðun  almenn,  að  sjúkdómurinn  væri  n  æ  m  • 
ur,  bærist  mann  frá  manni,  og  þá  vildu  menn  hafa  hér 
sömu  aðferðina  og  erlendis,  aðferð,  sem  hafði  gefist  mæta 
vel :  Einangrun  holdsveiklinganna  i  h  i  n  - 
um  svo  nefndu  holdsveikrahælum  eða 
spí  t  ö  1  um. 

Árið  1555  skipar  Kristján  Jconungur  þriðji  höfuðsmanni 
sínum  hér  á  landi,  Knud  Steensen,  að  stefna  saman  \2 
mönnum,  til  þess  að  koma  meðal  annars  með  tillögur  um 
fækkun  ýmsra  óþarfra  bænahúsa  og  kirkna,  sem  dýrt 
þótti  að  halda  við,  og  um  uppeldi  presta  og  spitala. 
Komu  þeir  saman  á  Bessastöðum  i  júnímánuði,  biskuparnir 
báðir,  Marteinn  Einarsson  og  Olafur  Hjaltason,  og  lögmenn- 
irnir  báðir,  Eggert  Hannesson  og  Oddur  Gottskálksson.  Enn 
fremur  4  prestar  og  4  leikmenn. 

Tillaga  þeirra  er  hin  svo  kallaða  Bessastaðasamþykt 10). 
Var  þar  ætlast  til,  að  helmingur  af  lausafé  og  kúgildum 
þeirra  bænahúsa  og  kirkna,  sem  leggja  skyldi  niður,  gengi 
til  prestanna  og  uppeldis  spítalanna,  semhin- 
ir  sjúku  skulu  innleggjastí.  Jafnframt  voru 
nefndar  4  jarðir,  ein  i  hverjum  landsfjórðungi,  sem  bezt 
þættu  f allnar  til  að  hafa  til  spítalanna.  Þær  voru :  Kald- 
aðarnes,  Gufudalur,  Glaumbœr  og  Bjarnanes.  Vestmann- 
eyjingar  skyldu  greiða  f jórðung  venjulegrar  tíundar  (o:  hvern 
tiunda  fisk  i  fjöru)  til  »þeirra  manna  spítala«,  sem  reistur 
yrði  í  Sunnlendingafjórðungi. 

Konungur  synjaði  samþykkis  síns  á  þessu  í  bréfi  til 
KnudSteensensáriseinna(16/4  1556).  Segirþar,  að  ekki  þyki 
þörf  á  að  setja  spítala  á  stofn  að  svo  stöddu,  meðan  fá- 
tækir  flakki  um  landið  og  leiti  sér  uppeldis  þar  sem  þeir 


Holdsveikissaga.  53 

geti.  Sýsluraenn  eigi  að  annast  það,  að  fátæklingarnir 
verði  fluttir  innan  sýslu,  úr  einum  stað  í  annan,  sam- 
kvæmt  íslenzkum  lögum  og  gamalli  venju. 

í  þessum  bréfum  er  að  vísu  ekki  beinlínis  n  e  f  n  d 
holdsveiki.  Heldur  er  þar  talað  um  »hina  fátæku«  og 
»sjúku«.  En  það  kemur  oft  fyrir  í  bréfum  spitalanna, 
bæði  hér  á  landi  og  annarsstaðar,  að  svo  óákveðið  er 
komist  að  orði,  þótt  auðsætt  sé,  að  átt  sé  við  holdsveika. 
Valið  á  spítalajörðum,  sem  er  svipað  eins  og  hundrað  ár- 
um  seinna,  ein  í  hverjum  fjórðungi,  bendir  tg  i  sömu  átt. 

Þótt  ekkert  yrði  úr  því,  að  einangrunarspitalar  yrðu 
settir  á  stofn  i  þetta  skifti,  reka  menn  sig  við  og  við  á 
ákvæði  og  bréf  um  holdsveikina. 

Þannig  var  samþykt  ordinantia  um  hjónabönd,  »hjóna- 
bandsartikular« ,  1587 10).  Samkvæmt  þeim  var  það  ekki 
talin  skilnaðarsök,  þótt  annað  hjóna  fengi  franzós  eða 
holdsveiki  i  hjónabandinu.  Það  áttu  þau  að  bera  með 
þolinmæði  eins  og  hvern  annan  kross,  sem  drottinn  legði 
þeim  á  herðar.  Hins  vegar  var  það  skilnaðarsök,  ef  ann- 
að  þeirra  var  orðið  holdsveikt  áðurenþað 
giftist,    en  hefði  leynt  því  og  svo  sýkt  hitt. 

Nokkrum  árum  siðar,  1593,  fær  Jón  lögmaður  Jóns- 
son  frá  Svalbarði  u)  bréf  frá  ríkisráði  Dana,  svar  upp  á 
bænarskrá  sína.  Lögmaður  hafði  meðal  annars  minst  á 
Bessastaðasamþyktina  og  tillögurnar  þar  um  stofnun  spital- 
anna,  að  Kristján  þriðji  hefði  lofað  að  samþykkja  þær, 
að  þær  hefðu  t  v  i  s  v  a  r  verið  sendar  syni  hans,  FriðriTci 
öðrum,  i  fullu  trausti  um  staðfestingu  konungs.  En  hvernig 
sem  á  því  stæði,  hefði  engin  úrlausn  þeirra  mála  fengist 
né  svar,  og  stæði  þvi  alt  þetta  aðgjörðalaust.  Mæltist 
lögmaður  til,  að  hinar  umræddu  jarðir  yrðu  samþyktar  og 
staðfestar  »að  verða  og  bliffa  til  hospitala  þar  i  landinu«. 
Rikisstjórnin  vísaði  málínu  til  herradagsins,  en  lofaði  svo 
greiðu  svari. 

Það  er  auðséð  á  öllu,  að  samþykki  hefir  ekki  fengist. 
Enn  þá  liðu  um  60  ár  áður  en  konungur  uppfylti  þessa 
bæn  íslendinga;  það  var  ekki  fyr  en  um  miðja  17.  öld. 


54  Holdsveikissaga. 

L  þessu  tímabili  hefir  sjúkdómurinn  náð  mikilli  út- 
breiðslu.  Má  ráða  það  af  því,  að  getið  er  um  ýmsa  nafn- 
kenda  menn,  einkum  á  fyrri  hluta  17.  aldarinnar,  sem 
voru  holdsveikir. 

í  bréfi  Friðriks  konungs  þriðja  (10/5  1650)  til  höfuðs- 
mannsins,  Hinriks  Bjelke  aðmiráls,  um  holdsveikina  o.  fl. 
segir,  að  af  skýrslu  höfuðmanns  megi  sjá,  að  holds- 
veikin  á  íslandi  hafi  aukist  mjögvegna 
hirðuleysis  og  óþrifnaðar  i  hibýlum  al- 
þýðunnar.  Skorar  konungur  á  höf uðsmann  og  helztu 
menn  landsins  að  rannsaka  þetta  og  yfirvega,  hvernig 
stemma  megi  stigu  fyrir  útbreiðslu  veikinnar.10) 

Ári  siðar  (10/5  1651)  leyfir  konungur  að  taka  megi  4 
af  konungs  og  krúnunnar  jörðum  undir  spítala  handa  ör- 
snauðum  holdsveikum  og  vanfærum  mönnum, 
eina  í  hverjum  landsfjórðungi.  En  höfuðsmaður,  með 
báðum  biskupum  og  helztu  mönnum,  geri  ráðstöfun  um 
það,  hvernig  þessir  þurfamenn  i  spitölunum  geti  fengið 
uppeldi  sitt.10) 

Næsta  ár  (1652)  komu  enn  konungsbréf  um  spítalana, 
á  hvaða  jörðum  eigi  að  byggja  þá,  fyrir- 
komulag   þeirra   og   tekjur.10) 


Því  hefir  verið  haldið  fram  (Danielsen  og  Boeck)12,  að 
Jioldsveikra-srjítsleLr  hafi  verið  til  hér  á  landi  fyrir  þennan 
tima.  Þessir  höfundar  vitna  að  því  leyti  i  það  sem  Th. 
Bartholin  skrifar  um  það  1672  :  Fyrrum  var  holdsveiki 
óefað  almenn  á  hinum  norðlægu  eyjum  vorum,  Færeyjum 
og  íslandi,  eins  og  spítalar,  sem  þar  hafa  verið  reistir, 
bera  vott  um,  en  nú  eru  tómir  og  að  falli  komnir. 

Það  mætti  hugsa  sér  að  Bartholin  ætti  við  Gauiverja- 
bæjarspítala6),  hinn  svokallaða  »lœrðra  manna  spítala*,  sem 
þeir  Haukur  lögmaður  Erlendsson  og  Arni  biskup  Helga- 
son  létu  reisa  ]  308.  Átti  hver  prestur  að  borga  m  ö  r  k 
til  hans.  En  spitali  þessi  var  ætlaður  efnalausum  upp- 
gjafaprestum.     Líklega  hefir  sóknarpresturinn  átt   að    ala 


Holdsveikissaga.  55 

önn  fyrir  þeim  að  einhverju  leyti.  í  Vilchinsmáldaga 
(1397)  er  þess  getið,  að  Hrafn  prestur  hafi  fengið  4  merk- 
ur  í  Spitalstoll.1*) 

Finnur  biskup  getur  þess,  að  1563  hafi  uppgjafaprestar 
í  Skálholtsbiskupsdæmi  fengið  styrk  af  ýmsum  betri  brauð- 
um  þar  í  biskupsdæminu  og  tilgreinir  þau.  Segir  hann, 
að  spítali  sá,  er  Árni  biskup  Helgason  hafi  sett  forðum 
og  duga  mátti  prestum  meðan  þeir  voru  ókvæntir,  hafi 
orðið  þeim  ónógureftir  siðabótina  með  konu  og  börnum. 
Biskup  færir  rök  fyrir  því,  að  spítalinn  hafi  stað- 
ið    að   minsta   kosti    fram    að    1618 u). 

Þá  er  Viðeyjarspitali.  Hann  er  nefndur  1638 10).  Eigi 
virðist  hann  vera  ætlaður  holdsveikum.  Dr.  M.  Stephen- 
senu)  segir,  að  hann  hafi  upphaflega  verið  stofnaður,  til 
að  losa  lénsherra  konungs  við  sníkjugesti.  Seinna  fengu 
þar  uppeldi  örvasa  og  snauðir  leiguliðar  á  konungsjörðum 
í  Gullbringu-  og  Kjósarsýslum.  Eftir  miðja  18.  öldina  var 
spitalinn  fluttur  yfir  að  Gufunesi  og  svo  loks  lagður  niður 
1793. 

I  þeim  gögnum,  sem  eg  hefi  náð  í,  verð  eg  eigi  var 
við  aðra  spítala  —  auk  holdsveikraspítalanna.  Sumir  rit- 
höfundar  hafa  haldið  því  fram,  að  á  Norðurlöndum  hafi 
allir  spítalar  (hospitöl)  á  miðöldunum  verið  ætlaðir 
holdsveikum.  Að  það  sé  ekki  rétt  kenning,  sýnir  meðal 
annars  lærðramannaspitalinn  í  Gaulverjabæ.  Sama  sanna 
og  nýjustu  rannsóknir  um  spítalana  i  Noregi1). 


Holdsveikraspitalarnir  1652—1848. 

Nafnið  er  auðvitað  komið  úr  latínu,  hospitium  (gisti- 
hæli),  en  verður  svo  hospital,  spital,  spitall}  spítali.  Af 
þessu  er  svo  búið  til  spitalska  eða  spitelska  og  spitalskur. 
Ennfremur  ætla  norskir  holdsveikislæknar,  að  spiltur  = 
spedalsk  sé  af  sama  uppruna.  Um  réttmæti  þeirrar  skoð- 
unar  skal  eg  ekkert  segja. 

Þær  jarðir,  sem  Friðrik  konungur  þriðji  leyfði  að 
taka  mætti  handa  spítölunum,  voru  þessar  fjórar: 


56  Holdsveikissaga. 

1.  Hörgsland  á  Síðu  handa  Austfirðingum, 

2.  Klausturhólar  í  Grímsnesi  handa   Sunnlendingum, 

3.  Hallbjarnareyri  i  Eyrarsveit  handa  Vestfirðingum  og 

4.  Móðrufell  i  Eyjafirði  handa  Norðlendingum. 

Stjórn  spítalanna  skyldu  hafa  umsjónarmennirnir 
(inspectores),  en  það  voru  biskupar  báðir,  sinn  í  hvoru 
biskupsdæmi,  og  lögmenn,  sinn  i  hvoru  lögmanns- 
dæmi.  Þannig  stjórnaði  Skálholtsbiskup  þrem  spitölum, 
en  Hólabiskup  að  eins  Möðrufellsspitala.  Lögmenn  aftur 
á  móti  skiftu  jafnt  á  milli  sin,  höfðu  hvor  sina  tvo  spitala 
til  umsjónar.  Þetta  fyrirkomulag  hélzt  þangað  til  lög- 
mannsembættin  voru  lögð  niður  árið  1800,  og  tóku  amt- 
rnenn  þá  við  ásamt  biskupum.  Umsjónarmenn  skyldusjá 
spitölunum  fyrir  forstöðumönnum,  heiðursverðum  dánu- 
mönnum,  sem  sæju  um,  að  tekjum  þeirra  væri  varið  til 
uppeldis  fátækum,  þurfandi  mönnum.  Fyrst  framan  af 
voru  þessir  menn  nefndir  forstöðumenn  eða  umboðsmenn, 
seinna  hospítalsforstandarar ,  hospítalshaldarar  og  loks 
hospítalsráðsmenn}  svo  sem  þeir  voru  lika  stundum  kallaðir 
fyrst  framan  af. 

Tekjur  spitalanna  ákvað  konungur  samkvæmt  til- 
lögum  landsmanna  þannig: 

1.  Innanhúsmuni,  sem  klaustrin  þyrftu  eigi  á  að 
halda,  mætti  leggja  til  spítalanna. 

2.  Vissar   K  r  i  s  t  s  f  j  á  r  j  a  r  ð  i  r. 

3.  ölmusur   og   gjafir   frá innlendum  og  útlendum. 

4.  Gjafir  frá  ættingjum  holdsveikra,  er 
lögum  samkvæmt  hefðu  framfærsluskyldu  þeirra  á 
hendi,  ef  sjúklingarnir  væru  eigi  teknir  í  spítala. 

5.  Leyfisgjöld    fyrir  hjónabönd  þremenninga. 

6.  Sáttagjörðagjöld  og  þvilikt  gefur  konungur  til  spítal- 
anna,  þó  að  óskertum  réttindum  krúnunnar,  lögum 
samkvæmt. 

7.  Ýmsar  sektir  og  leyfisgjöld,  svo  sem  uppreistargjald 
presta  o.  fl.,  fengu  spítalarnir  von  bráðar. 

8.  Hospitalshlutir.  Með  alþingissamþyktumárinl652--53 


Holdsveikissaga.  57 

ákveða  lögmenn  með  lögréttumönnum,  að  greiða  skuli 
af  hverjum  fiskibát,  sem  gengur  til  sjávar,  á  ári  hverju 
ákveðinn  dag  einn  hlut  eða,  ef  ekki  gefur,  þá  fyrsta 
dag  á  eftir  sem  gefur.  Þetta  voru  hinir  svo  nefndu 
hospítalshlutir;  voru  þeir  illa  þokkaðir  og  komu  ranglega 
niður  á  gjaldendum  landsins,  en  voru  þó  greiddir  fram 
yfir  miðja  19.  öld,  oft  sviksamlega,  sem  seinna  verð- 
ur  vikið  að. 

Forlagseyri,  3^2  hundrað  á  landvísu  með 
karlmanni,  en  2V2  hundr.  með  kvenmanni,  voru  hrepp- 
arnir  skyldir  að  greiða  með  þeim  fátæklingum,  sem 
fóru  í  spítalana,  en  voru  svo  efnalausir,  að  þeir  gátu 
ekkf  lagt  neinn  forlagseyri  með  sér,  og  höfðu  ekkert  fram- 
færi  annað  en  hreppana,  enda  má  eigi  taka  þá  framar 
úr  spítölunum.  Ef  hinir  vanfæru  eiga  nokkrar  eignir 
sjálfir,  leggist  það  með  þeim  til  spitalanna.  —  Ef 
d  æ  m  d  i  r  ómagar  koma  þar  inn,  þá  leggi  þeirra 
frændur,  sem  að  lögum  eiga  þá  fram  að  færa,  fullan 
forlagseyri  eftir  samningi  við  »spitalaforstandarann«. 

Biskuparnir  leituðu  gjafa  til  spítalanna,  einkum  hjá 
sýslumönnum  og  prestum,  og  safnaðist  nokkuð  fé  á  þann 
hátt,  en  eigi  allmikið.  Mest  gáfu  biskuparnir,  5  hundruð 
hvor,  og  Brynjólfur  biskup  1  hundrað  i  ársgjald.  Gjafirnar 
úr  Hólabiskupsdæmi  segir  Espólín  að  hafi  verið  20  hundr. 
og  einn  kapall.  Nokkru  meiri  munu  þær  hafa  orðið  i 
Skálholtsbiskupsdæmi. 

Þannig  var  þá  svo  komið,  að  holdsveikisspítala  skyldi 
reisa.  Jarðirnar  voru  fengnar  og  tekjur  lögákveðnar, 
þótt  óvissar  væru  að  ýmsu  leyti. 

Þeir  umsjónarmennirnir  syðra,  meistari  Brynjólfur  og 
Arni  lögmaður  Oddsson,  urðu  eigi  alls  kostar  á  eitt  sáttir 
um  það,  hvenœr  taka  skyldi  sjúklinga  inn  á  spítalajarð- 
irnar.  I  bréfabókum  Brynjólfs  biskups16)  eru  nokkur  bréfr 
sem  farið  hafa  á  milli  þeirra  sumarið  og  haustið  1652. 

B  i  s  k  u  p  vildi  útvega  ráðsmenn  frá  fardögum  1653, 
láta  þá  innheimta  tekjur   spítalanna,    annast   um   spítala- 


58  Holdsveikissaga. 

smíðina,  kaupa  nauðsynlegar  vörur,  klæðnað  og  rúmfatnað, 
i  stuttu  máli,  setja  spítalana  fullkomlega  í  lag,  en  afgang- 
inn  af  tekjunum  skyldi  leggja  inn  i  reikning  hjá  kaup- 
mönnum,  láta  hann  á  rentu  hjá  verzlunarfélaginu  (sem 
þá  hafði  leigt  verzlunina)  og  taka  ekki  fleiri  sjúklinga  i 
spítalana  en  svo,  að  renturnar  hrykkju  til  uppeldis  þeim. 
Eftir  þvi  sem  höfuðstóllinn  yxi,  mundu  renturnar  aukast 
og  þá  yrði  smám  saman  hægt  að  fjölga  sjúklingunum  i 
spítölunum.  Yrði  tekjunum  eytt  jafnóðum,  spáði  biskup 
þeim  stuttum  aldri. 

»Að  blanda  saman  kreinktum  mönnum  og  heilbrigðum, 
sem  á  þeim  bæ  (þ.  e.  Klausturhólum)  skuli  i  litilmótleg- 
um  kofum  eiga  samveru  .  .  .  hvar  til  eg  hef  ekki  sam- 
vizku  i  svo  viðurstyggilegum   og  næmum  krankleik.« 

í  öðru  bréfi  segir  biskup  út  af  ráðsmanna  ráðningu: 
»Það  mundi  fæla  sjerhvern  þann  er  á  nokkra  úrkosti  og 
til  er  trúandi,  skuli  inn  í  hans  hús  eða  herbergi  slíkir 
k  r  e  i  n  k  t  i  r  menn  innlagðir  verða,  svo  hann  þá  annist 
um,  viðgangist  í  sinum  eigin  húsum,  sem  sitt  eigið  fólk, 
með  því  þess  háttar  manneslcjum  fylgir  stundum  framgirnif 
óþákklœti  framar  öðrum  veikum.« 

Lögmaður  vildi  eigi  bíða  eftir  því,  að  spitalarnir 
yrðu  bygðir,  heldur  taka  sjúklinga  þegar  i  stað  inn  í  bæ- 
ina  á  spítalajörðunum,  en  þar  bjuggu  ráðsmennirnir.  Hann 
telur  ekki  meiri  hættu  af  því  en  að  láta  holdsveiklingana 
flakka  um  sveitirnar  meðan  á  spítalasmíðinni  stendur,  þar 
sem  þeir  soíi,  eti  og  drekki  í  sömu  kofunum  og  heilbrigðir. 

Það  eru  fullalvarlegar  áminningar,  sem  æðsti  maður 
kirkjunnar  hér  á  landi,  biskupinn,  fær  hjá  þessum  verald- 
lega  valdsmanni,  Árna  lögmanni: 

.  .  .  .  »til  þess  yðar  púnkts  um  ábyrgð  að  hafa  á  heilsu 
eða  vanheilsu  þeirra,  sem  eru  meðal  annara  samblandaðir 
í  Klausturhólakofunum,  kann  eg  ekki  að  svara  utan  að 
undrast  slíka  þanka,  Guð  sé  oss  öllum  náðugur  og  misk- 
unsamur:  Hann  er  sá  sem  gefur  og  varðveitir  vora 
heilsu.  Það  þarf  eg  ekki  yðar  h(erra)d(óm)  segja;  en 
það  segi   eg,    ef   þér   afsegið    yðar   ábyrgð    á   þeim,    sem 


Holdsveikissaga.  59 

verða  í  Klausturhólum,  þá  ekki  síður  afsegi  eg  mína 
ábyrgð  á  þeim,  sem  fara  um  hreppana  og  ekki  eru  tekn- 
ir  á  hospítólin,  en  þar  eiga  þó  með  réttu  að  vera,  ella  svo 
margir,  sem  búin  kunna  að  forsorga.  Mun  ekki  þar  að 
koma,  að  einhverjir  verði  þeim  veiku  að  þjóna:  Jafnvel 
prestarnir,  þá  þeir  gefa  þeim  heilaga  aflausn  og  rétta 
þeim  sakramentið.  Vér  megum  ekki  vera  svo  vantrúaðir, 
að  nókkur  muni  spillast  af  þvi  pótt  hann  i  sinni  réttri  Tcöll- 
un  þjeni  þeim  fátozku.     Það  verða  einhverir  að  gjöra  .  .  .« 

Biskup  minti  lögmann  á,  að  menn  mættu  ekki  freista 
guðs,  sízt  væri  það  leyfilegt  þar  sem  væri  að  ræða  um 
að  steypa   ö  ð  r  u  m   i  hættu. 

Lögmaður  hafði  auðsjáanlega  ekki  neina  trú  á,  að 
hægt  yrði  að  framfleyta  spítalasjúlkingunum  á  rentum 
höfuðstólsins  eingöngu.  Neitaði  hann  algjörlega  að  trúa 
verzlunarfélaginu  fyrir  þeim  peningum,  en  vildi  þá  held- 
ur  lána  féð  áreiðanlegum  islenzkum  mönnum.  Það  varð 
líka  fullerfitt  að  fá  renturnar  af  þeim  peningum,  sem  Pingel 
átti  að  ávaxta  fyrir  spítalana  á  18.  öldinni. 

Báðir  þessir  menn  voru,  hvor  i  sinni  röð,  fremstu  og 
mentuðustu  menn  hér  á  landi  á  þeim  tíma.  Voru  þeir 
samfærðir  um  sóttnæmi  holdsveikinnar  og  var  fyllilega 
ljóst,  hver  tilgangur  spitalanna  átti  að  verða,  e  i  n  a  n  g  r- 
un  hinna  sýktu.  En  að  þvi  leyti  eru  þeir  frá- 
brugðnir,  að  skoðanir  biskupsins  um  sóttnæmishættuna 
eru  í  fyllsta  samræmi  við  kenningar  kreddulausra  nútiðar- 
manna,  þar  sem  lögmaður  er  á  sömu  skoðun  og 
hinir  þröngsýnustu  ofstækistrúarmenn :  að  sóttnæmishætt- 
unnar  gæti  eigi,  ef  menn  stofna  sér  i  hana  i  guðsþakkar- 
skyni  eða  við  kirkjulegar  athafnir. 


Möðrufellsspitali  segir  Espólín,  að  hafi  verið 
bygður  1652.  Líklega  er  það  ekki  rétt.  Fyr  en  1653 
hefir  það  varla  verið  gjört.  Þá  um  vorið  var 
fyrsti  ráðsmaður  skipaður,  Grimur  Sigurðsson.  Hann  fekk 
í  ómakslaun  5  hundruð  á  landsvísu.     Sama  ár  (um  haust- 


ið?)  var  holdsveikur  sjúklingur  tekinn  í  »ölmusutölu  fá- 
tœkra  og  vanfœrra  manna«.  Þrjú  kúgildi  voru  spitalanum 
afhent  þegar  i  fyrstu  frá  Möðruvallaklaustri.  (Sbr.  brb. 
Þorl.  Sks.  bls.  217,  216  og  22817). 

H allbj ar  nar eyrar spít  ali.  Fyrsta  fardaga- 
árið  (1653 — 54)  var  þar  ráðsmaður,  sem  hét  Þórður  Guð- 
mundsson.  Sjúklingar  hafa  naumast  verið  teknir  þangað 
fyr  en  sumarið  1655.  Stóð  eitthvað  á  húsabyggingum. 
Um  vorið  það  ár  (17/4)  segir  biskup16)  »að  þeir  fyrir  Jökl- 
inum  vilji  endilega  að  hospítalið  stiftist  nú  í  vor,  fátækum 
til  innsetningar  og  nota,  án  alls  lengri  undandráttar,  hvörs 
eg  hvorki  vil  nje  mega  þykist  þeim  synja,  svo  ei  mjer 
sje  um  kennt.« 

Klausturhólaspítali.  Fyrstu  sjúklingarnir 
hafa  eigi  komið  fyr  en  sumarið  165  4.  Um  haustið  er 
getið  um  3  sjúklinga  og  til  er  kvittun  til  f  y  r  s  t  a  ráðs- 
mannsins  Jóns  Árnasonar  (6/6  1654)  fyrir  kirkjunni  og 
peningum  og  talað  um  »nýtt  hospítalshús«,  sem  hann  hafi 
bygt. 

Hörgslandsspitali.  Þangað  haf a  varla  komið 
sjúklingar  fyr  en  sumarið  165  4,  samkvæmt  gjörn- 
ingum  biskups16)  við  fyrsta  forstöðumanninn,  Eirik  Sig- 
valdason  (M/u  1652):  .  .  .  En  hvort  nokkrir  eða  hve 
margir  fátækir  menn  komast  kynnu  inn  í  hospítalið  þetta 
næstkomandi  fardagaár  stendur  þar  til  menn  sjá  hvör 
formeigun  og  aðdráttur  að  kemur,  skulu  þá  eptir  hentug- 
leikum  svo  margir  innsetjast,  að  vel  sje  færilegt«.  Þetta 
ár  átti  að  byggja  spítalahúsin.  I  gjörningi  biskups  1654 
stendur:  »Nú  framvegis  vill  hann  taka  3  spítelska  menn 
úr  Skaftafellssýslu«.  Eigi  voru  hús  spítalans  þá  fullgjörð. 
En  1657  »segir  Eiríkur  sína  ábyrgð  af  þeim  spítalahúsum  á 
Hörgslandi,  sem  hann  hefir  gjöra  látið  eftir  fyrirsögn  M. 
Brynjólfs«.     (Alþb.  1657). 

Það  hafa  farið  ófagrar  sögur  af  húsakynnum 
holdsveikraspítalanna  gömlu  og  það  með  réttu,  eins 
og  síðar  mun  drepið  verða  á.  Rétt  þykir  því  að  athuga, 
hvernig  þessi   allra    fyrstu    spítalahús  voru. 


Holdsveikissaga.  61 

Menn  verða  að  gæta  þess,  að  húsabyggingar  hér  á 
landi  síóðu  á  mjög  lágu  stigi  á  15.  og  16.  öldinni,  og 
verður  því  að  meta  spítalahúsin  i  samanburði  við  hibýli 
almennings  hér  á  landi  á  þeim  tímum. 

Það  vill  svo  til,  að  í  bréfabók  meistara  Brynjólfs 
Sveinssonar  eru  gjörningar  eða  byggingarbréf  fyrir  hina 
fyrstu  forstöðumenn  spítalanna  á  Hörgslandi  og  Klausturhól- 
um,  þá  Eirík  Sigvaldason  og  Jón  Árnason.  Er  þar  ákveðin 
skipun  um  það,  hvernig  húsin  skulu  vera  gjörð  og  fyrir 
hve  marga  sjúklinga.  Var  ætlast  til,  að  þau  yrðu  eins  á 
báðum  stöðum  og  nægir  þvi  að  setja  hér  kafla  úr  gjörn- 
ing  biskups  við  Hörgslandsráðsmanninn  um  þetta  efni, 
dags.  11.  nóv.  1652: 

»Fyrst  skal  hann  (Eiríkur)  að  næstkomandi  fardögum 
alla  jörðina  Hörgsland  mega  að  sér  taka  og  hana  frá 
þeim  fardögum  til  annara  nytka  og  brúka  til  allra  gagns- 
nytja  þeirra,  sem  réttur  umboðshaldari  má  að  lögum  og 
rétti  hafa  og  hana  til  undirbúnings  hospítalinu  hýsa  og 
byggja 

Skal  Eiríkur  fyrst  ástunda  og  kapps  um  kosta,  að 
uppbyg^ist  þau  híbýli,  sem  þeir  fátæku,  veiku  menn  eiga 
í  að  hvílast  upp  á  réttan  reikningsskap,  svo  sú  bygging 
verði  sterk  og  varanleg,  bœði  að  moldum  og  viðum. 

Skulu  þau  hús  vera  utan  bœjar,  eigi  allnœrri  bœnum, 
sem  nœst  má  við  vatn  rennandif  eptir  því  sem  til  hagar. 
Vil  eg  að  húsin  séu  fjögur  i  ferköntuðu  plássi,  er  inn 
taki  hlaðið,  svo  að  sjerhvört  húsið  svo  nær  hvört  öðru, 
að  ei  sje  nema  portshliðarvidd  hvort  frá  öðru:  Skálahús 
í  einum  karminum,  sex  rúmstæði  hvoru  megin.  Þar  á 
móts  við  borðstofan  jafnlöng  við  skálann,  en  sú  tópt  sé 
hlaðin  sundur  í  miðjunni,  svo  tvö  hús  verði  úr  gjörð, 
annað  stofan,  en  annað  matargeymsluhús.  Þriðja  tóptin 
jafnlöng,  en  afhlaðin  i  miðjunni,  svo  tvö  hús  verði,  ann- 
að  til  geymslu  þeirra  óhreinu  fatay  sem  veikir  menn  leggja 
af  sér,  en  annað  þjónustuhús,  hvar  inni  þær  liggi  og  haíi 
þau  hreinu  fötin  hjá  sér  inni.  —  Fjórða  húsið  gagnvart, 
jafnlöng  tópt  og  hin  fyrri,  sje  baðstofa  svo  stór,  að  i  öðr- 


62  Holdsveikissaga. 

um  karminum,  sem  er  bekkurinn  sitja  megi  12  karlmenn 
svo  rúmt,  að  eigi  komi  hver  við  annan,  en  i  öðruro 
karminum  sé  pallur  og  önstofa,  svo  aptur  væri. 

Skulu  dyrnar  allar  i  húsunum  inn  horfa  i  garðinn  og 
kampur  með  fordyrum  á  hvörju  húsi.  —  Fimta  húsið  skal 
laust  við  húsin  utan,  sem  vera  skal  eldhúsið  eptir  því 
sem  nægir  til  matgjörðar. 

Þessi  hús  skal  Eiríkur  af  góðum  kostum'  gjöra  það 
fyrsta  honum  er  mögulegt,  svo  mikið  á  þessu  ári  (1653 — 
54)  sem  hann  getur  orkað«. 

Sjúkrahúsin  hafa  þá,  eins  og  vænta  raátti,  verið  bygð 
úr  sama  efni  og  sveitabæi  hefir  verið  vant  að  byggja,  úr 
»moldum  og  viði«,  en  sterk  og  varanleg  áttu  þau  að 
vera.  Ekki  er  þess  getið,  hvort  þau  hafi  verið  þiljuð  að 
innan,  en  líklegt  er  það.  Eigi  er  heldur  minst  á  hæð, 
breidd  eða  lengd  þeirra.  En  sagt  er  þó  að  sex  rúmstæði 
hafi  verið  hvoru  megin  í  svefnskálanum.  Hann  hefir  því 
verið  sex  stafgólf.  En  öll  fjögur  húsin  voru  jafnstór  og 
mynduðu  ferhyrning. 

Val  hefir  biskup  viljað  sjá  sjúklingunum  fyrir  húsrými, 
þar  sem  hann  ætlaði  þcira  sérstakt  svefrihús,  borðstofu  og 
baðstofu.  Hefðu  menn  nnumast  geta  búist  við  sliku  hér  á 
landi,  sízt  á  þeim  tímum.  Að  hann  lét  húsin  vera  hvert 
út  af  fyrir  sig,  með  bili  á  milli,  sem  annars  virðist  óhent- 
ugt  að  ýmsu  leyti,  hefir  líklega  verið  til  þess  að  hægra 
yrði  að  bæta  andrúmsloftið  i  þeim. 

í  úttektarbréfi  frá  Hallbjarnareyri  (n/9  1658)  sést,  að 
þar  var  þá  ekki  nema  eitt  spitalahús,  gott,  bygt  alt  af 
nýjum  viðum,  enda  hefir  það  i  mesta  lagi  verið  þriggja 
ára  gamalt.  Það  var  f  jögur  stafgólf  á  lengd  m  e  ð  7  r  ú  m- 
u m.    Ekki  voru  þar  nema  4  sjúklinga r.18) 

Möðrufellsspítalahúsið  fyrsta  er  mér  ókunnugt  um. 
Naumast  hefir  spítalinn  verið  stærrí  en  Hallbjarnareyrar- 
spitali. 

Af  þessu má sjá,  að  ætlast  hefir  verið  til,  að 
nálægt    40     holdsveiklingar    gætu    fengið 


Holdsveikissaga.  63 

húsrúm  á  þessum  fyrstuholdsveikraspít- 
ölum   hérálandi. 

Eg  hefi  eigi  orðið  var  við  neitt,  sem  benti  á,  að  Brynj- 
ólfur  biskup  hafi  breytt  fyrirmælum  sínum  um  stærð  sunn- 
lenzku  spitalanna,  og  um  Hörgslandsspítala  er  beinlinis  sagt, 
að  ráðsmaður  hafi  gjört  spitalahúsin  eftir 
fyrirmælum  biskups,  enda  mundi  engirm  ráðsmað- 
ur  hafa  hafa  dirfst  að  breyta  beint  á  móti  boðum  hans  í 
þvi  efni 

Brynjólfur  biskup,  sem  réð  mestu  um  þetta  mál,  hefir 
auðsjáanlega  hugsað  sér  spítalana  alt  öðru  vísi  en  reyndin 
varð  á  seinna  og  baráttuna  gegn  veikinni  víðtækari  og 
áhrifameiri  en  hún  varð.  Það  er  engin  vafi  á  því,  að 
hann  hefir  ætlast  til,  að  vel  færi  um  sjúklingana.  En  tiL 
þess  vantaði  efnin.  Tekjur  spitalanna  voru  að  miklu  leyti 
algjörlega  óvissar. 

Fátæktin  tepti  þegar  frá  fyrstu  allan  þroska  og  þrif 
þeirra.  Gjafir  komu  eigi  svo  teljandi  sé,  nema  fyrsta  árið 
og  þó  af  skornum  skamti.  Aðrar  tekjur,  sem  spítölunum 
voru  ætlaðar,  svo  sem  sektir,  leyfisgjöld  og  einkum  hospít- 
alshlutir,  voru  greiddir  með  illu  og  slælega  gengið  eftir 
þeim.  Verst  gekk  það  i  fjarlægum  sveitum,  þar  sem  erf~ 
iðast  var  að  koma  sjúklingum  frá  sér  i  spítalana,  eins 
og  samgöngurnar  voru  þá.  Menn  kusu  þar  fremur  a& 
halda  sinum  holdsveiklingum  heima  i  sveitinni  og  —  auð- 
vitað  þá  að  refjast  um  að  borga  til  spítal- 
anna. 

1656  býður  konungur,  að  nefnd  verði  skipuð  til  þess- 
að  leggja  gjald  á  alþýðu,  spítölunum  til  styrktar.  Nefndin 
kom  saman,  en  ekki  varð  neitt  úr  þvi,  að  alþýðu  yrði 
lögð  nein  gjaldskylda  á  herðar  til  þeirra. 

Ári  seinna  (1657)  leizt  Brynjólfi  biskup  eigi  betur  en 
það  á  efnahorfur  spítalanna,  að  hann  taldist  á  alþingi 
bréflega  undan  að  hafa  lengur  alt  ómak  og  umsjón  með  hosp- 
ítalshlutunum  i  Skálholtsbiskupsdæmi  vegna  tregðu  alþýð- 
unnar  um  greiðsluna.  Kallaði  eigi  ágóðann  svara  kostn- 
aðinum,  svo  að,  ef  slikt  lagaðist  eigi,   neyddist  hann    »að 


<54  Holdsveikissaga. 

láta  hjá  líða«  og  hin  fjarlœgari  tillögin  leggja  til  hinna 
fátœku  heima  í  sveitunum,  er  þá  mættu  meiri  not  af  hafa. 
Bað  hann  lögmenn  sjá  til  slíkra  hluta  hin  beztu  ráð  með- 
an  konungur  og  lénsherrann  gjörði  þar  eigi  aðra  skipun 
á,  en  lézt  mundu  sjálfur  á  meðan  oyggja  hospitalsjarðirnar, 
fátœkum  til  gagnsemdar19). 

Biskup  gjörði  alvöru  af  því  ári  seinna,  165  8,  að 
t>regða  spítalabúinu  í  Klausturhólum  og  skipaði16)  ráðs- 
manni  að  láta  flytja  þaðan  fjóra  sjúklinga 
k  sína  sveit  á  kostnað  spítalans  og  séu  þeir 
þá  lausir  við  Klausturhólaspítala.  Ástæðan  sé  »nærver- 
.andi  örbirgð  og  vanefni  hospítalsins«. 

Spitala  þessum  hefir  því  líklega  verið  lokað  þetta 
Ár  algjörlega.  Lengi  var  það  þó  ekki,  því  1664  var 
þar  »hospítalsforstandari«  og  tveir  sjúklingar  þar  úr 
grendinni.  Ekki  var  ástandið  sérlega  glæsilegt,  því  spít- 
alaráðsmaðurinn,  síra  Gisli  Þóroddson,  neitaði  tveim  árum 
síðar  að  halda  spítalann  lengur,  nema  annar  þeirra  tveggja 
sjúklinga  væri  látinn  fara,  og  gekk  biskup  að  því.  Segir 
ráðsmaður  að  fjölskylda  þessa  sjúklingsins,  kona  og  börn, 
setjist  þar  upp,  þegar  þeim  sýnist  svo. 

Dálítið  skár  farnast  spítölunum  á  Hörgslandi  og  Hall- 
bjarnareyri.  Því  þetta  ár  voru  4  sjúklingaríhvor- 
tu  m  þ  e  i  r  r  a.  Hve  margir  sjúklingar  voru  á  Möðrufelli 
um  þessar  mundir  veit  eg  ekki,  en  í  bréfi  frá  1675 
til  Hrólfs  Sigurðssonar  sýslumanns,  byggir  Gísli  oiskwp 
Þorldksson  honum  jörðina  »með  f  j  ó  r  u  m  ^ómögum  spítelsk- 
«m  eða  vanfærum«.  .  .20)  Eitt  af  kæruatriðunum  Jóns  Egg- 
ertssonar  á  Gísla  biskup  (1680)  var  það,  að  hann  sæi  illa 
fyrir  Möðrufellsspítalanum.  Gæti  maður  ímyndað  sér  á 
jþví,  að  eigi  hafi  alt  þótt  ganga  þar  sem  bezt,  en  annars 
verður  eigi  séð,  hvort  þetta  kæruatriði  hefir  stuðst  við 
betri  rök  en  hin  önnur21). 

Eins  og  þegar  hefir  verið  getið,  komst,  svo  að  segja 
í  upphafi  (1658),  sú  venja  á,  að  gjöld,  sem  áttu  að  ganga 
til  spítalanna  úr  fjarlægum  héruðum,  voru  látin  ganga  til 
lioldsveikra  þar  heima.     Á  þann  hátt  gengu  þau  að   vísu 


Holdsveikissaga.  65 

til  uppeldis  holdsveikum,  en  eigi  til  einangrunar  og  útrým- 
ingar  veikinni.  Þeir  sem  heima  voru,  lifðu  á  sama  hátt 
og  áður.  Óheillaráð  var  það.  Fólk  hlaut  að  sjálfsögðu  að 
skoða  spítalana  fremur  sem  liknarstofnanir  fyrir  sveitar- 
limi  en  til  einangrunar  holdsveikum.  Þessi  venja  hélst 
fram  um  1720.  Úr  því  kemur  það  sjaldan  fyrir,  en  þó 
einstaka  sinnum  í  biskupstíð  Greirs  Vidalíns,  t.  a.  m.  um  gjöld 
úr  Vopnafirði,  en  sú  sveit  átti  að  borga  til  Hörgslands- 
spítala,  þótt  Vopnfirðingar  hafi  liklega  aldrei  komið  þang- 
að  nokkrum  holdsveikum  manni. 

Framh. 


Um  loftfarir. 

Eftir  Andrés  Björnsson. 


„Nil  mortalibus  arduum  est, 

cælum  ipsum  petimus ". 

Horatius, 

Mannkynið  vill  vita  alt,  reyna  alt  og  ráða  óllu,  svo 
langt  og  vitt  sem  til  næst.  Nú  er  þegar  svo  komið,  að 
varla  er  nokkur  sá  blettur  á  yfirborði  jarðar,  nema  ein- 
staka  útskæklar,  að  þar  sjái  eigi  til  mannaferða  eða  mann- 
virkja.  Mður  i  jörðina  hafa  menn  einnig  grafið  sig  langar 
leiðir.  Þá  fara  menn  ekki  siður  allra  sinna  ferða  um 
sjóinn,  og  kafa  i  hann,  ef  á  liggur,  og  —  bráðum  verður 
þeim  jafn-greiðfarið  um  alt,  loft,  land  og  sjó. 

Lengi  hafði  mannkynið  þráð  þetta  hnoss,  að  geta 
flogið.  Það  vantaði  ekki  viljann,  heldur  máttinn.  Meðan 
svo  var  ástatt  varð  að  láta  sér  nægja  að  dreyma  um 
þetta  og  yrkja  um  það,  enda  hefir  það  verið  gjört,  svo 
að  um  munar.  í  trúar-  og  hjátrúarsögnum  allra  þjóða 
úir  og  grúir  af  fleygum  verum,  guða  eða  fjanda-kyns,  alla 
leið  ofan  frá  englunum  og  niður  til  seiðskrattanna,  sem 
riðu  gandreiðar  á  siðkveldum.  Til  eru  og  i  þjóðsögum 
sagnir  um  hagleiksmenn,  sem  sagt  var  að  hefðu  ráðið 
gátuna  af  mannviti  sínu  einu  saman  ( —  vér  íslendingar 
eigum  t.  d.  sagnirnar  af  Tindala-íma  — )  og  gjört  sér  flug- 
tæki.  Og  vist  er  um  það,  að  suma  menn  dreymdi  þegar 
fyrr  á  öldum  nokkuð  i  áttina  til  þess,  sem  nú  er  fram 
komið,  svo  sem  siðar  mun  sýnt  verða.  En  við  þetta  sat 
lengi  vel.     Það  eru  eigi  nema  rúmlega  120  ár  siðan  menn 


Um  loftfarir.  (  67 

f óru  að  geta  fleytt  sér  nokkuð  f rá  jörðu,  og  jaf nvel  eftir 
það  voru  framfarirnar  í  þessari  grein  mjög  hægfara,  þangað 
til  nú  á  allra  síðustu  árum.  Þá  tóku  ýmsir  hugvitsmenn 
menningarþjóðanna  að  snúa  sér  að  þessu  viðfangsefni  af 
svo  miklu  kappi,  að  vita  mátti,  að  þeir  mundu  eigi  gefast 
upp,  fyr  en  takmarkinu  væri  náð.  Og  nú  er  loks  svo 
komið,  sökum  hinna  hraðstígu  og  stórstígu  umbóta  nútim- 
ans  á  allri  vélasmíð,  að  mönnum  er  að  mestu  orðið  sjálf- 
rátt  um  hreyfingar  sínar  í  loftinu.  Má  því  heita  að  þrautin 
sé  unnin,  enda  þótt  mörg  af  loftförunum  séu  enn  á  til- 
raunastigi,  og  enn  megi  vænta  margs  konar  breytinga 
og  nýunga. 

Loftförin  eiga  ekki  saman  nema  nafnið;  svo  margs 
konar  farkost  hafa  menn  reynt  að  nota  til  loftferða.  Þó 
má  greina  tvær  aðaltegundir  þeirra,  eftir  því  hvort  þau 
eru  1  é  1 1  a  r  i  eða  þ  y  n  g  r  i  en  loftið.  Það  sem  gjórir 
fyrri  tegundina  svona  létta  er  belgur,  fyltur  einhverri 
lofttegund,  sem  léttari  sé  en  venjulegt  andrúmsloft.  Þess 
konar  efni  eru  mörg  til  og  mislétt.  Því  léttara  sem  efnið 
er,  og  því  meira  sem  af  þvi  er  í  belgnum,  því  meira  er  lyfti- 
afl  hans.  Sé  nú  eigi  festur  við  hann  meiri  þungi  en  svo, 
að  hvorttveggja  til  samans,  belgurinn  og  alt  sem  hann  á 
að  lyfta,  verði  léttara  en  jafnrými  þess  af  lofti,  þá  flýtur 
alt  saman  upp,  samkvæmt  eðlislögum  þeim,  sem  kend  eru 
við  Arkimedes  hinn  griska.  En  af  þvi  að  andrúmsloftið 
þynnist  og  léttist,  eftir  þvi  sem  fjær  dregur  jörðunni, 
staðnæmist  loftfarið,  samkvæmt  lögum  þeim,  er  áður  var 
getið,  þegar  svo  hátt  er  komið,  að  það  er  orðið  jafnþungt 
og  sama  rúmtak  af  lofti.  Þarna  ílýtur  það  sjálfkrafa,  likt 
og  skip  á  vatni.  Margt  er  fleira  likt  með  skipunum  og 
þessum  loftförum,  einkum  þeim,  er  nú  tiðkast,  og  hafa 
menn  þvi  nefnt  þau  loftskip  og  aðferðina  1  o  f  t  s  i  g  1- 
í  n  g  a  r. 

r 

A  hinni  tegundinni  eru  fletir,  eða  þynnur,  úr  ein- 
hverju  léttu  efni,  annaðhvort  fáar  og  griðarstórar  ummáls, 
eða  þá  fleiri  og  smærri.  Svo  eru  notaðar  hreyfivélar  til 
þess    að    þétta   loftið    undir   þeim,    unz  þrýstingur  þeirra 


68  Um  loftfarir. 

loftstrauma  neðan  á  þynnurnar  er  orðinn  meiri  en  þyngd 
alls  loftfarsins.  Þegar  svo  er  komið,  losnar  það  frá  jörðu. 
Þessi  loftför  hefja  sig  þannig  til  flugs,  þótt  þau  séu  þyngri 
en  loftið  umhverfis,  eins  og  fuglarnir.  Þessi  aðferð  er 
því  kölluð  f  1  u  g,  og  áhöldin  f  1  u  g  v  é  1  a  r. 

Hér  skal  nú  reynt  að  drepa  stuttlega  á  aðalatriðin  i 
framþróunarsögu  þessara  tegunda,  hvorrar  fyrir  sig,  og 
lýsa  helztu  loftförunum,  eins  og  þau  gjörast  uú 


I. 
Loftsiglingar. 

Sagt  er  að  Archytos,  grískur  stærðfræðingur,  læri- 
sveinn  Pythagorasar,  sem  uppi  var  á  4.  öld  f.  Kr.,  hafi 
gjört  sér  dúfu  eina,  sem  fylt  var  einhverjum  »anda«,  og 
£-at  hún  þá  liðið  í  loft  upp.  Þegar  hún  datt  niður,  varð 
að  blása  andanum  í  hana  aftur.  Eftir  þessu  ætti  þá  fyrsti 
visirinn  til  loftsiglinganna  að  vera  kominn  frá  Forn  Grikkjum, 
eins  og  svo  margt  ai.nað  gott. 

Frakkneskur  trúboði  á  17.  öld  skýrir  frá  því,  að 
Kinverjar  hafi  hleypt  upp  loftbelg  til  hátiðabrigða,  er  þar 
urðu  konungaskifti  1306.  Sumir  hyggja,  að  þetta  hafi 
reyndar  verið  flugdreki,  likur  þeim,  er  börn  leika  sér  að 
og  láta  vindinn  lyfta,  og  ætti  þetta  þá  heima  i  sögu  flug- 
vélanna. 

Cyrano  de  Bergerac  hét  maður.  Hann  vissi  að  heitt 
loft  er  léttara  en  kalt;  vildi  hann  verma  loftið  í  stórum 
glerflöskum  við  sólarhita ;  mundu  þær  þá  svífa  í  loft  upp, 
og  mætti  þá  binda  sig  við  þær. 

Næst  kemur  til  sögunnar  kristmunkur  einn,  er  hét 
Franzisko  de  Lana  (1670).  Honum  datt  margt  gott  i  hug. 
Hann  var  þess  fullviss,  að  loftið  mundi  vega  eitthvað, 
eins  og  aðrir  hlutir.  Nú  sagði  hann  að  gjöra  mætti  geysi- 
stórar  málmkúlur,  holar  innan  og  sem  léttastar.  Loftinu 
mætti  svo  ná  úr  þeim  með  þvi  að  fylla  þær  fyrst  með 
vatni    og   láta   það    svo   buna    úr  þeim  aftur,  án  þess  að 


Um  loftfarir.  69 

nokkurt  loft  kæmist  inn  í  staðinn.  (Hann  vissi  ekki  að 
þetta  er  ógjörningur !).  Þá  væri  ekkert  eftir  í  þeim,  og 
mundu  þær  þvi  fljóta  upp,  ef  þær  væru  ekki  stjóraðar 
niður.  Þyrfti  þvi  eigi  annað  en  að  festa  bát  og  ónnur 
áhöld  neðan  í  þær,  leysa  landfestar  og  setja  upp  segl. 
Lækka  mætti  loftfarið  með  því  að  hleypa  lofti  i  eitthvað 
af  kúlunum,  en  hækka  með  þvi  að  varpa  útbyrðis  þunga- 
vöru.  Hann  hætti  að  visu  við  að  reyna  að  koma  þessari 
hugsjón  sinni  í  framkvæmd,  hélt  að  guð  mundi  ekki  leyfa 
slikar  byltingar,  sem  af  þvi  gæti  leitt,  en  þessa  er  getið 
hér  sökum  þess,  hve  margt  hann  hefir  séð  af  því,  er  siðar 
kom  í  ljós  og  notað  varð.  Nú  á  siðustu  timum  hafa  menn  jafn- 
vel  verið  að  hugsa  um  að  reyna  málmkúlna-hugmyndina  hans. 

1680  sýndi  Alfonso  Borelli  frá  Neapel  fram  á  það, 
hvílíkum  örðugleikum  þetta  hlyti  að  verða  bundið  i  fram- 
kvæmdinni.  Ef  hylkin  ættu  ekki  að  verða  alt  of  þung, 
þá  yrði  að  gjöra  þau  svo  þunn,  að  þau  mundu  leggjast 
saman  af  loftþrýstingnum. 

Þá  er  að  geta  klerks  nokkurs  vestan  úr  Brasiliu, 
Laurenzo  de  Gusmas  að  nafni.  Hann  þóttist  hafa  fundið 
áhald  til  þess  að  komast  leiðar  sinnar  um  loftið,  og 
lét  mikið  af  því.  Hann  sneri  sér  til  Jóhanns  5.  Portúgals- 
konungs,  sýndi  honum  fram  á,  að  hvílíku  dæmalausu 
gagni  þetta  mætti  koma  honum  og  riki  hans,  og  fékk  af 
honum  einkaleyfi  til  þess  að  smíða  þetta  áhald  og  fara 
með  það.  Svo  er  sagt,  að  hann  hafi  smíðað  körfu  úr  píl- 
viði  með  pappirsþaki  kúptu,  kynt  eld  undir  þakinu  og 
liðið  svo  i  loft  upp,  en  rekist  á  hallarþakið  og  ónýtt  farið, 
en  komist  sjálfur  heill  af.  Þetta  átti  að  hafa  gjörst  i 
Lissabon  1709  i  viðurvist  konungs  og  hirðarinnar.  Sé^ 
þetta  satt,  þá  hefir  orðið  sorglega  litið  framhald  af  þess- 
ari  fyrstu  loftför.    Hún  virðist  hafa  gleymst  að  mestu  leyti. 

Þá  má  minnast  rita  Galiens  munks  (1759).  Hann 
sagði,  sem  satt  var,  að  ef  tekið  væri  þunt  loft,  hátt  ofan 
úr  hæðum,  og  fylt  með  þvi  stórt  hylki,  þá  mundi  það 
geta  lyft  mikilli  byrði,  og  smíðaði  svo  i  huga  sinum  loft- 
skip,  sem  var  stærri  en  allur  bærinn  Avignon  og  átti  að 


70  Um  loftfarir. 

bera  4  milj.  manna  með  öllum  farangri!  Hitt  gat  hann 
ekki  bent  á,  hvernig  ætti  að  fara  að  því  að  ná  í  þetta  loft. 

Arið  1766  fann  Englendingurinn  Cavendish  lofttegund 
þá,  sem  menn  hafa  kallað  vetni,  og  nokkrum  árum  síðar 
er  mælt  að  hann  hafi  þózt  sjá,  að  fleyta  mætti  holum 
hlutum  i  loft  upp,  ef  þeir  væru  fyltir  með  þessu  létta 
efni.  Hann  gjörði  þó  engar  tilraunir  i  þessa  átt,  en  annar 
maður,  Leo  Cavallo,  byrjaði  á  þvi,  að  blása  út  með  þvi 
sápukúlur,  og  tók  svo  að  fylla  með  þvi  belgi  úr  ýmsum 
efnum  árið  1781.  Honum  tókst  að  fleyta  þeim,  en  um- 
búðirnar  voru  ekki  nógu  þéttar,  og  gufaði  vetnið  út  um 
þær.  Bezt  gáfust  botnlangar  úr  jórturdýrum,  og  við  þá 
var  hann  að  fást,  þegar  þeir  menn  komust  fram  úr  hon- 
um,  sem  alment  eru  taldir  höfundar  þessarar  iþróttar, 
loftsiglinganna. 

Það  voru  bræður  tveir,  Joseph  og  Stephan  Montgolfier, 
synir  auðugs  pappírsgjörðarmanns  i  Annonay  á  Frakk- 
landi.  Þeir  lögðu  margt  á  gjörva  hönd,  og  meðal  annars 
brutu  þeir  heilann  um  loftfarir.  Þeir  þektu  hugmynd 
Galiens  um  háloftið,  sáu  að  skýin  flutu  i  loftinu,  og  reyndu 
þvi  að  fylla  belg  með  vatnsgufu.  Hann  lyftist  þá  að 
vísu,  en  gufan  þéttist  brátt  og  varð  að  vatni,  og  féll  þá 
belgurinn  til  jarðar.  Þá  reyndu  þeir  reyk,  en  hann  guf- 
aði  út  um  pappirshylkið.  Svo  kyntust  þeir  vetninu  og 
reyndu  það,  en  alt  fór  á  sömu  leið. 

Þá  datt  þeim  i  hug,  að  það  mundi  vera  rafmagnið, 
sem  héldi  skýjunum  uppi.  Þeir  ætluðu  nú  að  reyna  að 
afla  þess,  kveyktu  i  hálfblautu  heyi  og  ull,  og  létu  gufa 
upp  í  pappírskúpu,  sem  tók  20  teningsstikur.  Heita  loftið 
lyfti  nú  kúpunni,  og  komst  hún  300  stikur  i  loft  upp. 
Þarna  var  þá  sú  aðferðin  að  nota  heitt  loft  til  loftfara 
fundin,  eða  endurfundin,  og  upp  frá  þessu  týndu  raenn 
henni  ekki  niður  aftur. 

Þetta  sýndu  þeir  bræður  fyrst  heima  hjá  sér  5.  júní 
1783,  og  barst  fregnin  fljótt  út.  Vísindamenn  i  París  buðu 
þeim  þangað,  til  þess  að  endurtaka  þar  tilraunina.  Þeir 
hétu  ferðinni,  en  Parísarbúum  leiddist  biðin,  skutu  saman 


Um  loftfarir.  71 

fé  og  fengu  prófessor  Charles,  lærðan  mann  og  vitran,  til 
þess  að  reyna.  Hann  þekti  lítið  til  aðferðar  þeirra  bræðra 
og  tók  flest  upp  hjá  sjálfum  sér.  Hann  bjó  til  stóran  belg 
úr  silki,  bræddi  hann  með  »gúmmí«  og  fylti  með  vetni. 
Þetta  tókst  ágætlega.  Belgurinn  þaut  upp  eins  og  elding 
og  hvarf  upp  i  skýin.  Eftir  tæpa  klukkustund  datt  hann 
niður  aftur,  og  héldu  bændur,  sem  fundu  hann,  að  þar 
væri  f jandinn  sjálfur  á  ferðinni  og  flýttu  sér  að  tæta  hann 
í  sundur. 

Nú  fór  tilraununum  að  fjölga.  Hinn  19.  sept.  1783  sendi 
annar  af  þeim  Montgolfier-bræðrum  loftfar  upp  frá  París 
og  festi  neðan  í  það  körfu  með  nokkrum  lifandi  skepnum,  og 
lentu  þær  heilar  á  húfi.  Þrátt  fyrir  þetta  þótti  ekki  á- 
hættulaust  fyrir  menn  að  ríða  á  vaðið,  þvi  enginn  gat 
sagt  hvernig  þeir  kynnu  að  þola  uppiveruna.  Til  þess 
verða  þó  aðalsmenn  tveir  franskir,  Pilatre  de  Rozier  og 
d'Arlaude,  og  áttu  þeir  fult  í  fangi  með  að  fá  leyfi  kon- 
ungs  til  þessa,  þvi  að  hann  vildi  helzt  ekki  hætta  öðrum 
en  óbótamönnum  i  þessar  svaðilfarir.  Þetta  var  21.  okt. 
sama  haustið,  og  tókst  þeim  vel  ferðin.  Þar  var  Benja- 
min  Franklín  viðstaddur,  og  er  þá  sagt  að  einhver,  sem 
f  anst  fátt  um  þessar  nýungar,  hafi  spurt  hann,  hvað  j  gagn 
væri  nú  eiginlega  að  þessu,  og  hafi  þá  Franklín  svarað 
því,  sem  siðan  er  frægt  orðið:  »Hvaða  gagn  er  að  ný- 
fæddu  barni?« 

Menn  greindi  nú  á  um  það,  hvora  tegundina  væri 
heppilegra  að  nota,  heitt  loft  eða  vetni.  Hugvitsmönnunum, 
sem  áttu  uppgötvanirnar,  var  sýndur  hinn  mesti  sómi,  og 
þeim  bræðrum  þó  öllu  mestur,  af  þvi  að  þeir  urðu  fyrstir 
til.  En  Charles  var  óþreytandi  að  finna  upp  nýjar  og 
nýjar  umbætur  á  loftfari  sínu,  enda  varð  sú  tegundin 
brátt  ofan  á.  Hann  gerði  öryggisop  ofan  á  belgnum,  til 
þess  að  geta  hleypt  út  vetni  og  lækkað  þannig  loftfarið, 
og  annað  neðan  á,  til  þess  að  forðast  of  mikinn  þrýsting 
að  innan.  Hann  hengdi  net  úr  sterkum  strengjum  yfir 
belginn  til  hlífðar  og  festi  neðan  i  það  körfuna,  sem  ætl- 
uð  var  f arþegum  og  flutningi.    Hann  tók  með  sér  akkeri 


72  Um  loftfarir. 

til  hjálpar  við  lendingu,  loftþyngdarmæli,  til  þess  að  á- 
kveða  hve  hátt  hann  kæmist,  hitamæli  o.  s.  frv.  Þegar 
hann  hafði  þannig  séð  sér  fyrir  öllum  þessum  áhöldum  og^ 
útbúnaði,  sem  siðan  er  talið  til  hins  allra-nauðsynlegasta 
til  loftferða,  komst  hann  3400  stikur  í  loft  upp  og  gat 
verið  lengi  i  lofti. 

Nú  breiddist  loftfaraáhuginn  út  um  alt,  eins  og  eldur 
i  sinu,  og  þegar  árið  eftir  höfðu  50  manns,  karlar  og 
konur,  reyut  sig  á  loftförum.  Árið  1785  fór  maður,  sem 
Blanchard  hét,  loftför  yfir  Ermarsund  með  Dr.  Jeffries, 
lækni  frá  Vesturheimi.  Þeir  höfðu  stofnað  til  ferðarinnar 
með  allmiklu  yfirlæti,  en  rötuðu  í  mestu  vandræði  og 
komust  nauðulega  af.  Rozier,  sá  er  fyr  var  getið,  vildi 
nú  ekki  verða  minni.  Hann  steypti  saman  aðferðum  þeirra 
Montgolfier  og  Charles's,  ætlaði  að  bæta  sér  upp  vetnið,  sem  sí- 
aðist  út  umbelginn  með  þvi  að  hafa  neðan  við  hann  hólk  með 
heitu  lofti.  Charles  og  öðrum,  sem  vit  höfðu  á,  þótti 
þetta  óráð,  og  vöruðu  hann  við  þvi,  að  vera  með  eld  svo 
nálægt  vetninu.  Hann  skeytti  því  engu,  og  lét  í  loft  upp 
16.  jan.  1785.  En  svo  fór,  að  loftfarið  sprakk  og  hann 
týndist.  Hann  hafði  orðið  til  þess  fyrstur  manna,  svo< 
að  menn  viti  með  vissu,  að  reyna  þessa  nýju  íþrótt,  og 
hann  lét  lika  fyrstur  lifið  fyrir  hana. 

öðrum  sem  reyndu  þessa  aðferð  tókst  litlu  betur,  og 
eftir  þetta  liðu  svo  langir  tímar,  að  mönnum  fór  nauða- 
litið  fram  i  loftsiglingum.  Þeir  kunnu  að  hækka  og  lækka 
loftförin,  en  þau  rak  ætíð  undan  vindi,  og  varð  þeim  eigi 
stýrt,  nema  einhver  væri  niðri  á  jörðinni,  sem  hefði  þau 
i  taumi.  Margar  tilraunir  voru  gerðar  til  þess  að  stýra 
þeim,  en  ekkert  kom  að  haldi,  nema  hvað  reyndir  og 
gieindir  loftfarar  gátu  hjálpað  sér  dálítið  með  því  að  leita 
uppi  hentuga  loftstrauma,  þvíað  þeir  liggja  einatt  á  mis- 
víxl,  hvor  uppi  yfir  öðrum,  i  loftinu.  Þrátt  fyrir  þetta 
urðu  þó  loftfarirnar  að  talsverðu  gagni,  þegar  á  þessu 
skeiði,  bæði  til  vísindalegra  rannsókna  i  háloftinu,  og  sva 
i  hernaði. 

Af  þeim  sem  fengust  við  loftfarir  i  þarfir   vísindanna 


Um  loftfarir.  7& 

má  einkum  nefna  Englendingana  Gloisher  og  Coæwell, 
sem  fóru  um  30  slíkar  ferðir.  Þeir  hættu  sér  afarhátt, 
8 — 10  þús.  stikur,  og  þoldu  þá  svo  miklar  kvalir,  bæði 
af  kulda  og  skorti  á  súrefni  i  loftinu,  að  furðu  sætir  að 
þeir  skyldu  fá  það  af  borið.  Þeir  gerðu  og  rannsóknir 
sínar  með  meiri  vísindalegri  nákvæmni  en  dæmi  voru 
til  á  þeim  timum,  enda  þótt  nýrri  rannsóknir  hafi  nú 
kollvarpað  þeirn,  einkum  vegna  þess,  að  þeir  kunnu  ekki 
að  verja  mælingaverkfæri  sin  fyrir  ýmsum  áhrifum,  sem 
skektu  útkomuna.  Til  þess  að  bæta  úr  súrefnisskortinum, 
tóku  menn  að  flytja  það  með  sér  og  leiða  það  inn  i  önd- 
unarfærin  með  sérstökum  verkfærum.  En  það  tókst  eigi 
ætíð  sem  skyldi,  og  fórust  menn  stundum  af  þessum  or- 
sökum. 

Árið  1881  stofnuðu  Þjóðverjar  félag  til  eflingar  loft- 
ferðum,  tóku  þeir  nú  við  þar  sem  Gloisher  hafði  hætty 
og  höfðu  miklu  fullkomnari  verkfæri.  Má  þar  einkum 
nefna  Assmann  prófessor  og  síðan  aðstoðarmenn  hans, 
Berson  og  Siiring.  Þeir  tveir  náðu  10500  st.  hæð  31.  júlí 
1901,  og  leið  þá  yfir  þá  báða. 

Gaston  Tissandier,  franskur  maður,  stakk  upp  á  þvir 
að  farnar  skyldu  loftferðir  til  rannsókna,  nákvæmlega 
samtimis,  víðsvegar  um  lönd,  til  þess  að  fá  betra  yfirlit 
yfir  ásigkomulag  loftsins.  Héldu  menn  þing  um  þetta, 
og  tóku  flestar  Norðurálfu-þjóðir  þátt  i  því,  og  svo  Banda- 
menn  i  Vesturheimi.  Þar  komu  menn  sér  saman  um 
mælingaverkfærin,  því  að  þau  áttu  alstaðar  að  vera  hin 
sömu.  Nú  var  það  mein  mikið,  hve  skamt  menn  komust 
frá  jörðunni,  því  að  menn  þóttust  þurfa  að  skygnast  lengra. 
Þá  fann  Assmann  upp  á  því,  að  búa  til  litla  og  fislétta 
belgi,  sem  slept  er  upp  allslausum,  að  öðru  en  því,  að 
við  þá  eru  fest  hárfín  verkfæri,  sem  gegna  sér  sjálf  á 
leiðinni.  Hátt  uppi,  þar  sem  loftið  er  þunt,  og  mótspyrna 
þess  þvi  minni,  þenur  vetnið  belginn  út  með  heljarafli. 
Þessir  belgir  eru  þvi  gerðir  úr  teygjanlegu  efni.  Þó  kem- 
ur  þar,  að  þeir  rifna,  og  falla  þá  verkfærin  til  jarðar,  og 
má  þá  lesa   alls  konar  fróðleik    á    verkfærunum.     Þessir 


74  Um  loftfarir. 

belgir  geta  komist  20—30  þús.  st.  í  loft  upp,  og  hefir 
veðurfræðinni  fleygt  afarmikið  fram  við  þetta. 

Þegar  á  fæðingarári  loftferðanna,  1783,  vakti  Girond 
de  Villette  athygli  Parísarbúa  á  því,  hvilikt  gagn  mætti 
verða  að  þessum  nýju  verkfærum  í  ófriði,  til  þess  að 
kynna  sér  afstöðu  óvinahersins,  gefa  sínum  mönnum  merki 

0.  s.  frv.  Frakkar  tóku  þá  og  innan  skamms  upp  nýja 
loft-herdeild.  Fyrsta  loftherskipið  hét  Entreprenant,  og 
var  það  flutt  um  allar  jarðir  með  hernum,  ásamt  áhöld- 
um  til  vetnisgjörðar.  Það  var  haft  i  tjóðri  i  hér  um  bil 
300  st.  hæð,  og  gekk  fjandmönnunum  illa  að  skjót^  það 
niður.  Gerðu  slík  skip  Frökkum  margan  greiða  i  styrj- 
öldum  þeirra  fyrir  og  um  aldamótin  1800,  enda  voru  þeir 
komnir  svo  langt,  að  þeir  höfðu  stofnað  sérstakan  loft- 
faraskóla.  Siðar  dofnaði  þó  yfir  þessu,  einkum  eftir  það, 
er  Napoleon  mikli  kom  til  sögunnar,  þvi  að  honum  var 
illa  við  alt  þess  háttar  og  lét  loka  skólanum.  Sumir 
segja,  að  þetta  hafi  komið  til  af  því,  að  þegar  hann  var 
krýndur,  var  hleypt  upp  loftbelg,  honum  til  heiðurs,  sem 
síðar  fanst  á  gröf  Nerós  keisara,  og  hafi  Napoleon  þótt 
það  vita  á  ilt. 

Síðan  voru  einstöku  þjóðir  að  reyna  að  nota  loftskip 
i  hernaði,  og  er  fátt  af  þeim  tilraunum  að  segja.  Helst 
varð  gagn  að  þeim  i  þrælastríðinu  i  Vesturheimi  1861 — 2. 
Þar  var  fyrst  tekið  upp  á  því,  að  leggja  ritsima  milli  loft- 
skips  og  jarðar.  En  nú  var  þess  ekki  langt  að  bíða,  að 
það  sýndi  sig,  hvilikt  metfé  loftskip  geta  verið  i  ófriði. 

Arið  1869  hafði  Gr.  Tissandier  eggjað  landa  sina  lög- 
eggjan  að  læra  að  beita  loftskipunum  i  ófriði  meðan  timi  væri 
til,  en  þeir  daufheyrðust,  þangað  til  þeim  hafði  lent  sam- 
an  við  Þjóðverja  1870.  Þá  var  uppi  fótur  og  fit,  en  það 
var  of  seint,  þeir  voru  varbúnir  i  þvi  sem  öðru.  Og  þó 
gjörðu  þeir  hreinustu  furðuverk  með  loftskipunum,  bæði 
bundnum  (útsýnisskipum)  og  lausum,  er  þeir  sendu  frá 
París,  eftir  það  er  Þjóðverjar  settust  um  borgina.    Frá  þvi 

1.  sept.  1870  og  til  28.  jan.  1871  sendu  þeir  65  loftskip 
út  yfir  herkvíarnar  með  boðum  og  bréfum  og   bréfdúfum, 


Uin  loftfarir.  75 

sem  báru  svörin  heim,  því  að  engu  loftfarinu  varð  stýrt 
svo,  að  það  næði  til  borgarinnar  aftur. 

Þessi  reynsla  rak  ekki  einungis  Frakka  til  þess  að 
halda  þvi  við,  sem  þeir  höfðu  kunnað,  heldur  og  aðrar 
þjóðir  til  þess  að  læra  og  keppast  við  þá.  Þar  voru  Þjóð- 
verjar  fremstir  í  flokki  og  helztu  menn  þeirra  á  því  sviði 
voru  þeir  Parseval  og  Bartsch  v.  Sigsfeld.  Nú  leggja  allar 
hernaðarþjóðir  heimsins  hina  mestu  stund  á  lofthernaðinn 
og  búast  við  að  mest  verði  undir  honum  komið  framvegis. 

Auk  þessa  hafa  menn  oft  og  víða  lagt  stund  á  loft- 
ferðaiþróttina  sér  til  skemtunar  og  kepst  hver  við  annan 
i  því  að  komast  sem  hæst,  lengst,  eða  næst  einhverjum 
vissum  áfangastað,  eða  i  þvi  að  halda  sér  sem  lengst  á 
lofti,  og  hafa  Frakkar  löngum  verið  einna  snjallastir  i 
þessu.  Oft  hafa  verið  farnar  allmiklar  frægðarfarir,  og 
glæfrafarir  um  leið,  á  þessum  loftförum,  meðan  þau  voru 
þó  allófullkomin.  Þannig  fór  de  la  Vaulx  greifi  frá  Paris 
til  Rússlands,  1925  rastir  á  353/4  klst.  Annar  maður,  sem 
Ziegler  hét,  fór  frá  Ágsborg  til  Rúmeniu,  og  komst  þá  stund- 
um  180  rastir  á  klst.  Þá  hafa  menn  og  hætt  sér  langa 
leið  yfir  sjó  og  nokkra  hina  mestu  fjallgarða,  svo  sem 
Alpafjöllin.  Til  slikra  ferða  má  telja  för  þeirra  André's, 
Strindbergs  og  Frankels.  Þeir  ætluðu,  svo  sem  kunnugt 
er,  að  ná  norðurheimsskautinu  á  loftskipi,  en  týndust  allir. 
Þvi  fór  fjarri,  að  aðrir  loftfarar  létu  þá  hrakför  á  sig 
fá,  enda  eru  loftför  með  gamla  laginu  alltíð  til  slíkra  ferða 
enn  i  dag. 

Svo  sem  áður  var  sagt,  stóðu  loftsiglingarnar  að  miklu 
leyti  i  stað  meðan  eigi  var  unt  að  stýra  loftförunum.  Þeg- 
ar  mönnum  var  orðið  þetta  ljóst,  snerust  tilraunirnar  aðal- 
lega  i  þá  átt,  að  reyna  að  finna  einhver  ráð  til  þessa. 
Þótt  flestar  af  tilraunum  þessum  yrðu  árangurslausar,  stigu 
menn  þó  ýms  spor  i  rétta  átt  meðan  þeir  voru  að  glíma 
við  þetta.  Fyrst  voru  belgirnir  kúlumyndaðir,  eða  líkt  og 
gulrófa  í  laginu,  og  vissi  mjórri  endinn  niður.  Nú  var 
farið  að  hafa  þá  aflanga  og  lárétta,  til  þess  að  þeir  klyfu 
betur   loftið.     Á   þessu    byrjaði    Guyot   þegar   árið    1784. 


76  Um  loftfarir. 

Guyton  de  Morveau  gekk  enn  lengra  í  þessa  átt.  Hann 
sýndi  og  fram  á  að  stýra  mætti  loftförunum  með  því, 
að  setja  nokkurs  konar  sporð  lóðréttan  á  eftri  enda 
belgsins. 

Þá  gjörði  og  Meusnier  hershöfðingi  afarmikilsverða 
uppgötvun,  sem  sé  loftholin  eða  vindbelgina.  Þeir  eru 
afarþarfir  til  þess  að  viðhalda  ytri  lögun  aðalbelgjanna, 
og  þar  með  jafnvægi  þeirra.  Þetta  lærðu  menn  seinna 
að  færa  sér  betur  i  nyt,  og  verður  þess  þá  nánar  getið. 
Mörgu  stakk  Meusnier  upp  á  fleiru,  sem  til  umbóta  horfði, 
svo  sem  að  setja£láréttar  jafnvægisþynnur  út  frá  hliðum 
belgsins,  umbúnaði  til  þess  að  bjarga  loftfarinu  ef  það 
félli  í  sjóinn,  og  loks  datt  honum  fyrstum  manna  i  hug 
að  nota  skrúfu  til  þess  að  knýja  loftfarið  áfram.  En  ekki 
gat  hann  gjört  ráð  fyrir  öðru  hreyfiafli  en  handafli 
margra  manna. 

Árið  1852  urðu  fyrst  töluverð  timamót  i  sögu  loft 
siglinganna.  Þá  hafði  Giffbrd,  frönskum  vélfræðingi,  tekist 
að  gjöra  gufuvél,  létta,  en  þó  nokkuð  aflmikla.  Hann 
gjörði  nú  loftfar  með  spólumynduðum  belg,  og  reyndi  að 
knýja  það  áfram  með  vélinni,  en  svo  fór,  að  hún  reyndist 
ofviða,  og  þó  á  hinn  bóginn  of  afllítil.  En  vel  hafði  hann 
búið  um  vélina  i  loftfarinu.  Seinna  reyndi  Paul  Haenlein, 
þýzkur  maður,  að  nota  gasvél,  og  komst  þá  5  stikur  á 
sekúndu. 

Árið  1883  reyndu  bræður  tveir  í  Paris,  Gaston  og  Al- 
bert  Tissandier,  að  nota  rafmagnshreyfivél  i  loftfar,  sem 
gjört  var  eftir  fyrirmynd  Giffords.  Sú  tilraun  tókst  að 
visu  eigi  vel,  en  i  fótspor  þeirra  fetuðu  þó  þeir  menn,  sem 
fyrstum  tókst  að  bæta  að  nokkru  leyti  úr  þeim  vandkvæð- 
unum,  sem  verst  höfðu  verið,  stjórnleysinu.  Nú  taka  að 
gjörast  svo  mörg  tíðindi  i  senn  í  sögu  loftsiglinganna,  að 
örðugt  er  að  halda  timaröðinni,  og  er  þá  eigi  annað  vænna, 
en  að  taka  fyrir  verk  hvers  einstaks  af  nútíðarsnillingun- 
um  sér  i  lagi. 

Framh. 


Hugsjónir  Edisons. 


Eitt  hinna  helztu  timarita  Ameriku-manna,  »Munsey's 
Magazine«,  íiytur  i  desemberhefti  sinu  f.  á.  afarmerka  rit- 
gerð  um  »konunginn  i  heimi  uppfundninganna«,  Thomas 
A.  Edison. 

Timaritið  sendi  einn  starfsmanna  sinna,  Allan  L.  Ben- 
son.  á  fund  Edisons,  til  þess  að  fræðast  um  siðustu  upp- 
fundningu  hans,  »steinsteypuhúsið«.  Að  þessu  verki  hefir 
Edison  unnið  i  tvö  ár.  Þessarar  hugmyndar  hans  hefir 
varla  verið  getið  í  íslenzkum  blöðum  og  tímaritum,  og 
viljum  vér  þvi  geta  hennar  all-rækilega  hér,  með  því  að 
flytja  Munsey's-greinina  á  íslenzku. 

Fyrst  i  greininni  er  sagt  frá  viðtali  herra  Bensons 
við  Edison  um  uppfundningar  alment.  Orð  Edisons  eru 
svo  merkileg,  að  vér  viljum  taka  þau  upp,  eins  og  tima- 
ritið  segir  frá  þeim. 

Fátæklingarnir  hafa  ástæðu  til  að  gleðjast.  Thomas 
Alva  Edison,  raffræðingurinn,  hugvitsmaðurinn,  miljóna- 
mæringurinn  og  heimspekingurinn  hefir  boðskap  að  flytja 
þeim. 

Edison  sér  hversu  uppfundningarnar  umskapa  heim- 
inn.  Margt  stórkostlegt  er  þegar  gert  í  þessa  átt.  Fram- 
farirnar  hafa  gert  heiminn  auðugan. 

Alt  þetta  sér  Edison  með  þvi  að  líta  aftur  i  timann. 
En  það  er  einkum  þegar  hann  lítur  fram,  að  hann  sér 
sýnir,  sem  eru  huggunarrikar  fyrir  fátæklingana.  Hann 
sér,  að  uppfundningarnar  munu  ekki  einasta  auðga  heim- 
inn,  heldur  lika  gera  hann  f arsælli ;  ekki  einasta  létta  hinni 
hörðu   stritvinnuaf  fátækum  mönnum,  körlum  og  konum, 


78 


Hugsjónir  Edisons. 


heldur  einnig  leiða  af  sér  svo  mikla  auðlegð  tímanlegra 
gæða,  að  slíka  hefir  heimurinn  enn  ekki  þekt;  og  hann 
sér,  að  réttlát  skynsemi  muni  úthluta  auðnum  meðal  þeirrar 
sem  skapa  hann. 

»Staða  fátæklinganna«,  sagði  hann,  »á  fyrir  sér  að 
batna  innan  skamms.  Brátt  mun  fátæktin  vera  horfin  — 
i  þeirri  mynd,  er  vér  nú  þekkjum.  Áður  en  öld  er 
liðin,  munu  vélar  vinna  alt  líkamlegt  erfiði.  Hvað  ver- 
öldin  verður  á  tveim,  þrem  öldum  þori  eg  ekki  að  lýsa. 
Enginn  getur  dregið  upp  mynd  af  þeim  geysilegu  fram- 
förum,  sem  eru  i  aðsigi«.< 


Th.  A.  Edison. 

Þetta  eru  orð  draumspekings  ?  Já,  Edison  er  drauma- 
maður  i  sama  skilningi  og  allir  uppfundningamenn,  heim- 
spekingar  og  skáld  eru  það.  í  huga  sinum  sá  hann  raf- 
ljósið,  áður  en  það  var  til.  Og  á  sama  hátt  hefir  hann 
séð  hverja  uppfundningu,  sem  hann  hefir  gert,  áður  en 
hann  gerði  hana. 

Og  nú  sér  hann  nýjan  heim  myndast,  meðan  hinn 
gamli  er  enn  við  lýði. 

»Uppfundningar  hafa  altaf  hjálpað  fátæklingunum«, 
sagði  Edison,  »en  á  ókomnum  tímum  munu  þær  gera  það 
enn  þá  meira  —  gera  það  svo,  að  stórum  munar.    Héðan 


Hugsjónir  Edisons.  7£ 

af  munu  uppfundningarnar  ekki  svo  mjög  stefna  að  því  að 
gera  fáeina  menn  auðuga,  heldur  að  því  að  gera  marga 
farsæla. 

Vélfrœði  framtíðarinnar. 

»Skoðun  mín  er  sú,  að  aðal-framfarirnar  í  nánustu 
framtíð  muni  einkum  verða  í  því  fólgnar  að  smíða  full- 
komnar  sjálfyrkisvélar,  vélar,  er  vinna  sjálfar  og  stjórna  sér 
sjálfar.  Hingað  til  höfum  vér  aðallega  starfað  að  tilbún- 
ingi  véla,  er  unnið  hafa  að  framleiðslu  helztu  hluta  þess, 
sem  starfað  er  að;  síðan  höfum  vér  sett  hlutana  saman. 
En  sá  tími  er  að  ganga  í  garð,  er  vér  getum  t.  d.  látið 
leður  inn  i  vél  og  fengið  albúna  skó  út  úr  henni  afturr 
jafnvel  í  snyrtilegum  öskju  umbúnaði.« 

»Því  ekki  það  ?  Það  er  fyllilega  framkvæmanlegt.  Að- 
hugsa  upp  slika  vél  er  ekki  ofætlan  góðum  heila.  Það 
eru  menn  að  koma  fram  á  sjónarsviðið,  sem  geta  gert 
þetta.  Uppf  undninga-gáfan  þroskast  við  það  að  nota  hana. 
Ameriku-menn  nota  þessa  gáfu  meir  en  nokkur  önnur  þjóð. 
Þeir  eru  mestu  hugvitsmenn  heimsins.  Vér  höfum  lært 
að  skapa  vélar,  sem  búa  til  sérstaka  hluta,  og  nú  erum 
vér  að  ganga  feti  framar:  að  finna  upp  vélar,  sem  bæði 
framleiða  hina  ýmsu  hluta  og  setja  þá  lika  saman.  Inn- 
an  fárra  ára  munu  slikar  sjálfyrkisvélar  vinna  næstum 
alt,  og  tveir  menn  munu  afkasta  eins  miklu  þá,  og  þrjá- 
tiu  menn  nú«. 

—  »Hvað  eiga  svo  hinir   tuttugu  og  átta  að  gera?« 

—  »Þeir  munu  taka  sér  fyrir  atvinnu  i  einhverjum 
öðrum  greinum.  Því  ódýrara  sem  vér  getum  búið  til  föty 
skó,  húsgögn  o.  s.  frv.,  því  meira  munu  menn  óska  sér 
af  öllu  þessu.  Maðurinn  er  óseðjandi  að  öllu  öðru  en 
fæðu.  Hann  getur  ekki  etið  nema  ákveðinn  skamt,  en 
hann  mundi  kaupa  allan  heiminn,  ef  hann  hefði  ráð  á 
því.  Enda  þótt  vér  kæmumst  upp  á  að  smíða  jafn-full- 
komnar  vélar  og  áður  er  sagt,  mun  samt  aldrei  skorta 
eftirspurn  þeirra  hluta,  er  vér  getum  framleitt.  Það  mun 
ætið  verða  vóg  verkefni   eftir   handa   hinum   tuttugu   og 


£0  Hugsjónir  Edisons. 

átta.  En  hlutverk  þeirra  verður  hægra.  Eftir  svo  sem 
eina  öld  mun  enginn  vinna  meira  en  4 — 5  stundir  á  dag. 
I  stað  þess  að  hafa  of  mikið  af  öllu,  munu  menn  heimta 
meiri  frítíma,  og  fá  hann«. 

»Þá  mun  og  lítil  eða  engin  þörf  verða  á  hálærðum 
verkamönnum.  Undanskildir  eru  auðvitað  þeir,  sem  búa 
til  vélarnar.  Aðalhlutverk  hugvitsmanna  mun  verða  það, 
-að  búa  til  vélar  svo  fullkomnar,  að  þær  geti  unnið  sem 
mest  af  þvi  verki,  sem  útheimtir  þekkingu,  þannig  að 
.ætlunarverk  vinnulýðsins  verði  mestmegnis  það  eitt,  að 
láta  efnið  i  vélarnar.« 

»Nýskeð  sá  eg  ímynd  þess,  hvað  verksmiðjur  fram- 
-tíðarinnar  muni  verða.  Það  var  títuprjóna-verksmiðja. 
Formaðurinn  sat  á  stóli  og  las  fréttablað.  Á  alla  vegu 
timhverfi8  hann  voru  vélar.  Eini  verkamaðurinn,  sem  eg 
sá,  var  drengur.  Hann  lét  vírinn  í  vélarnar,  en  þær  af- 
hentu  títuprjónana  i  miljónatali,  jafnvel  í  umbúðum  handa 
seljendunum.  A  næstu  öld  munu  næstum  því  allar  verk- 
smiðjur  vinna  á  svipaðan  hátt.« 

—  Edison  talaði  með  lifi  og  fjöri,  eins  og  sá  maður, 
-sem  er  viss  um  það,  er  hann  segir.  Hann  sat  í  lestrar- 
rsalnum  i  húsi  sínu  i  West-Orange,  New  Jersey.  í  kring- 
nm  hann  voru  hugvitsverk  hans.  Um  opinn  gluggann 
heyrðist  til  aflvakans  (dynamo),  sem  enginn  mundi  hafa 
séð  annarstaðar  en  í  litlum  stíl  hjá  læknum  á  rannsóknai- 
stofum  þeirra,  ef  Edison  hefði  ekki  verið.  Rafljósin  hans 
ljómuðu  uppi  undir  loftinu  í  salnum.  Hljóðritinn  stóð  á 
borði.  Kvikmyndavélin  stóð  úti  í  horni.  Alt  bar  vott  um 
Edison. 

íbúðarhús  fyrir  1200  dollara  (4,500  kr.). 

»Meðan  vér  erum  að  tala  um,  hversu  nýjar  uppgötv- 
-anir  muni  verða  fátæklingunum  að  liði,«  sagði  Edison, 
»skuluð  þér  skoða  myndina  þá  arna  af  steinsteypu-húsinu.« 

Hann  benti  á  lítið  hús,  sem  stóð  á  borði  í  miðjum 
lestrarsalnum. 

»Fyrir  tveim  árum«,  sagði  hann,   »var   eg   að    vinna 


Hugsjónir  Edisons.  81 

að  því  hlutverki  að  geta  bygt  hús  í  verksmiðju  eins  og 
járnsteypu-verkamaður  steypir  vagnhjól  úr  járni.  Eg  er 
viss  um,  að  nú  hefi  eg  leyst  þá  þraut.  Alt  undirbúnings- 
starf  mitt  í  þessu  efni  hefir  hepnast  mætavel,  og  i  byrjun 
ársins  1910  vonast  eg  til,  að  fyrsta  hús  mitt  verði  albúið. 
Ef  mér  tekst  þetta,  sem  eg  er  viss  um,  þá  mun  stein- 
steypuhúsið  verða  merkasta  uppfundning  mín.  Híbýla 
vandræðum  manna  mun  þá  til  fullnustu  ráðið  fram  úr. 
Þá  munu  allir  þeir  bjargast  úr  úthverfum  borganna,  sem 
vert  er  að  bjarga.  Eg  mun  gera  það  unt  að  byggja  hús 
með  góðum  kjallara  og  7  stórum  eða  10  meðalstórum  her- 
bergjum  og  baðherbergi  fyrir  eina  1200  dollara.  Komið 
út  og  skoðið  verkið.« 

Edison  setti  húfu  á  höfuðið  og  fór  út  með  mér  i 
véla-verkstofuna.  Á  stóru  gólfsvæði  sá  eg  það,  sem  eg 
þóttist  skilja  að  væri  mót  að  fyrstu  veggjarhæð  hússins. 
Mótin  líktust  tveimur  húsum  úr  járni.  í  þau  verður  stein- 
steypan  látin;  þegar  hún  er  þur,  verða  járnhúsin  tekin 
frá  og  hin  fíngerðasta  steinbygging  stendur  þar  eftir  til- 
búin  til  ibúðar. 

»Kjallarann  að  húsinu  mun  eg  grafa  með  gufukrafti 
á  6  klukkustundum.  Tvær  gufulyftivélar  munu  lyfta  hús- 
inu  yfir  á  grunninn.« 

Fegurð  og  ódýrleiki. 

I  þessu  húsi  verður  ekki  svo  mikill  trjáviður,  að  100 
dollara  —  eða  375  króna  —  eldsvoðatjón  geti  orðið,  enda 
þótt  alt  tréverk  brenni.  Jafnvel  gólfið  verður  úr  stein- 
steypu.  Baðker,  ofnar  og  húsaskraut  eru  úr  sama  efni. 
Edison  segist  geta  búið  til  baðker  úr  steinsteypu,  sem 
verður  jafnslétt  og  fínasta  gler.  Alls  konar  skraut  er  búið 
til  ár  steinsteypu.  Skrauthillur  er  hægc  að  búa  til  jafn- 
fagrar  sem  úr  tré  væri.  Þær  geta  orðið  eins  að  útliti, 
og  má  mála  þær  eins  og  tréhillur. 

Edison  hugsar  jafnt  um  sparnað  sem  fegurð.  Húsin 
hans  geta  orðið  margbreytt  bæði  að  gerð  og  lit,  enda 
þótt  þau  séu  steypt  í  móti,  því  að  hægt  er  að  gera  margs 

6 


82  Hugsjónir  Edisons 

konar  breytingar  á  mótunum.  Og  hver  maður  getur  valið1 
um  litinn.  Efnið  er  litað,  áður  en  það  er  látið  i  mótiðr 
og  liturinn  verður  þannig  varanlegri  en  nokkur  málning. 
Steinlim  frýs  á  vetrum,  en  Edison  hefir  séð  við  þvi 
lika,  svo  að  hann  getur  steypt  hús  jafnt  vetur  og  sumar. 
Hann  fer  þannig  að  þvi,  að  hann  býr  út  hitaleiðsluna, 
ðem  á  að  ganga  gegnum  veggi  og  gólf,  áður  en  farið  er 
að  steypa,  svo  að  húsið  þorni  nær  því  samstundis,  þótt 
vetur  sé,  og  fljótara  en  þá  er  steypt  er  um  sumartima. 

Kostir  Edisons-húsanna, 
eftir  þvi,  sem  hann  sjálfur  skýrir  frá,  eru  þessir: 

»Þau  geta  ekki  eyðilagst  af  eldi.  Vátrygging  verður 
óþörf.t 

»í  heilbrigðislegu  tilliti  verða  þau  fullkomin.  Hrein- 
hald  verður  einkar-auðvelt.  Eigi  þarf  annað  en  að  flytja 
húsgögnin  úr  einu  herbergi  i  annað  og  láta  svo  vatnsbunu 
leika  um  herbergið,  það  er  alt  og  sumt.« 

»Húsin  verða  heit  á  vetrum,  en  svöl  á  sumrum.  Þau 
verða  betri  en  nokkur  hús,  sem  verkamenn  hafa  nú  til 
ibúðar  —  og  i  rauninni  fullgóð  hverjum  manni.  Og  þrátt 
fyrir  þessa  yfirburði  er  verðið  á  þeim  stórum  minna  en 
á  jafnstórum  húsum  nú«. 

»Þetta  mun  gjörbreyta  lifskjörum  fátæklinganna. 
Hverniglifa  þeir  núna?  Hugsum  okkur  mann,  sem  hefir9 
dollara  laun  á  viku  (kr.  33,75).  Fjórðungur  þessa  fjár  fer 
i  húsaleigu,  og  maðurinn  lifir  aumara  lifi  en  flestar  skyn- 
lausar  skepnur.  Eg  hefi  séð  margt  af  lifi  fátækra  verk- 
manna  i  austurhluta  New-York  og  viðar.  Mér  er  kunn- 
ugt  um  að  kjör  fátæklinganna  bæði  þar  og  annarsstaðar 
eru  nær  því  aumari  en  menn  geta  imyndað  sér.  Margir 
þessara  manna  elska  hreinlæti;  en  eins  og  ástatt  er  fyrir 
þeim  geta  þeir  ekki  viðhaft  það.  Þvi  hvað  stoðar  hrein- 
læti  i  þvi  óþverra-kafi,  sem  þeir  eiga  við  að  búa?  Hús- 
in  mín  munu  ráða  bót  á  þessu.  Út  frá  öllum  stórborgum 
iiggja  járnbrautir  tii  sveitanna,  þar  sem  land  er  ódýrt. 
Fjórðung  eða  jafnvel  helming  ekru    er   hægt  að  fá   fyrir 


Hug8jónir  Edisons.  83 

50—100  dollara.  Og  eg  vil  takmarka  ágóða  byggjenda 
við  10%.  Ágóði  þessarar  uppfundningar  skal  verða  ávinn- 
ingur,  er  fellur  fátæklingunum  í  skaut,  en  eigi  þeim  fáu 
mönnum,  er  húsin  reisa«. 

»Ekki  hug«a  eg  mér  að  byggja  hús  þessi  pjálfur. 
Alt,  sem  eg  mun  gjöra,  er  að  búa  til  fyrstu  húsin  og  sýna, 
að  þetta  er  hægt.  Þvi  næst  mun  eg  gefa  húsagerðarmönn- 
um  leyfi  til  að  nota  aðferð  mina.  Á  þann  hátt  mun  eg 
geta  takmarkað  ágóða  þeirra.  Vilji  þeir  ekki  gjöra  sig 
ánægða  með  10%,  þá  fá  þeir  ekki  leyfið«. 

>Það  getur  venð,  að  eg  fari  yfir  til  New-York,  til 
þess  að  vekja  áhuga  á  þessu  hjá  helztu  mönnum  i  ýms- 
um  iðnaðargreinum  og  láti  þá  byggja  húsin  með  5% 
ágóða.  Það  er  sjálfsagt,  að  félög  verði  stofnuð  til  þess. 
Framleiðsla  þessi  er  of  mikil  fyrir  einstakan  mann«. 

»Ef  38  menn  vinna  eingóngu  að  byggingu  slikra  húsa, 
geta  þeir  bygt  12  hús  á  mánuði. 

Byqgingarkostnaðurinn 
á  sliku  húsi  færi  aldrei  fram  úr  1500  dollurum,  og  leigan 
yrði  hér  um  bil  8   dollarar   á   mánuði,    en   það    er   mun 
minna,  en  verkamenn  borga  nú   i   stórborgunum   í    leigu 
fyrir  ill  og  litil  húsakynni«. 

Þegar  fréttin  um  Edisons-húsin  varð  fyrst  hljóðbær, 
fyrir  hér  um  bil  2  árum,  vakti  hún  afarmikla  eftirtekt. 
Edison  bárust  bréf  hvaðanæfa,  fyrirspurnir  og  tilboð. 
Hann  lét  prenta  svohljóðandi  svar  við  bréfunum: 

»Eg  er  að  vinna  að  húsinu.  Eg  vona,  að  mér  muni 
takast  að  byggja  það.  Verði  svo,  skal  eg  láta  heiminn 
vita  um  það«. 

Margir  merkir  menn  í  New-York  voru  efablandnir 
um  að  Edison  mundi  takast  að  gera  húsið  svo  úr  garði 
sem  hann  hugsaði  sér  það. 

Um  þá  menn  varð  honum  að  orði: 

>Þessir  karlar  gátu  ekki  skilið,  hvernig  eg  ætlaði  að 
fara  að.  Enda  var  ekki  við  því  að  búast  af  mönnum, 
sem  hafa  hugann  bundinn  á  klafa.     Þeir  mintu  mig  á  þá, 


84  Hugsjónir  Edisons. 

sem  ekkert  traust  báru  til  mín,  þegar  eg  var  að  vinna  að 
rafmagnsbrautinni.  Eg  hafði  starfað  um  hríð  og  varið 
42,000  dollara  til  tilrauna;  og  nú  var  eg  kominn  svo 
langt,  að  eg  hélt,  að  hægt  væri  að  hafa  fé  upp  úr  hug- 
myndinni.  Eg  fór  þá  til  stjórnar  raflýsingafélags  þess, 
sem  kent  er  við  nafn  mitt,  enda  átti  eg  marga  hluti  í 
því.  Eg  gerði  félaginu  það  tilboð,  að  það  skyldi  eignast 
einkaréttindi  mín  óskert,  gegn  því,  að  greiða  mér  kostn 
að  minn.« 

»Eg  man  vel  þann  fund.  Hann  var  haldinn  i  horn- 
húsinu  við  Broadway  og  Wall  Street,  þar  sem  J.  P.  Morgan 
&  Co.  hafa  nú  skrifstofur  sínar.  Stjórnendurnir  voru  sumir 
af  helztu  borgurum  bæjarins.  En  þar  var  að  eins  einn 
maður,  auk  mín,  sem  vildi  sinna  rafmagnsbrautinni.  Það 
var  Henry  Villard.  Hann  vildi  að  tilboði  minu  yrði  tek- 
ið.  Allir  hinir  sögðu  að  rafmagnsbrautin  væri  drauraór- 
ar,  —  og  tilboði  mínu  var  hafnað.  Spencer  Trask  var 
einn  þessara  manna.  Eg  held  að  hann  hafi  meiri  tekjur 
nú  af  rafmagnsbrautum  en  nokkur  annar  maður  i 
landinu.« 

»Þér  sjáið,  að  það  gerir  mér  ekki  mikið  til,  þótt 
menn  segi,  að  það  sé  ógjörningur,  sem  eg  hefi  fyrir  stafni. 
Eg  hefi  heyrt  þá  sögu  fyr,  en  eg  hefi  aldrei  skift  mér  af 
henni  og  ætla  heldur  ekki  að  gera  það  framvegis.  Eg 
mun  steypa  hús  mín,  og  að  ári  munu  aðrir  vera  farnir 
að  steypa  sams  konar  hús  um  víða  veröld.  Þessi  nýja 
byggingaraðferð  mun  að  iokum  útrýma  alveg  timburhúsum. 
Timbrið  er  ekki  nógu  haldgott.  í  Ameriku  nema  elds- 
voðatjón  um  300  milj.  dollara  á  ári.  Og  auk  þess  fara 
skógarnir  að  þverra.« 

Framtíðin. 

Edison  talaði,  svo  að  hann  gleymdi  miðdegisverði 
sinum.  Fyrir  utan  húsið  hafði  staðið  mótorvagn  hér  um 
bil  hálfa  klukkustund.     Ökusveinninn    beið    með  óþreyju. 

Edison  horfði  fram  í  timann. 

»Vér  erum    að    nálgast   stórbreytingar«,   sagði   hann. 


Hugsjónir  Edisons.  85 

»Náttúran  er  full  hinna  dásamlegustu  dulardóma  —  dular- 
dóma,  sem  hægt  er  að  ráða  og  hagnýta  sér.  Vér  höfum 
ráðið  suma  þeirra,  en  þegar  vér  berum  þá  saman  við 
það,  sem  vér  eigum  enn  eftir  óráðið,  þá  vitum  vér  ekkert, 
ekkert«. 

»En  vér  erum  að  læra,  og  einhvern  tima  munum  vér 
öðlast  þekkinguna.  Vér  erum  komnir  inn  i  land  upp- 
götvananna.  Byrjunin  er  alt  af  erfiðust.  Setjum  svo,  að 
vér  gætum  þróað  hjá  oss  tvö  skilningarvit  í  viðbót  við 
þau  5,  er  nú  notum  vér.  Alt  sem  vér  skynjum  nú,  skynj- 
um  vér  með  sjón  vorri,  heyrn,  ilman,  smekk  eða  tilfinn- 
ingu.  Alt  er  oss  dulið,  sem  ratar  ekki  til  vor  einhverja 
þessara  fimm  alkunnu  leiða.  Skyldi  nokkur  sá  maður 
vera  til,  sem  trúi  því,  að  ekki  séu  til  margvísleg  fyrir- 
brigði,  sem  geta  alls  eigi  til  vor  komið  á  þessum  vegum. 
Eg  fyrir  mitt  leyti  efa  það  ekki.  Og  eg  trúi  þvi  fastlega, 
að  vér  munum  eignast  ný  skilningarvit.  Hvert  þeirra  mun 
færa  oss  árstrauma  þekkingar.« 

—  »Haldið  þér  að  vér  mundum  kannast  við  þessa 
veröld,  ef  vér  ættum  að  hverfa  aftur  til  hennar  að  svo 
sem  þrem  oldum  liðnum?« 

»Kannast  við  hana?«  svaraði  Edison.  »Hun  mundi 
koma  oss  jafnókunnuglega  fyrir  sjónir,  sem  hefðum  vér 
aldrei  lifað.« 

David  Östlund 

íslenzkaði. 


Ritfregnir. 


W.  H.  Vogt:  Zur  komposition  der  Egils  saga  kapp.  1 — 66. 
Görlitz  (Hoffmann  &  Reiber)  1909.  (Skólaboðsrit  frá  Gymnasium 
Augustum  í  Görlitz). 

A.  Bley:  Eigla-studien.  (Université  de  Gand.  Recueil 
de  travaux  publiés  par  la  Faculté  de  philosophie  et  lettres. 
Fasc.  39).     Gand  (Van  Goethem  &  Cie)  1909. 

Tvö  rit  um  Egils  sögu  sama  árið  eftir  útlenda  fræðimenn ! 
Gleðilegur  vottur  um  það,  hve  bókmentir  vorar,  og  sjerstaklega 
fornsögurnar,  riðja  sjer  til  rúms  í  heimi  vísindanna ! 

Firri  ritgjörðin,  eftir  dr.  Vogt,  ifirkennara  í  Görlitz  í  Slesíu, 
rekur  þráðinn  í  66  hinum  firstu  kapítulum  sögunnar,  og  reinir  að 
greiða  úr  þeirri  spurningu,  hvernig  höfundur  sögunnar  hafi  farið 
með  það  efni,  sem  firir  honum  lá,  forn  kvæði,  eldri  rit  og  munn- 
legar  sagnir.  Höf.  kemst  að  þeirri  niðurstöðu,  að  söguhöfundurinn 
hafi  víða  lagað  þetta  efni  í  hendi  sjer  og  bætt  ímsu  við  frá  sjálfum 
sjer  til  að  gera  úr  því  eina  samfasta  heild.  Sagan  öll  beri  vott  um 
óvanalega  andlega  ifirburði,  skarplega  hugsun  og  listfenga  snild  hja 
þeim,  sem  samdi  hana.  Um  þetta  munu  flestir  vera  höf.  sam 
dóma.  Annars  ber  ritgjörðin  það  með  sjer,  að  hún  er  að  eins 
birjun  eða  undirstaða  undir  nánari  rannsóknir  um  Egils  sögu,  og 
síðan  hefur  höf.  hennar  gefið  út  sjerstaka  ritgjörð  um  þann  kafla 
sögunnar,  sem  skírir  frá  viðburðunum  í  Jórvík,  þegar  Egill  leisti 
höfuð  sitt,  og  borið  hann  saman  við  kvæði  Egils.  Ritgjörð  þessi 
kom  út  í  Zeitschrift  fiir  deutsches  altertum  LI  379. — 415.  bls.  og 
nefnist  »Egils  haupteslösung«  (þ.  e.  höfuðlausn  Egils).  Hjer  er 
ímislegt  að  athuga  við  einstök  atriði,  einkum  við  sumar  skíringar 
i  vísum  Egils.  T.  d.  heldur  höf.  því  fram  eins  og  fleiri,  að  orðin 
»vestr  fór  ek  of  ver«  í  Höfuðlausn  geti  samrímst  við  það,  sem 
Egils    saga    segir,    að    Egill    hafi    komið  til  Jórvíkur  beina  leið  frá 


Ritfregnir.  87 

Islandi.  Jeg  hef  áður  bent  á  ímsa  sla&ði,  sem  sína,  að  íslenskir  sjó- 
menn  vóru  ekki  svo  áttaviltir,  og  skal  nú  bæta  einum  við.  I  14. 
kap.  Gunnlaugs  sögu  ormstungu  er  vísa  eftir  Gunnlaug,  er  harmar 
það,  að  Helga  hin  fagra  hafi  verið  gefin  Hrafni,  >meðan  austan 
Aðalráðr  farar  d  v  a  1  d  k,  þ.  e.  meðan  Aðalráðr  konungr  hjelt 
•Gunnlaugi  kirrum  hjá  sjer  á  Englandi,  og  leifði  honum  ekki  að  fara 
þaðan  »a  u  s  t  a  n«  til  íslands.  Gagnstætt  austan  eraustr, 
og  með  því  að  a  u  s  t  a  n  er  hjer  haft  um  ferðina  frá  Englandi  til 
íslands,  hljóta  menn  að  hafa  sagt  a  u  s  t  r  um  ferðina  frá  íslandi 
til  Englands,  eins  og  líka  eðlilegt  er,  og  ekkert  skii  jeg  í  þeirri 
meinloku  hjá  vini  mínum,  Boga  meistara  Melsteð,  er  hann  vill  ráða 
það  af  þessum  stað,  að  vestr  geti  táknað  stefnuna  frá  ís- 
Jandi  til  Englands  (íslendinga  saga  I  151.  bls.  nm.) ! 

Síðari  ritgjörðin  er  eftir  A.  Bley,  prófessor  við  háskólann  í 
•Gent  í  Bslgíu.  Hún  er  ljóst  skrifuð  og  skilmerkilega  og  skemtileg 
aflestrar,  og  eru  þar  margar  skarplegar  níjar  athuganir.  Höf.  held- 
ur,  að  sagan  hafi  mjög  lítið  sannsögulegt  gildi,  skoðar  hana  nær 
því  eingöngu  sem  listaverk,  sem  fagra  skáldsögu,  og  dæmir 
hana  eftir  reglum  fagurfræðinnar.  Þessi  dómur  er  að  minni  higgju 
alt  of  einrænn.  Að  vísu  játar  höf.,  að  sá,  sem  samdi  söguna,  hafi 
þekt  kvæði  Egils  og  verið  fróður  í  Noregskonungasógu.  Enn  hann 
er  blindur  á  því  auganu,  sem  snir  að  hinum  munnlegu  arfsögnum, 
sem  söguhöfundurinn  hlftur  að  hafa  haft  firir  sjer,  og  er  þó  ber- 
sínilegt,  að  slíkar  sagnir  hafa  haft  mjóg  mikil  áhrif  á  frásógnina, 
og  sjerstaklega  væri  mótsagnir  þær,  sem  sagan  kemst  í  við  kvæði 
Egils,  alveg  óskiljanlegar,  ef  sá,  sem  söguna  samdi,  hefði  ekki  þar 
filgt  munnlegum  sögnum,  sem  hann  tók  fram  ifir  vitnisburð  kvæð- 
anna.  Meðal  annars  heldur  höf.  því  fram,  að  Þórólfr  Kveldúlfsson 
hafi  aldrei  verið  til  og  að  óll  frásögnin  um  deiluna  milli  KreldúlTs- 
ættarinnar  og  konungsættarinnar  norsku  sje  tilbúningur  söguhöf- 
undarins,  með  öðrum  orðum  einber  skáldsaga.  Enn  þar  kemst  höf. 
í  mótsögn  við  hinn  elsta  Landnámutexta,  sem  Melabók  hefur  geimt, 
því  að  þar  segir  bæft  frá  því,  að  Haraldr  hárfagri  hafi  látið  drepa 
Þórólf,  og  að  (Skalla- )Grímr  hafi  hefnt  bróður  síns.  Hjer  má  því 
beint  sanna,  að  söguhófundurinn  hefur  haft  firir  sjer  munnlegar 
sagnir.  Hins  vegar  verður  því  ekki  neitað,  og  á  það  hefur  herra 
Bley  fært  fullar  sönnur,  að  höfundur  Egils  sögu  hef ur  skreitt  efnið, 
«era  firir  honum  lá,  fært  það  í  hinn  fagra  búning,  sem  það  hefur 
nú,  lagað  það  eða  vikið  því  við  eftir  þórfum,  þangað  til  úr  því 
varð  hin  fagra  söguheild,  sem  vjer  þekkjum. 


88  Ritfregnir. 

Höf.  heldur  því  fram  eins  og  jeg,  að  enginn  annar  en  Snorrr 
Sturluson  geti1  verið  höf.  Egils  sögu,  og  hefur  hann  ekki  tekið  þetta. 
eftir  mjer,  heldur  komist  að  sömu  niðurstöðu  og  jeg  með  sjálf- 
stæðri,  óháðri  rannsókn,  og  sannar  það  með  ímsum  níjum  mikil- 
vægum  röksemdum.  Á  sömu  skoðun  virðist  og  dr.  Vogt  vera,  eftir 
því  sem  honum  farast  orð  í  hinni  síðari  ritgjörð  hans. 

Um  það  get  jeg  ekki  verið  prófessor  Bley  samdóma,  að  niður- 
lag  Egils  sögu  frá  63.  k.  sje  eftir  annan  mann  enn  meginsagan, 
og  mart  er  það  fleira,  sem  ástæða  væri  til  að  minnast  á,  ef  rúmið' 
leifði.     Enn  ritfregn  þessi  er  nú  þegar  orðin  helst  til  löng. 

B.  M.  Ó. 


Arne  Magnussons  i  AM.  435  A-B  4to  indeholdte  hánd- 
skriftfortegnelser  med  to  tillæg.  Udgivne  af  Kommissionen 
for  det  Arnamagnæanske  Legat.  Köbenhavn.  Gyldend.  Bogh.. 
Nord.  Forlag.    1909. 

Stjórnarnefnd  Arna  Magnússonar  legatsins  hefur  með  útgáfu 
þessarar  bókar  gert  tvent  í  einu,  bæði  fullnægt  ræktarskildu  sinni 
við  minning  Arna  Magnússonar  og  varpað  björtu  ljósi  ifir  sögu  hins 
dírmæta  safns,  sem  ber  nafn  hans. 

Firsti  kafli  bókarinnar  er  skrá  ifir  skinnhandrit  Árna,  samin 
af  honum  sjálfum  á  árunum  1708 — 1727,  prentuð  eftir  eiginhandar- 
riti  hófundarins,  sem  nú  er  nr.  435  A  4to  í  safni  hans.  Rit  þetta 
sínir,  hve  langt  Arni  var  á  undan  sínum  tíma  um  alt  það,  er  að 
handritum  laut,  hve  skarpa  dómgreind  hann  hafði  í  því  að  meta 
handrit,  hve  gjórhugull  og  nákvæmur  hann  var  í  því  að  tilgreina 
alt,  sem  áríðandi  var  að  vita  um  handritin. 

Annar  kafli  bókarinnar  er  skrá  ifir  handrit  Þormóðs  Torfa- 
sonar,  samin  af  Arna  árið  1712,  og  nú  gefin  út  eftir  eiginhandarriti 
hans,  AM.  435  B,  4to.  Þetta  handritasafn  og  nokkur  fleiri  handrit, 
sem  Þormóður  átti,  eignaðist  Árni  síðar. 

Bókavörður  dr.  Kr.  Kálund  hefur  sjeð  um  útgáfu  þessara  rita 
með  sinni  vanalegu  nákvæmni  og  ritað  fróðlegan  formála  við  þaur 
er  sínir  meðal  annars,  hve  mörg  af  þeim  handritum,  sem  á  skrán- 
ura  standa,  eru  nú  glötuð,  og  hve  mörg  hafa  geimst  í  Árnasafni. 

Aftan  við  bókina  eru  prentaðir  tveir  viðaukar,  hinn  firri  skrá 
ifir  bækur  þær  og  handrit,  sem  Árni  Magnússon  keipti  á  uppboði 
því,    er    Rostgárd   leindarskjalavörður  Ijet  halda  á  hinu  stóra  bóka 


Ritfregnir.  89* 

og  handrita  safni  sínu  árið  1726,  hinn  síðari  skrá  ifir  bókasafn 
Resens  prófessors,  er  hann  gaf  háskólanum  á  árunum  1675 — 1685, 
enn  fórst  í  brunanum  mikla  1728.  Báðir  þessfr  viðaukar  skíra  í 
ymsum  greinum  sögu  Árnasafns. 

B.  M.  Ó. 


Lewis  Wallace:  Firstu  jól  eða  Messíasartíðin.  Skáld- 
saga,  sem  Jón  Bjarnason  hefur  þítt  úr  ensku.  Winnipeg  1909. 

Margir  af  lesendum  Skírnis  munu  kannast  við  hina  frægu 
skáldsögu  eftir  Wallace,  sem  nefnist  Ben  Hur  og  gerist  á  Krists 
dögum.  Sagan  lísir  átakanlega  lífi  og  landsháttum  á  þeim  tímum 
og  er  um  leið  listaverk ;  hún  sameinar  það  tvent,  að  fræða  og 
heilla  lesandann.  Hún  hefur  áður  verið  þídd  á  íslensku,  enn  að 
eins  í  ágripi,  og  ekki  eftir  frumritinu,  heldur  eftir  danskri  þíðingu. 
»Firstu  jól«  er  firsta  bók  þessarar  skáldsögu  og  nokkurs  konar 
inngangur  til  hennar,  enn  er  í  rauninni  samt  sem  áður  sjerstakt 
verk.  í  þeirri  þíðingu  á  Ben  Hur,  sem  kom  út  hjer  í  Reikjavík 
firir  tveim  árum,  er  nálega  ekkert  af  efni  þessa  inngangsþáttar,  og 
ættu  því  þeir,  sem  eiga  þessa  þíðing,  eigi  síður  enn  aðrir,  að  fá 
sjer  þessa  firstu  bók  hennar  í  þíðingu  sjera  Jóns  Bjarnasonar,  sem 
er  gerð  eftir  sjálfu  frumritinu.  Nafn  þíðandans  er  nægileg  trigging 
firir  því,  að  þíðingin  er  nákvæm  og  rótt.  Málið  er  kjarngott  og 
hreint,  eins  og  þíðandanum  er  lagið;  sumstaðar  er  setningaskipun 
nokkuð  flókin,  og  kemur  það  af  því,  að  þíðandinn  þræðir  or5 
frumritsins,  sem  næst  verður  komist. 

B.  M.  Ó. 


Frá  útlöndum. 


Grikkland  og  Kríteyjarmálið. 

Þegar  stjórnarbyltingin  varð  í  Tyrklandi  nú  fyrir  skömmu, 
kom  nj  hreyfing  á  allar  þjóðir  á  Balkanskaganum.  Austurríki  tók 
Boznía  og  Hersegówínu  af  Tyrkjum.  Búlgarar  rifu  sig  lausa. 
Grikkir  töldu  það  sjálfsagt,  að  þeir  ættu  líka  eitthvað  að  fá,  og 
var  reyndar  enginn  í  efa  um,  hvað  það  ætti  að  vera.  Það  var 
Krítey.  Sú  ósk,  eða  krafa,  var  almenn,  að  nú  yrði  hún  sameinuð 
Grikklandi.  Þar  var  ekki  lítið  að  vinna.  Grikkland  er  um  1300 
fermílur  að  stærð,  með  rúmlega  2  V2  miljón  íbúa.  Krítey  er  um 
150  fermílur  og  íbúatala  þar  um  400  þús.  Allur  fjöldi  Kríteyinga 
•er  Grikkir,  talar  grísku  og  hefur  grísk-kaþólska  trú.  Múhameðstrúar- 
menn  hafa  á  síðari  árum  mjög  flutt  burt  úr  eynni,  svo  að  þeir  eru 
nú  eigi  taldir  nema  Yio  hluti  eyjarbúa,  eða  tæplega  það.  1897 
áttu  Grikkir  í  ófriði  við  Tyrki  út  af  Krítey.  Grikkir  urðu  undir, 
en  stórveldin  skárust  í  málið  eftir  ófriðinn  og  útveguðu  Kríteying- 
um  sjálfstæða  stjórn,  með  þingi  út  af  fyrir  sig.  Eftir  það  laut 
Xrítey  að  eins  að  nafninu  Tyrkjasoldáni. 

En  nú,  er  ríki  soldáns  var  að  liðast  í  sundur,  risu  Kríteyingar 
upp  og  sögðu  sig  lausa  frá  Tyrklandi,  en  samþyktu,  að  Krítey 
skyldi  innlima8t  Grikklandi.  Grikkir  voru  samningum  bundnir 
við  Tyrki  um  Krítey  og  treystust  ekki  að  ganga  í  berhögg  við  þá 
og  styðja  uppreisn  Kríteyinga.  Stórveldin,  er  áður  höfðu  haft  hönd 
1  bagga  með  Kríteyingum,  vildu  ekki  gera  það  í  móti  Ungtyrkja- 
stjórninni,  að  leggja  samþykki  sitt  á  þetta,  því  hún  hélt  fast  fram 
yfirráðarótti  sínum  á  Krítey.  En  þau  sendu  herskip  til  eyjarinnar  og 
hóldu  þar  óllu  í  skefjum  um  langan  tíma.  Var  það  til  þess  gert, 
að  Tyrkir  skyldu  ekki  beita  þar  hervaldi.  Að  áliðnu  sumri  í  fyrra 
kvöddu  stórveldin  herskipaflota  sinn  aftur  burt  frá  eynni.  Skyldu 
Kríteyingar  hafa  sjálfstjórn,  eins  og  áður,  en   lúta    þó    að    nafninu 


Frá  útlöndum.  91 

Tyrklandi.  En  jafnskjótt  og  floti  stórveldanna  var  burt  farinn, 
hófst  uppreisn  á  ny,  því  Kríteyingar  vilja  ekkert  annað  en  innlim- 
un  eyjarinnar  í  Grikkland.  Gríska  flaggið  var  dregið  upp  hvervetna 
á  eynni,  en  hálfmánaflaggíð  sást  ekki  nema  helst  á  afviknum  stöð- 
um.  í  herlið  Kríteyinga  gekk  fjöldi  grískra  manna  og  kendu 
Tyrkir  Grikkjum  um,  að  þeir  reru  þar  undir.  Mest  var  úr  því 
gert,  að  gríska  flaggið  blakti  yfir  kastalanum  Kanea. 

Tyrkir  kváðust  nú  mundu  bæla  þessa  uppreisn  niður  með 
vopnum  og  sneru  sór  til  Grikklands,  sögðu  Grikki  vera  að  ráða 
landið  undan  sér  og  yrði  þess  hefnt  á  þeim.  Sendi  stjórnin  í 
Konstantínópel  Grikkjastjórn  skörp  hótunarbróf,  en  sagt  var  að 
tyrkneskt  herlið  væri  við  því  búið  að  ráða  á  Aþenuborg.  Grikkja- 
stjnrn  svaraði  hægt  og  seint,  kvaðst  engan  þátt  eiga  í  Kríteyjar- 
uppreisninni  og  ekkert  geta  við  hana  ráðið,  enda  ekki  ætla  að 
blanda  sér  neitt  í  það  mál;  kvað  Tyrki  hafa  sjálfa  falið  stórveld- 
unum  að  gera  um  það,  og  yrðu  þeir  nú  að  snúa  sér  til  þeirra,  ef 
þeir  væru  óánægðir  með  málalokin.  Þótt  grískir  menn  gengju  í 
her  Kríteyinga,  kvaðst  Grikkjastjórn  ekki  geta  bannað  það,  en 
neitaði,  að  þeir  væru  sínir  sendimenn. 

Tyrkir  lótu  sór  ekki  nægja  þessi  svör.  Almenningur  þar  í 
landi  vildi  ófrið  við  Grikki  og  herinn  vildi  hann.  En  stjórn  Ung- 
tyikja  er  skuldbundin  hernum,  með  því  að  hún  á  tilveru  sína 
honum  að  þakka.  Er  það  ekkert  efamál,  að  Tyrkir  hefðu  ráðist 
á  Grikkland,  ef  stórveldin  hefðu  ekki  aftrað  því.  En  það  gerðu  þau 
aftur  á  móti  Tyrkjum  í  vil,  að  þau  sendu  enn  herskip  til  Kríteyj- 
ar  og  létu  draga  gríska  flaggið  niður  af  Kaneakastalanum.  Krít- 
eyingar  horfðu  á  þetta  aðgerðalausir  og  drógu  flaggið  ekki  upp 
aftur.  Til  þessa  hefur  öllu  verið  haldið  í  skefjum,  og  málið  er 
óútkljáð  enn. 

En  á  Grikklandi  hafa  orðið  út  úr  þessu  megnar  innanlands- 
óeirðir,  sem  vakið  hafa  mikla  athygli,  og  hefur  hvað  eftir  annað 
legið  þar  við  algerðri  stjórnarbyltingu. 

Stjórnarfyrirkomulag  Grikklands  er  á  pappírnum  í  fullkomn- 
asta  lagi,  eftir  því  sem  þingbundið  stjórnarfyrirkomulag  gerist.  Þar 
er  kosningaréttur  almennur.  Þingið  er  ein  málstofa,  og  þingræði 
hefur  verið  fylgt  þar  eftir  öllum  listarinnar  reglum.  En  stjórn- 
málaþroski  almennings  kvað  samt  vera  á  lágu  stigi.  Efnahagsmis- 
munur  manna  á  meðal  er  ekki  mikill  á  Grikklandi.  Stórar  jarð- 
eignir  eru  þar  ekki  í  einstakra  manna  höndum  og  um  verksmiðju- 
iðnað  er  ekki  mikið.    Þjóðin  er  í  heild  sinni  fátæk.  Og  alþýðunaentun 


92  Frá  útlöndum. 

er  á  lágu  stigi,  þótt  betri  só  hún  talin  yfirleitt  en  í  öðrum  lönd 
um  Balkanskagans.  Margt  af  grísku  alþyðufólki  kann  hvorki  að 
lesa  nó  skrifa.  Embættismenn  kvað  vera  óþarflega  margir  og  stjórn- 
málaflokkabáráttan  kvað  mjög  hafa  snúist  um  embættin  ;  hver  stjórn 
launað  fylgi  við  sig  ríkulega  með  embættaveitingum  til  sinna  manna, 
en  8líkt  veldur  hvervetna  hinni  mestu  spillingu  í  öllu  stjórnarfar- 
inu.     Fjármál  ríkisins  hafa  lengi  verið  í  hinni  mestu  óreiðu. 

Meðan  stórveldaberinn  hólt  hendi  yfir  Krítey,  væntu  margir 
Grikkir  þess  lengi,  að  áður  en  lyki  yrði  samið  svo  við  Tyrki, 
fyrir  milligöngu  stórveldanna,  að  þeir  létu  Krítey  lausa.  En  er 
upp  kom,  að  svo  átti  ekki  að  verða,  kviknaði  megn  óánægja  í 
Grikkiandi,  einkum  í  hernum,  og  snerist  sú  óánægja  gegn  stjórn- 
inni.  Herforingjamót  mikið  var  þá  haldið  í  Aþenu,  er  krafðist 
þess,  að  herinn  væri  aukinn  mikið  og  efldur.  Þrír  stjórnmála- 
flokkar  voru  þá  uppi  í  landinu.  Heita  foringjar  þeirra  Þeótókis, 
Rhallis  og  Maurómichalis.  Þeótókis  var  þá  ráðaneytisformaður 
og  hafði  álitlegan  meiri  hluta  í  þinginu.  Hann  vildi  ekki  sinna 
kröfum  herforingjanna,  en  treysti  sór  ekki  heldur  til  þess  að  risa 
gegn  þeim  og  lagði  því  niður  völd.  Rhallis  myndaði  þá  nýtt 
ráðaneyti.  Hann  hafði  þrisvar  áður  verið  ráðaneytisformaður  og 
aldrei  setið  fult  missiri  í  senn.  En  nú  varð  valdatíminn  ekki  full- 
ur  mánuður,  enda  jukust  vandræðin  ytra  fyrir  rétt  eftir  að  hann 
tók  við  völdum.  Stórveldaherinn  yfirgaf  þá  Krítey,  uppreisnin 
hófst  þar  og  Tyrkir  hótuðu  stríði. 

Margir  telja  Rhallis  hafa  komið  hyggilega  fram  í  þeim  vand- 
ræðum.  En  gríska  hernum  þótti  hann  altof  vægur  í  svórum  við 
Tyrki.  Annað  herforingjamót  var  haldið  í  Aþenu  og  varð  úr  því 
fullkomið  uppþot.  Þetta  var  27.  ágúst  í  fyrra.  Rhallis  fór  þá 
litlu  síðar  frá  völdum,  en  Maurómichalis  tók  við.  Hann  styrði  fá- 
mennasta  flokki  þingsins.  En  nú  tók  herinn  alt  vald  í  sínar  hend- 
ur  og  kúgaði  þingið  til  hlyðni  við  sig.  Hermannaráð  var  myndað, 
sem  alt  varð  að  lúta,  og  setti  það  sór  það  markmið,  að  umskapa 
alt  stjórnarfar  landsins.  Það  samdi  lagafrumvörp,  er  það  síðan 
lagði  fyrir  þingið  og  heimtaði  samþykt  þar,  án  þess  að  nokkrar 
umræður  um  þau  væru  leyfðar.  Helsti  maðurinn  og  mest  ráðandi 
í  þes8um  felagsskap  var  Zorba  hershöfðingi.  Gengu  um  tíma  þær 
sögur,  að  hermannaráðið  ætlaði  að  hrinda  konungi  úr  vóldum  og 
gera  Grikkland  að  lyðveldi.  Prinsarnir  urðu  að  fara  úr  hernum 
vegna  óvildar,  sem  gegn  þeim  reis,  og  fóru  þeir  allir  úr  landi. 
Afskifti  hermannaráðsins  náðu  brátt  til  alls,  sem  fram  fór  í  landinu. 


Frá  útlöndum.  93 

Allir  urðu  að  sitja  og  standa  eins  og  það  vildi.  Hvorki  konungur, 
stjórn  né  þing  hafði  í  reyndinni  nokkurt  vald.  Það  var  alt  hjá 
bermannaráðinu.  En  margar  og  miklar  endurbætur  eru  það,  sem 
hermannaráðið  setti  á  stefnuskrá  sína.  Lagafrumvörpin,  sem  það 
hefur  komið  fram,  eða  ætlar  sér  að  koma  fram,  eru  alls  um  200  og 
snerta  margt,  en  hið  helsta  er  þetta :  Það  á  að  endurbæta  róttar- 
farið  og  gera  dómstólana  óháða  stjórnmalaflokkunum.  endurbæta 
skólafyrirkomulagið  og  gerbreyta  fyrirkomulagi  hermála  og  fjármála. 
Hermannaráðið  gríska  kvað  hafa  tekið  sér  til  fyrirmyndar  stjórnar- 
nefnd  Ungtyrkjaflokksins,  er  öllu  réð  í  Tyrklandi  meðan  stjórnar- 
byltingunni  þar  var  komið  í  kring. 

Rétt  eftir  áramótin  í  vetur  kom  helsti  foringi  Kríteyinga  í 
uppreisnarbaráttunni  til  Aþenu,  hefur  setið  þar  lengstum  síðan 
og  eggrjar  Grikki  fast.  Hann  heitir  Venezelos,  duglegur  maður  og 
harðsnúinn,  og  hefur  hann  haft  mikil  áhrif  á  málin  nú  síðustu  mán- 
uðina.  Hann  er  óvinur  grísku  konungsættarinnar,  vill  koma  Georg 
konungi  frá  völdum  og  helst  fá  lýðveldi  í  staðinn.  Er  sagt,  að  þá 
hugsi  hann  til  for>etasætisins  fyrir  sjálfan  sig.  Því  Kríteyingar 
fara  ekki  Jágt  með  það,  að  ef  þeir  sameinist  Grikklandi,  þá  ætli 
þeir  sér  þar  öll  raðin.  Merkur  blaðamaður  trá  Ameríku,  sem  dvaldi 
nokkrar  vikur  í  vetur  á  Krítey,  til  þess  að  kynna  sór  ástandið  þar, 
segir,  að  flestir  mundu  vænta,  að  Kríteyingar  töluðu  með  allri  vin- 
semd  um  Grikki  á  meginlandinu,  er  lagt  hata  svo  mikið  í  sölurnar 
þeirra  vegna.  En  það  só  öðru  nær.  Kríteyingar  tali  um  þá  með 
mestu  fyrirlitningu.  Þeir  segi,  að  óblandaðir  afkomendur  hinna 
fornu  Grikkja  séu  nú  ekki  annarstaðar  til  en  á  Krítey.  Grikkir  á 
meginlandinu  sóu  blendingsþjóð,  sem  mist  hafi  öll  bestu  einkenni 
hinna  frægu  forfeðra.  »Bíðið  þið  þangað  til  við  höfum  komist  í 
samband  við  Grikkland,  og  náð  sæti  þar  í  þinginu,«  segja  Krítey- 
ingar,  »þá  skuluð  þið  sjá,  hverjir  stjórna  landinu.  Við  ráðum  þar 
þá  öllu,  því  við  erum  dugandi  menn,  en  Grikkir  á  meginlandinu 
<ínytjungar.«  Venezelos  segir,  að  Tyrkir  hafi  enga  ástæðu  til  þess 
að  halda  nú  lengur  í  Krítey  að  nafninu  til;  þeir  hafi  þar  engin 
ráð  og  fái  þaðan  enga  skatta.  Það  só  því  ástæðulaust  fyrir  þá,  að 
meina  Kríteyingum  að  innlimast  Grikklandi.  Tyrkir  geti  fengið 
einhver  hlunnindi  í  móti  og  upp  úr  því  sprottið  bandalag  og  vin- 
fengi  milli  Tyrklands  og  Grikklands,  er  báðum  löndunum  mætti 
verða  til  gagns.  En  núverandi  stórvesír  Tyrkja,  Hakki  pasja,  er 
sérlega  sárt  um  Krítey,  því  hann    er    fæddur    þar    og    upp    alinn. 


94  Frá  útlöndum. 

Tyrkir  þeir,  sem  á  Krítey  búa,  krefjast    þess    líka    af    stjóruinni  í 
Konstantínópel,  að  hún  kasti  þeim  ekki  alveg  frá  sér. 

Það  hefur  nú  síðustu  mánuðina  mikið  verið  talað  um  þjóð- 
fundarhald  í  Grikklandi  einhvern  tíma  á  þessu  ári.  Þar  á  að  ræða. 
um  framtíð  gríska  þjóðflokksins,  bæði  innan  Grikklands  sjálfs  og 
utan,  og  svo  um  það,  hvernig  ráðin  verði  bót  á  því  vandræða- 
ástandi,  sem  nú  er  í  ríkinu.  Upphaflega  var  það  ætlunin,  að  þjóð- 
fund  þennan  sætu  ekki  að  eins  fulltrúar  úr  Grikklandi  sjálfu,  heldur 
einnig  frá  þeim  Grikkjum,  sem  búsettir  eru  utan  Grikklands  og 
þegnar  annara  þjóðhöfðingja  en  Grikkjakonungs.  En  þá  tóldu  aðrir, 
að  sú  samkoma  gæti  eigi  til  annars  orðið  en  að  hleypa  öllu  í  upp- 
nám  og  skapa  enn  meiri  glundroða  og  vandræði  en  nú  ættu  sór 
stað.  Það  hefur  því  orðið  ofan  á,  að  á  þjóðfundinum  skuli  að  eins 
eiga  sæti  fulltrúar  úr  Grikklandi  sjálfu.  Kríteyingar  fá  ekki  að- 
koma  þar  að  fulltrúum.  Venezelos,  sem  fyrir  hvern  mun  vill  kom 
ast  þar  að,  verður  að  fá  grísk  borgararóttindi,    ef  það  á  að  takast. 

Hann  kvað  eiga  hugmyndina  að  þjóðfundarhaldinu.  Annars 
var  hún  studd  af  ymsum  merkum  stjórnmálamönnum,  svo  sem 
Rhallis  og  Dragoumis,  núverandi  ráðaneytisformanni.  Þeótókis  var 
henni  í  fyrstu  andvígur,  en  snerist  síðan  með  henni.  Konungur 
hefur  nú  fallist  á,  að  þjóðfundurinn  skuli  haldinn,  en  ekki  er  enn 
afráðið,  hvenær  það  verði. 

Svo  fór  bráðlega,  að  kur  vaknaði  út  af  ofríki  hermannaráðsins, 
einkum  harðræði  því,  sem  það  beitti  þingið.  Þingmenn  hættu  að 
koma  í  þingsalinn,  svo  að  engu  varð  komið  þar  löglega  fram. 
Yfirráðherrann,  Maurómichalis,  varð  og  ósáttur  við  hermannaráðið. 
Hann  þreyttist  á,  að  standa  undir  stjórn  þess  og  vildi  fá  útgert 
um  það,  að  þegar  lagafyrirmæli  þess  væru  fram  gengin  og  »endur 
reisnarstefnu8kránni«  fullnægt,  því  svo  er  stefnuskrá  hermanna- 
ráðsius  nefnd,  þá  legði  það  niður  ráðsmenskuna  og  fengi  hann  þá 
í  reyndinni  þau  völd,  sem  embætti  hans  ættu  að  fylgja.  Maurómi- 
chalis  er  auðugur  maður  og  metorðagjarn  og  kunni  því  illa,  að 
standa  undir  yfirráðum  hermannaráðsins,  þótt  skoðanamunur  væri 
því  eigi  til  hindrunar.  En  hann  styrði,  eins  og  áður  segir,  að  eins 
fámennasta  f lokki  þingsins  og  hefði  engu  getað  komið  þar  fram  af 
eigin  ramleik.  Það  var  hermannaráðið,  sem  skipaði  þinginu  að 
greiða  umyrðalaust  atkvæði  með  þeim  frumvörpum,  sem  það  skip- 
aði  stjórninni  að  leggja  fyrir  það.  En  út  úr  þessari  misklíð  varð 
Maurómichalis  að  leggja  niður  völdin. 

Gamall  stjórnmálamaður,    sem    Dragoumis   heitir,    sjötugur    að 


Frá  útlöndum.  95- 

aldri,  tók  þá  að  sér  að  mynda  nytt  ráðaneyti.  Hann  er  úr  Rhallis- 
flokknum  og  hefur  oftar  en  einu  sinni  áður  átt  sæti  í  ráðaneytinu. 
En  Zorba  hershöfðingi,  sem  þá  var  alvaldur  í  hermannaráðinu,  varð 
hermálaráðherra.  Hann  hafði  heitið  því,  er  nyja  stjórnin  myndaðist, 
að  slíta  hermannaráðinu,  þegar  »endurreisnarstefnuskrá«  þess  væri 
komin  í  framkvæmd.  Því  Dragoumis  hafði  gert  þá  krófu,  eins  og 
fyrirrennari  hans  í  embættinu.  Dragoumis  vill  ekki  lyðveldi,  og  er 
vinveittur  konungi  og  ættmennum  hans.  Líka  kom  nú  upp  megn- 
asta  sundurlyndi  innan  hermannasambandsins,  milli  sjóhersins  og 
landhersins.  Sögðu  fregnirnar  um  tíma,  að  úr  því  mundi  verða 
borgarastríð.  En  alt  virðist  það  nú  hafa  jafnast.  Síðustu  fregnirn- 
ar  segja  horfurnar  friðvænlegar.  I  viðtali,  sem  merkur  blaðamaður 
átti  við  Dragoumis,  lætur  Dragoumis  vel  yfir  útlitinu.  »Eruð  þór 
nú  viss  um,  að  þór  fáið  meirihluta  þingsins  til  þess  að  samþykkja 
þjóðfundaruppástunguna?«  spyr  blaðamaðurinn.  »Það  getur  verið' 
að  það  verði  erfitt«,  svarar  yfirráðherrann.  »Til  þess  þarf  3/4  hluta 
allra  þeirra,  sem  rétt  hafa  til  þess  að  greiða  atkvæði,  án  tillits  til 
þess,  hvort  þeir  eru  viðstaddir,  er  atkvæðagreiðslan  fer  fram,  eða 
ekki.  í  þinginu  eiga  sæti  177  fulltrúar,  svo  að  við  komumst  ekki 
af  með  minna  en  133  atkvæði.  En  fari  svo,  að  þjóðfundaruppá- 
stungan  fáist  ekki  samþykt,  þá  fer  eg  undir  eins  frá  völdum.  En 
nú  sem  stendur  er  mest  um  það  að  gera,  að  koma  frá  þeim  fáu 
lögum,  sem  eftir  eru  óafgreidd  (þ.  e.  [af  þeim  200  lagafrumvörp- 
um,  sem  endurreisnarstefnuskránni  fylgja)«.  Þessu  bjóst  hann  við- 
að  lokið  yrði  í  miðjum  marz,  og  yrði  þá  þjóðfundaruppástungan 
tekin  fyrir.  Þeótókis  flokkurinn  hefur  í  þinginu  97  atkvæði,  en> 
Rhallisflokkurinn  45  atkvæði.  Rhallisflokkurinn  fylgir  allur  þjóð- 
fundaruppástungunni,  en  í  Þeótókis  flokknum  kvað  vera  einhver 
klofningur  um  hana.  Besta  samkomulag  sagði  Dragoumis  að  nú 
væri  milli  stjórnarinnar  og  hermannaráðsins. 

Síðustu  fregnir  segja,  að  uppástungan  um  þjóðfundinn  hafi  verið- 
samþykt  í  gríska  þinginu  með  150  atkvæðum  gegn  11.  Maurómicbalis 
barðist  ákaft  á  móti  henni.    Þjóðfundurinn  á  að  koma  saman  14.  sept. 

Fjármáladeílan  enska. 

Þess  var  getið  í  síðasta  hefti  Skírnis  f.  á.,  að  lávarðamálstofan 
feldi  fjárlagafrumvarp  neðri  málstofunnar  með  tillógu,  er  hljóðaði 
svo,  að  deildin  samþykti  ekki  fjárlögin  fyr  en  búið  væri  að  bera 
þau  undir  þjóðina  með  nyjum  kosningum. 

Þær  kosningar  fóru  fram  í  janúar  og    voru    sóttar    með    mjög; 


.96  Frá  útlöndum. 

miklu  kappi  af  báðum  flokkum.  En  úrslitin  urðu  þessi  :  274 
stjórnarmenn  náðu  kosningu,  273  íhaldsmenn,  82  írar  og  41  úr 
verkmannaflokkinum.  Þeir  Asquith  yfirráðherra,  Lloyd  George 
fjármalaráðherra  og  fylgismenn  þeirra  hól'ðu  án  efa  búist  við  stærri 
sigri,  er  þeir  lógðu  út  í  baráttuna.  Nú  þurfa  þeir  fylgi  írska 
flokksins  til  þess  að  koma  fjárlaganymælum  sínum  fram.  En  írar 
eru  reyndar  yfirleitt  móti  stjórninni  í  því  máli.  Aftur  á  móti  er 
hófuðmál  þeirra  heimastjórn  írlands,  og  gátu  þeir  nú  sett  stjórn- 
inni  stólinn  fyrir  dyrnar  og  hótað  að  snúast  gegn  henni  í  fjárlög 
unum,  ef  þeir  fengju  ekki  vilja  sinn  í  hinu  málinu.  En  heima- 
stjórn  írlands  er  það  mál,  sem  íhaldsflokknum  og  lávarðamálstof- 
unni  er  verst  við  allra  mála,  svo  að  sagt  hefur  verið,  að  stjórninni 
stæði  til  boða  fylgi  úr  íhaldsflokknum  til  þess  að  koma  fram  fjár 
lógum  si'num,  ef  hún  þá  eigi  gerði  bandalag  við  íra.  En  stjórnin 
hafði  sett  það  á  stefnuskrá  sína  í  kosningadeilunni,  auk  fjárlaga- 
mymælanna,  að  hnekkja  valdi  efri  málstofunnar,  svifta  hana  áhrif- 
um  á  fjármálalöggjöfina  og  takmarka  neitunarvald  hennar.  Þetta 
getur  stjórnin  gert  með  því,  að  fá  konunginn  til  þess,  að  útnefna 
svo  marga  nýja  lávarða  úr  flokki  stjórnarinnar,  að  með  atkvæðum 
þeirra  nái  hún  meiri  hluta  í  efri  malstofunni.  En  nú  er  sagt,  að 
Asquith  hafi  ekki  fengið  góð  svör  hjá  konungi,  er  hann  bar  þetta 
upp  fyrir  honum,  heldur  dragi  konungur  taum  efri  málstofunnar. 
í  hásætinræðu  hans  var  kveðið  svo  að  orði,  þar  sem  minst  var  á 
fyrirætlanir  stjórnarinnar  í  þessu  efni :  »ráðherrar  mínir  álíta«  o. 
8.  frv.,  en  slíkt  orðalag  kvað  vera  alveg  einstakt  í  hásætisræðu  í 
enska  þinginu. 

Bæði  /rski  flokkurinn  og  verkmanna  flokkurinn  gerðu  það  að 
skilyrði  fyrir  fylgi  sínu  við  fjárlagafrumvarp  stjórnarinnar,  að  stjórn- 
in  héldi  öll  loforð  sín  um  það,  að  hnekkja  valdi  lávarðamálstofunn 
ar.  Stjórnin  var  því  í  miklum  vanda  stödd  fyrst  eftir  að  þingið 
kom  saman,  15.  febr.,  og  leit  um  tíma  helst  út  fyrir,  að  alt  stæði 
fast,  en  stjórnin  mundi  verða  að  fara  frá.  En  samkomulag  náðist 
þó  á  endanum  á  þann  hátt,  að  stjórnin  kemur  fram  fjárlagafrum- 
varpi  sínu  með  fylgi  verkmannaflokksins,  en  írar  sitja  hjá  og 
greiða  hvorki  atkvæði  með  nó  móti,  en  síðan  hefur  Asquith  lofað 
að  leggja  fram  uppástungur  um  sambandið  milli  efri  og  neðri  mál- 
stofunnar,  og  tók  hann  það  fram  um  innihaldið,  að  lávarðamálstof- 
an  yrði  svift  áhrifum  á  fjármálalöggjöfina  og  neitunarvald  hennar 
í  öllum  löggjafarmálum  takmarkað  svo,  að  neðri  málstofunni  væru 
jafnan  trygð  yfirtökin.  Lysti  stjórnin  yfir,  að  með  þessum  kröfum 
ætlaði  hún  að  standa  eða  falla,  og  gerðu  írar  sig  þá  ánægða  með 
þau  svör. 

íhaldsmenn  hafa  aftur  á  móti  samið  frumvarp  um  gagngerða 
breyting  á  efri  málstofunni.  Ætlast  þeir  til,  að  þingmenskan  gangi 
þar  eigi  lengur  í  erfðir,  heldur  verði  framvegis  kosið  til  efri  mál- 
stofunnar  eftir  sórstökum  reglum.  Fyrir  þessu  berst  nú  Roseberry 
Jávarður  með  miklum  ákafa.  Þ.  G. 


Björnstjerne  Björnson. 


Buldi  við  brestur, 
#r  bogastrengur 
Þamhnrskelfis 
þjóðsorg  vakti; 
brast  enn  bogi 
beztur  i  Noregi7 
en  hremsa  hvein 
við  hjarta  þjóðar. 

»Bróður  sá  ek  Bjarnar 
i  brynju  fara*  — 
Aðalsteinsfóstra 
ungrar  tiðar. 
•»Lék  við  Ijóðmögu, 
jtkyldi  land  verja 
œgir  Eydana} 
Móð  und  árhjálmi*. 

»Hrauzk  ór  herváðum, 
hratt  á  völl  brynju 
visi  verðungar, 
áðr  til  vigs  tœki«. 
—  Svo  hataðist 
við  hlifiskjöldu 
arfinn  frambyggja 
Orms  hins  langal 

»Svá  beit  þá  sverð 
ór  siklings  hendi 


Björnstjerne  Björnson. 

váðir  Váfaðar 
sem  i  vatn  brygði ; 
brökuðu  broddar, 
brotnuðu  skildir, 
glumdu  glymhringar 
i  gotna  hausum«l). 


—  Svo  þrumdu  Ijóð 
fyrir  þúsund  árum 
Skáldaspillis 

um  sJcörung  fallinn; 
svo  slcyldu  og  sungin 
á  sömu  tungu 
Bj  örnsona  r-m  á  l 
að  Bragafulli! 

»Stóð  ófriðr 
af  afarmenni 
innanlands 
öllu  fólM«. 

—  Þar  Ipsti  Sturla 
styrjar-œvi 

sjö  öldum  siðar 
samlands  niðja2). 

Þvi    stóð  ófriður 

um  afarmenni, 

a  ð    hann   merJcið    bar, 

né  matst  við  aðra} 

merki  mannfrelsisy 

merki  stórhuga, 

merki  þjóðsóma 

gegn  þjóðarlygi. 


x)  Sjá  Hákonarmál  E.  skáldaspillis,  frá  miðri  10.  öld. 

2)  Sjá  Hákonarmál  Stnrlu  Þórðarsonar  (nm  Hákon  gamla)  frá  1263. 


Björnstjerne  Björnson.  99 

Hrœddust  þann  hlébarð 

heimalningar, 

þjóðir  þylyndar 

og  þursafrœndur, 

gullu  gœsir, 

og  geltu  rakkar, 

hálfur  Norvegur 

hlumdi  og  glumdi. 

Blotnuðu  bœndur 
við  bragnings  röddu, 
sem  baulur  sœi 
bjarnarhramma, 
horfðu  hvast 
yfir  höfðum  manna 
eldfrán  augu 
Egðadrottins. 

Duldist  hitt 

i  höggvaslciftum, 

að  heilags  manns 

hjarta  átti, 

og  hetju  hjör 

und  hjöltum  geymdi 

hollvœtt  þá, 

er  holund  grœddi. 

Fréttir  þú  hvar  fœri 

fylkir  Hörða, 

bað  hann  þig  beina 

braut  að  stefna. 

Falst  eigi  sá 

er  fána  Norvegs 

lengra  bar 

en  Lúfu  niðjar.  — 

Vant  er  nú  að  sjá, 
hvað  vinnur  meira 


100  Björn8tjerne  Björnson. 

Björnsons  mœrð 

eða  míkilfengi. 

En  fyr  munu  feig 

á  foldu  hrynja 

Dofrafjöll, 

en  hans  deyji  nafn. 

Hnipir  nú  Dofri, 
og  höfði  lœgri 
synist  oss  nú 
vor  sögufóstri', 
Mökna  Kilir, 
en  Jcalt  frá  Veigu 
suðar  sog 
suður  til  Agða. 


Hvað  er  þér,  œttland? 
Elur  þú  tóma 
miðlungsmenn, 
þá  er  mest  skál  vinna? 
Eitt  sinn  ólstu  þó 
fyrir  Orm  hinn  langa 
háli  hlutgenga: 
Hugleiddu  Björnson! 


Matth.    J  o  c\hfu  ms  s  on 


Björnstjerne  Björnson 


Björnstjerne  Björnson, 

(8.  des.  1832—26.  apríl  1910). 


Setzt  auf  meinen  Leichenstein: 
Dieser  ist  ein  Mensch  gewesen, 
und  das  heisst  ein  K  á  m  p  f  e  r  sein. 
Goethe. 

Tvisvar  hefir  Noregs  að  marki  verið  við  getið  i 
menningarsögu  mannkynsins,  og  er  langt  í  milli:  —  á 
seinni  hluta  9.  aldar  og  á  seinni  hluta  19.  aldar.  I  fyrra 
skiftið  fóru  norskir  víkingar  um  höfin  með  ránum  og 
ófriði,  hjuggu  strandb  ögg,  brendu  og  bræidu,  lögðust  i 
eyjar  og  annes  og  þóttu  vogestir  miklir.  En  er  aldir 
runnu  liðu  flest  af  þessum  vikingabælum  undir  lok  og 
ógnir  og  athafnir  vikinganna  fyrntust  og  gleymdust  alþjóð 
manna.  í  siðara  skiftið  báru  ritsnillingar  Noregs  nafn 
þjóðar  sinnar  um  víða  veröld  og  unnu  sér  og  henni  þegn- 
rétt  i  hug  og  hjarta  allra  mentaðra  manna.  En  sá  er 
munur  þeirra  og  víkinganna,  að  skáldin  þóttu  hvervetna 
góðir  gestir,  og  eru  öll  líkindi  til  að  riki  þeirra  muni  eigi 
undir  lok  líða  fyrst  um  sinn,  heldur  standa  óbrotgjarnt 
öldum  saman. 

Eigi  má  það  undrum  sæta  þótt  nokkur  líking  sé  dreg- 
in  af  vikingaöldinni,  er  minst  er  á  Björnstjerne 
B  j  ö  r  n  s  o  n.  Það  er  eins  og  herlúður  gjalli  i  heiti  hans. 
Og  höfðingjasnið  var  á  honum  hvar  sem  hann  fór,  höfð- 
ingjasnið  vikingaaldarinnar.  Hann  var  að  fornum  sið 
höfðingi  og  skáld  i  senn,  eins  og  Egill  Skallagrimsson, 
herðabreiður  og  samanrekinn,  hávaðasamur  og  óvæginn, 
er  þvi   var   að    skifta.     »Sterkur    eins    og   rándýrið,    sem 


Bjórnstjerne  Björnson.  103 

tvínefnt  er  í  heiti  hans,  stígur  hann  fram  i  endurminning- 
unni,  höfuðmikill,  einbeittur  á  svip  og  fráneygur*.  Svo 
kveður  Greorg  Brandes  að  orði.  En  heiti  hans  felur  annað 
og  meira  i  sér  en  þetta.  Hann  er  einnig  kendur  til 
»stjörnunnar«,  og  að  maklegleikum,  þvi  hann  beitir  jafn- 
an  styrk  sinum  í  þjónustu  háleitra  hugsjóna.  Þetta  kyn- 
lega  nafn,  sem  ærið  mundi  athlægisefni,  ef  óvalinn  mað- 
ur  bæri,  ber  h  a  n  n  með  rentu,  þvi  að  það  er  eins  og  sýni- 
legt  tákn  af  eðli  hans.  Honum  hlær  hugur  við  hættum 
og  aflraunum,  og  þótti  eigi  smámennum  hent  að  leggja 
sig  undir  hramma  hans,  en  hjartað  leitar  jafnan  upp  á 
við,  hærra  og  hærra.  Styrkurinn  einn  sér  þykir  ærinn 
kostur,  en  styrkurinn  í  þjónustu  himinborinna  hugsjóna 
er  töfraafl,  sem  alt  verður  að  lúta.  Það  var  segulaflið, 
sem  dró  þúsundir  manna  að  fótskör  hans.  Hann  full- 
nægði  í  bókstaflegasta  skilningi  kröfu  Emersons,  spekings- 
ins  nafntogaða,  er  hrópaði  í  sífellu  til  landa  sinna: 
»B ei t t u  st j ör n u    fyrir   vagninn    þinn!« 

Björnstjerne  Björnson  var  prestssonur,  en  átti  kyn 
sitt  að  rekja  til  bændalýðsins.  Var  ættfaðir  hans  Björn 
Lomsdalen,  er  uppi  var  um  aldamótin  1700.  Lengra 
verður  eigi  rakið  með  vissu.  Faðir  hans  var  prestur  í 
Kvikne,  og  þar  fæddist  Björnson,  en  6  árum  siðar  fluttist 
hann  með  foreldrum  sínum  i  annað  brauð,  Nes  i  Raums- 
dal.  Það  er  nafntogað  fyrir  náttúrufegurð  og  varð  honum 
ógleymanlegt  æ  síðan,  enda  hafðist  hann  mest  við  úti  í 
skógum  og  hlíðum  og  kleif  fjöll  og  kletta.  Starði  hann 
oft  i  æsku  frá  sér  numinn  á  náttúrufegurðina  umhverfis 
sig  og  varð  svo  gagntekinn  af  henni  og  af  einhverjum 
sterkum  en  óljósum  tilfinningum,  að  hacn  fekk  eigi  tára 
bundist.  10  ára  gamall  var  hann  sendur  í  latínuskóla  í 
Molde,  en  litlum  framförum  þótti  hann  taka,  enda  var 
hann  óvanur  kyrsetunni  og  kunni  illa  skólaaganum. 
Námsgreinarnar  lét  hann  sitja  á  hakanum,  en  las  af 
kappi  skáldsögur  og  æfintýri,  en  þó  einkum  fornsögurnar, 
og  ber  ritstíll  hans  þess  ljósar  menjar.  Þótti  sýnt,  að 
tregt  mundi  sækjast  námið    í   skólanum,    og    var   það    til 


104  Björnstjerne  Björnson. 

bragðs  tekið  að  senda  hann  til  Kristjaníu  og  selja  i  hend- 
ur  »Heltberg  gamla«,  er  svo  var  nefndur,  en  hann  þótti 
manna  lagnastur  á  fræðslu,  þeirra  er  þá  voru  uppi.  Voru 
þar  saman  komnir  margir  letingjar  og  vandræðamenn,  er 
aðrir  fengu  ei  um  tætt,  og  á  meðal  þeirra  voru  um  ;þær 
mundir  þeir  Ibsen  og  Vinje.  Þar  lauk  Björnson  stúdents- 
prófi  sínu  með  litlu  loíi  árið  1852. 

Að  afloknu  prófi  fór  hann  heim  til  föður  síns  og 
dvaldist  hjá  honum  árlangt.  Hélt  síðan  aftur  til  Krist- 
janíu,  en  eigi  lagði  hann  stund  á  háskólanám,  af  hverjum 
ástæðum  er  óvíst.  Líklegast  er,  að  hann  hafi  hvorki  haft 
eirð  í  sér  né  löngun  til  að  leggja  stund  á  sérstaka  náms- 
grein.  Hugur  hans  var  ekki  við  eina  fjölina  feldur,  og 
ný  og  sterk  öfl  tóku  smám  saman  að  hreyfa  sér  hjá  hon- 
um,  því  hann  var  óvenju  þroskaður  eftir  aldri.  Þótti 
hann  tilkomumestur  allra  jafnaldra  sinna  og  gerðist  brátt 
foringi  þeirra,  enda  var  höfðingjabragur  á  honum  i  öllum 
greinum.  Það  stafaði  af  honum  lif  og  fjör  og  einhver 
óumræðilegur  ahdans  máttur,  sem  alla  töfraði.  Það  sóp- 
ar  að  honum  framar  öllum  öðrum.  Á  málfundum  stúdenta 
hrífur  hann  alla  með  mælsku  sinni  og  er  hrókur  alls 
fagnaðar,  í  blöðin  ritar  hann  um  listir  og  skáldskap  með 
fjöri  og  dómgreind,  og  hann  fylkir  stúdentum  með  sér  í 
leikhúsið  til  að  hrópa  niður  danska  leikendur  og  heimta 
norska  þjóðlega  leiklist.  Alstaðar  er  hann  fremstur  í 
flokki,  foringi  og  leiðtogi,  fullur  af  brennandi  áhuga  og 
fjöri,  sívakandi,  sikvikandi  og  sístarfandi.  Hann  hefir  sjálf- 
ur  einkent  sig,  eðli  sitt  og  starf,  allra  manna  bezt  í  vísu 
þeirri,  er  hann  orti  um  aprílmánuð,  uppáhaldsmánuð  sinn, 
vormánuðinn : 

Jeg  vælger  mig  april! 
i  den  det  gamle  falder, 
i  den  det  ny  fár  fæste; 
det  volder  lidt  rabalder,  — 
dog  fred  er  ej  det  bedste, 
men  at  man  noget  vil. 


Björnstjerne  Björnson.  105 

Jeg  vælger  mig  april, 
fordi  den  stormer,  fejer, 
fordi  den  smiler,  smelter, 
fordi  den  kræfter  vælter,  — 
i    den    blir    somren    til! 

Það  má  óhætt  segja,  að  Björnson  hafi  átt  góðan  þátt 
í  að  steypa  hinu  gamla,  ryðja  því  úr  vegi.  En  hins  má 
heldur  eigi  dyljast,  að  hann  vann  manna  mest  að  því  að 
reisa  hið  nýja  á  rústunum.  Hann  leggur  grundvöllinn  að 
nýrri  þjóðlegri  list,  eða  réttara  sagt  þjóðlegum  stíl  í 
skáldskaparlistinni.  Hann  var  þá  þegar,  á  öndverðum 
stúdentsárum  sínum,  að  þreifa  fyrir  sér,  að  leita  sér  að 
yrkisefni  og  yrkissniði,  þótt  dult  færi.  Stúdentafundur 
Norðurlanda  hinn  mikli  i  Uppsölum  árið  1856  vakti  hann 
loks  að  fullu  til  meðvitundar  um  köllun  sína  og  hleypti 
honum  af  stað.  Hann  einsetti  sér  að  verða  skáld  —  og 
þá  auðvitað  þjóðskáld!  Hann  flýtti  sér  heim,  settist  niður, 
samdi  og  hreinritaði  leikritið  »Milli  bardaganna«  á  hálf- 
um  mánuði,  tók  síðan  saman  dót  sitt,  sté  á  skip  og  hélt 
til  Kaupmannahafnar.  Þar  samdi  hann  skáldsöguna  »Sig- 
rún  á  Sunnuhvoli«.     Þetta  voru  fyrstu  skrefin  á  leiðinni. 

Það  er  altítt  að  skáld  og  listamenn  eigi  við  ýmsa 
erfiðleika  að  stríða  framan  af  æfinni  og  stundum  alla  æfi. 
Lífsleiðin  er  oft  þyrnum  stráð  og  langt  að  bíða  fullrar 
viðurkenningar.  Eigi  var  því  svo  háttað  um  Björnson. 
Það  þótti  sýnt  af  hinum  fyrstu  ritum  hans,  að  nýtt  skáld 
var  risið  upp  með  Norðmönnum,  og  það  meiri  háttar. 
Að  vísu  átti  hann  fyrir  sér  langt  þroskaskeið;  styrkurinn 
og  gáfan  óx  með  hverju  riti.  En  viðurkenning  hlotnaðist 
honum  þegar  í  stað.  Bar  margt  til  þess  og  það  eigi  sízt, 
að  ritstíll  hans  var  einkennilegur  og  ólíkur  því,  er  áður 
höfðu  menn  vanist.  Hann  er  bersýnilega  í  ætt  við  sögu- 
stílinn  forna,  setningarnar  stuttar  og  kjarnyrtar.  Og  þótt 
skáldlegri  töfrablæju  sé  brugðið  yfir  sveitalífið,  er  hann 
lýsir  í  hinum  fyrstu  sögum  sínum,  þá  eru  persónurnar  að 
eðli  og  háttum  lifandi  eftirmynd  bændalýðsins  með  öllum 
séreinkennum  þjóðarinnar,  en  þetta  hafði  áður  helzt   þótt 


106  Björnstjerne  Björnson. 

á  bresta  hjá  skáldum  þeim,  er  lýstu  sveitalífinu  i  Noregi. 
Þá  voru  og  kvæði  þau  og  stökur,  er  dreift  var  til  og  frá 
um  sögurnar,  hreinir  gimsteinar  að  fegurð,  enda  þykir 
sýnt  og  sannað,  að  meiri  ljóðsnillingur  hafi  eigi  lifað  með 
Norðmönnum  en  Björnson,  hvað  sem  öðrum  ritum  hans 
liður. 

Árið  1857  var  hann  ráðinn  leiðbeinandi  við  leikhúsið 
í  Björgvin  og  tók  til  óspiltra  málanna  að  koma  þvi  i  lag. 
En  eigi  lét  hann  sér  það  nægja,  því  hann  var  áhuga-  og 
starfsmaður  hinn  mesti.  Gerðist  hann  jafnframt  ritstjóri 
blaðsins  »Bergensposten«  og  þótti  heldur  uppvöðslu-  og 
umsvifamikill.  Gekk  hann  berserksgang  i  þjónustu  vinstri- 
manna  i  kosningahríð  þeirri,  er  þá  fór  í  hönd,  og  réði  að 
sögn  mestu  um  úrslit  kosninga  þar  um  slóðir.  Gerðist 
hann  miðlungi  vinsæll  af  þessum  afskiftum  sínum,  enda 
hlífðist  hann  eigi  við  mótstöðumenn  sína,  og  urðu  þau 
úrslit,  að  hann  varð  að  fara  frá  leikhúsinu.  I  Björgvin 
kvongaðist  hann  leikmeyjunni  Karólínu  Reimers  1858, 
og  varð  hjónaband  þeirra  hið  ástúðlegasta,  sem  ráða  má 
að  nokkru  af  kvæðum  hans.  A  sama  ári  gaf  hann  út 
skáldsöguna  »Arni«.  Hélt  hann  nú  til  Kristjaníu  og  tók 
að  sér  ritstjórnarstörf,  en  svo  harðleikinn  þótti  hann  og 
ofsafenginn  i  deilum  sínum,  að  til  vandræða  horfði  með 
honum  og  samverkamönnum  hans  og  eigendum  blaðsins, 
og  varð  hann  að  láta  af  þvi  starfi  eftir  nokkra  mánuði. 

Hann  var  eins  og  fleiri  landar  hans  um  þessar  mund- 
ir  sáróánægður  með  ástandið  heima  fyrir,  þótti  þröngt  um 
sig  og  dimt  i  smáþjarkinu  og  flokkadeilunum,  enda  hefir 
það  aldrei  þótt  hentugur  jarðvegur  fyrir  skáldskap  og 
fagrar  listir.  Undan  eigin  hjartarótum  voru  hendingarn- 
ar  runnar,  er  hann  leggur  Arna  sinum  í  munn: 

Út  vil  eg,  út  vil  eg  undralangt 

upp  yfir  fjöllin  háu. 

Hér  er  svo  þreytandi,  þröngt  og  strangt. 

Og  út  fór  hann,  út  úr  deilunum  og  flokkadráttunum,  út 
úr  svælunni  og  sóttkveykjuloftinu  heima  fyrir,  út  i  sól- 
skinsheim  listarinnar.     Hann  sótti  um  ferðastyrk,  —  1000 


Björnstjerne  Björnson.  107 

spesíur  — ,  en  hafði  eigi  eirð  i  sér  til  að  bíða  úrslitanna, 
heldur  lagði  af  stað  til  Kaupmannahafnar  með  létta 
pyngju.  Eftir  talsverða  bið  og  bollaleggingar  fekk  hann 
500  spesíur  og  hélt  nú  suður  á  bóginn  til  fyrirheitna 
landsins,  ítalíu.  Varð  sú  dvöl  honum  næsta  happadrjúg, 
því  hann  lærði  margt  og  þroskaðist  stórum.  Fann  hann 
ljóst  til  þess  sjálfur,  og  förin  var  honum  ómetanlegur 
ávinningur  i  andlegum  skilningi,  enda  sótti  hann  um  við- 
bótarstyrk  til  vísindafélagsins  i  Þrándheimi,  er  fé  hans 
var  á  þrotum,  með  þessum  ummælum:  »Mér  finst  á 
stundum  eins  og  jörðin  brenni  undir  fótum  mér,  eg  þarf 
svo  margt  að  læra,  en  efnin  eru  svo  litil  og   timinn    svo 

naumur. Eg  finn  það  með  sjálfum  mér,  að  öll  fram- 

tið  min  veltur  á  þvi,  að  eigi  verði  stöðvun  á  þroskanum*. 
Fekk  hann  300  spesiur  frá  félaginu  og  nokkurn  styrk  frá 
kunningjum  sinum  og  hollvinum.  Alls  dvaldi  hann  3  ár 
erlendis,  enda  þurfti  hann  mörgu  að  kynnast  og  margt 
að  læra.  Hann  ritaði  og  af  kappi  og  sendi  heim  nokkur 
leikrit,  er  allmikils  þótti  um  vert,  t.  d.  »Sigurd  Slembe«, 
»Maria  Stuart«  o.  fl.  Þótti  öllum  sýnt,  að  hann  var  á 
bráðu  þroskaskeiði  frá  listarinnar  sjónarmiði.  Sjóndeildar- 
hringur  hans  víkkar,  yrkisefnið  verður  sífelt  dýpra  og 
umfangsmeira,  formið  fastara.  Kom  hann  aftur  heim  úr 
utanför  sinni  árið  1863  og  hlaut  nú  fyrstur  manna  skálda- 
styrk  í  Noregi,  400  spesíur  á  ári  hverju. 

Næstu  10  árin  dvaldi  hann  í  Kristjaníu  og  hafði 
margt  með  höndum.  Komst  hann  meðal  annars  í  stjórn 
leikhússins  og  þótti  skörungur  i  því  sem  fleiru,  en  hvarf 
frá  því  aftur  af  því  að  hann  þóttist  eigi  fá  nógu  miklu 
ráðið.  Þá  fekst  hann  og  við  blaðamensku  og  stóð  þar  að 
jafnaði  fremstur  í  fylkingu  í  öllum  deilumálum.  Greiddi 
hann  harðar  atlögur  að  mótstöðumönnum  sínum  og  fekk 
sjálfur  margt  svöðusárið,  enda  gætti  hann  þess  lítt  að 
hlifa  sér.  1872 — 73  fór  hann  víðsvegar  um  Noreg  til  að 
halda  fyrirlestra.  Var  það  tilgangur  hans  að  safna  sér 
fé  til  nýrrar  utanfarar,  og  tókst  honum  það  allvel,  þvi 
eigi  sKorti  aðsókn,  enda  var  hann    hverjum    manni    mál- 


108  Bjömstjerue  Björnson. 

snjalJari.  Hélt  hann  svo  af  stað  á  ný  suður  í  lónd. 
Samdi  hann  um  þessar  mundir  hið  alkunna  leikrit  sitt 
»Gjaldþrot«,  er  hvervetna  þótti  hin  mesta  gersemi  og 
var  leikið  víðsvegar  um  Norðurlönd  og  Þýzkaland.  Grædd- 
ist  honum  svo  fé  á  því,  að  hann  keypti  stórbýlið  »Aule- 
stad«  í  Gautsdal  og  settist  þar  að  er  hann  kom  úr  suður- 
förinni.  Hafði  hann  fyrst  í  hyggju  að  húsa  þar  bæ  í 
fornum  norrænum  stíl,  en  kunningjar  hans  fengu  hann 
ofan  af  því,  enda  hefði  það  að  líkindum  orðið  honum 
ofvaxið  í  efnalegu  tilliti.  Á  »Aulestad«  sat  hann  upp 
frá  því.  Var  líf  hans  á  seinni  árum  eigi  tilburðaríkt  í 
ytra  skilningi,  en  þess  auðugra  og  fjölskrúðugra  í  andleg- 
um  skilningi,  og  aldrei  varð  hljótt  um  nafn  hans,  þótt 
afskektur  væri  bústaðurinn  nokkuð  svo. 

Björnson  var  sístarfandi  alla  æfi  og  lét  eftir  sig  mesta 
sæg  af  ritum  i  bundnu  og  óbundnu  máli,  í  sógusniði,  leik 
ritssniði  og  ljóðum.  Skáldritum  hans  mætti  ef  til  vill 
skifta  niður  í  3  flokka  eða  tímabiJ.  í  fyrsta  flokknum 
verða  þá  rit  þau,  er  hann  samdi  á  öndverðum  árum  sín- 
um  og  til  þess  er  hann  kom  aftur  úr  suðurförinni,  — 
sveitasögurnar  og  söguleikritin.  Hann  heldur  sér  þar 
mestmegnis  við  þjóðleg  yrkisefni,  er  heimaalinn,  heima- 
bundinn,  ef  svo  mætti  að  orði  kveða.  Upp  frá  því  víkk- 
ar  sjóndeildarhringurinn.  Hann  snýr  sér  að  nútíðarlífinu 
og  málum  þeim,  er  efst  eru  á  dagskrá  bæði  heima  fyrir 
og  annarstaðar.  Af  þeim  ritum  hans  má  telja  En  Fallit, 
Redaktören,  Kongen,  Magnhild,  Kaptejn  Mansana,  Det 
ny  System  og  Leonarda.  I  síðasta  flokknum  eru  viðfangs- 
efnin  enn  stærri,  dýpri,  alþjóðlegri.  Þá  ritar  hann  Det 
flager,  Pá  Guds  Veje,  Nye  Fortællinger,  En  Hanske,  Over 
Evne  I — II,  Paul  Lange  og  Tora  Parsbjerg  o.  s.  frv. 
Þetta  er  auðugasta  og  tilkomumesta  timabilið,  þá  ber 
snildargáfa  hans  dýrðlegasta  ávexti. 

Því  hefir  verið  haldið  fram,  að  öll  skáld  hefðu  það 
á  valdi  sinu  að  rita  að  minsta  kosti  eina  góða  sögu  á 
æfinni,  —  sína  eigin  sögu.  öll  eða  allflest  skáldrit  Björn- 
sons  eru  góð,  og  stafar  það  ef  til   vill   af   þvi,    að   hann 


Björnstjerne  Björnson.  109 

ritar  aftur  og  aftur  sína  eigin  sögu,  þótt  lesendur  hans 
verði  þess  eigi  varir  í  fljótu  bragði.  Sálarlif  hans  er  svo 
auðugt,  svo  margbreytt  og  fjölskrúðugt,  að  hann  kemur 
fram  sem  nýr  maður  í  hverju  nýju  riti,  og  er  þó  ættar- 
svipurinn  undir  niðri  jafnan  einn  og  hinn  sami.  Sjálfur 
er  hann  Sverrir,  birkibeinahöfðinginn,  i  leikritinu  »Milli, 
bardaganna«,  hataður  óg  misskilinn,  þótt~hann  vilji  ekk- 
ert  annað  en  heill  lands  og  lýðs.  Sjálfur  er  hann  áfloga- 
garpurinn  Þorbjörn  í  Grenihlíð,  sem  býður  öllum  byrginn. 
Og  það  er  barátta  hans  sjálfs  á  æskuárunum  í  Kristjaníu 
sem  speglast  í  þessum  ritum.  Sjálfur  er  hann  Árni,  skáld- 
ið  unga,  er  finst  þröngt  um  sig  í  dalnum  heima  og  þráir 
með  erninum 

upp  yfir  fjöllin  háu. 

Og  svo  mætti  halda  áfram  að  rekja  sporin  í  ritum  hans. 
Hann  vex  og  þroskast  með  hverju  riti,  nýjar  hugsjónir 
birtast,  nýjar  útsjónir  opnast,  víðari,  bjartari,  fegurri, 
tignarlegri.  Hann  stígur  fram  smám  saman  sem  full- 
trúi  nýrra  hugsjóna  á  öllum  sviðum  þjóðlífsins,  fulltrúi 
frjálslyndis  og  drenglyndis  í  stjórnmálum  (Redaktören, 
Kongen,  Paul  Lange  og  Tora  Parsbjerg),  uppeldismáium 
(Det  flager)  og  trúmálum  (Pá  Guds  Veje),  fulltrúi  jafnrétt- 
is  og  skirlífis  i  sambúð  karla  og  kvenna  (Leonarda,  En 
Hanske).  Hann  er  á  nokkurskonar  fjallgöngu  svipaðri 
þeirri,  er  Matthías  Jochumsson  lýsir  i  kvæði  sinu  »Leiðslu« ; 
hann  leitar  hærra  og  hærra,  unz  hann  stendur  á  efsta 
tindinum  og  baðar  sig  í  himintæru  fjallaloftinu  og  svelg- 
ir  »voðalegt  þor«,  þar  til  honum  vex  svo  ásmegin,  að 
hann  leggur  út  í  að  ráða  dýpstu  og  erfiðustu  gátur  og 
viðfangsefni  sálarlífsins  og  þjóðfélagslífsins,  eins  og  hann 
gerir  í  leikriti  sínu  »Over  Evne  I — 11«,  sem  að  öllu  sam- 
anlögðu  er  hið  lang  áhrifamesta  og  stórfenglegasta  af 
öllum  ritum  hans,  og  eitt  af  mestu  snildarritum  samtíðar- 
innar.  En  þótt  Björnson  að  öllum  jafnaði  2,-erist  fulltrúi 
og  staðgengill  nýrra  hugsjóna  í  ritum  sínum,  þá  rekur 
hann  sig  samt  eigi  á  það  skerið,  sem  mörgu  skáldinu 
verður  hált  á,    er   fjallar   um    deilumál    samtíðar   sinnar. 


110  Björnstjerne  Björnson. 

Málefnið  ber  eigi  persónurnar  ofurliði.  Þær  lifa  og  hrær- 
ast  i  eðlilegu  samræmi.  Rit  hans  eru  skáldrit  í  orðsins 
beztu  merkingu,  mörkuð  með  innsigli  snildarinnar,  klædd 
i  töfraskrúða  listarinnar. 

Björnstjerne  Björnson  var  að  eðli  og  upplagi  viking- 
ur  og  bardagamaður,  en  í  æðsta  og  göfugasta  skilningi. 
Hann  barðist  eigi  fyrir  sjálfan  sig,  fyrir  upphefð  né  met- 
orðum,  heldur  jafnan  i  þjónustu  einhverrar  hugsjónar, 
einhvers  málefnis.  Og  margar  voru  hugsjónirnar,  sem 
hrifu  hann  um  dagana  hver  eftir  aðra,  því  lund  hans 
var  afarviðkvæm  og  móttækileg  fyrir  öllum  áhrifum. 
Og  jafnskjótt  og  hann  varð  hrifinn  af  einhverri  hugsjón, 
var  hann  reiðubúinn  að  berjast  fyrir  henni  með  oddi  og 
eggju.  I  það  mund  er  hann  semur  leikritið  »En  Hanske« 
verður  hann  svo  gagntekinn  af  skírlífiskröfunni,  að  hann 
tekur  sér  ferð  á  hendur  um  öll  Norðurlönd  til  að  berjast 
fyrir  þvi  máli,  og  flutti  þá  viðs  vegar  hið  alkunna  erindi 
sitt  »Engifte  og  mangegifte«.  Svo  er  með  hvert  málið 
á  fætur  öðru.  Hann  er  i  sífeldri  sannleiksleit  og  sann- 
leiksbaráttu.  Hver  ný  og  göfug  hugsjón  á  þar  vísan 
stuðningsmann  er  hann  er.  Hann  tekst  óðar  á  loft  og 
gerist  riddari  hennar  og  þjónustumaður  og  kallari  á 
strætum  og  gatnamótum.  Hann  er  eigi  smeikur  við  að 
standa  öndverðlega  í  fáliðaðri  fylkingu,  ef  hann  þykist 
sjá  sannleikans  merki  í  broddi,  enda  hefir  enginn  skáld- 
mæringur  kveðið  betur  um  sannleikann,  en  hann  hefir 
gert  í  þessum  erindum: 

Eoragtet  af  de  store,  men  elsket  af  de  smá,  — 

sig,  er  det  ikke  vejen,  som  det  nye  má  gá? 

Forrádt  af  dem,  som   v  a  g  t   burde  være,  just  af  dem,  — 

sig,  er  det  ikke  sádan,  at  en  sandhed  stár  frem? 

Begynder  som  en  susen  i  kornet  sommerdag 
og  vokser  til  en  brusen  gennem  skogenes  tag,  — 
ndtil  at  havet  bærer  med  tordenröst  den  hen, 
da  intet,  intet  höres  uden  den,  uden  den.  — 

En  heldur  þótti  hann  óstöðugur  í  rásinni  og  gjarn  á 
nýbreýtingar  í  skoðunum    sinum.      Svipaði    honum   i   þvi 


Björnstjeme  Björnson.  111 

sem  fleiru  til  uppáhaldsmánaðar  síns,  aprílmánaðar.  Lagð- 
ist  hann  á  stundum  allþungt  á  móti  þeim  skoðunum,  er 
hann  áður  hafði  haldið  fram  af  kappi,  og  taldi  þær  óal- 
andi  og  óferjandi.  Mætti  þar  telja  til  nokkur  dæmi. 
Þannig  var  hann  um  eitt  skeið  rammur  kirkjutrúar- 
maður.  gerðist  síðan  Grundtvígssinni,  en  hallaðist  smám 
saman  meir  og  meir  á  móti  kenningum  kirkjunnar, 
þýddi  á  norska  tungu  nokkur  af  ritum  Ingersolls,  er 
einna  andvígastur  hefir  þótt  kirkjutrúnni  af  samtímarit- 
höfundum,  og  hafnaði  sig  að  lokum,  eftir  því  sem  næst 
verður  komist,  i  skoðun  þeirri,  er  hann  heldur  fram  í 
niðurlagsorðum  skáldsögunnar  »Pá  Guds  Veje«  (»vegir 
vandaðra  manna  eru  vegir  guðs«).  Framan  af  æfinni 
hallast  hann  á  sveif  með  málstreitumönnunum  norskur 
þeim  Aasen  og  Vinje,  en  á  síðustu  árum  æfinnar  lagðist 
hann  manna  mest  á  móti  því  máli  og  leitaðist  við  að 
vinna  því  alt  það  ógagn,  er  hann  mátti.  Sú  var  tíðin, 
að  honum  þótti  ekkert  stjórnarfyrirkomulag  samboðið 
frjálsbornum  mönnum  nema  lýðveldið  eitt.  Hélt  hann 
því  fram  af  miklum  móð  bæði  i  leikriti  sinu  »Kongen« 
og  erindum  nokkrum,  er  hann  flutti  í  almennings  áheyrn 
og  birti  síðan  á  prenti.  En  svo  fóru  leikar,  að  hann 
hallaðist  að  konungsveldinu,  er  Norðmenn  áttu  um  að 
kjósa  eftir  skilnaðinn  við  Svía.  Þessar  sífeldu  stefnubreyt- 
ingar  hans  stafa  eflaust  mest  af  því,  að  sál  hans  er  á 
sifeldu  ólgu-  og  þroskaskeiði,  svo  fastar,  ákveðnar  grund- 
vallarskoðanir  ná  eigi  að  setjast  hjá  honum  til  fulls. 
Hann  beinir  öllu  lifsafli  sínu  að  kröfum  hinnar  liðandi 
stundar.  Það  er  engu  líkara  en  að  málefnin  og  skoðan- 
irnar  hafi  hann  á  valdi  sinu,  en  hann  eigi  þær.  Hann 
er  ekkert  annað  en  þjónn  og  verkfæri  þeirrar  skoðunar, 
sem  i  þann  og  þann  svipinn  hefir  yfirtökin  i  sálu  hans. 
Sannleikurinn  er  í  hans  augum  ekki  algildur  og  ákveðinn, 
hann  er  það,  sem  i  svipinn  er  efst  í  huga  hans.  Það  er 
þetta,  sem  veitir  honum  um  leið  kjark  og  þrek  til  að 
brjóta  hvað  eftir  annað  bág  við  hinar  fyrri  skoðanir  sín- 
ar  og  láta  það  uppi  óhikað  og  afdráttarlaust,    þótt   skjal- 


112  Björnstjerne  Björnson. 

<arar  og  skrumarar  sprettu  fingrum  að  honum  með  ópi  og 
illum  látum  og  nefndu  hann  liðhlaupa  og  landráðamann. 
Honum  lét  annað  betur  en  að  fara  dult  með  skoðanir  sín- 
a>r,  enda  voru  svik  eigi  fundin  i  hans  hjarta.  Hann  hafði 
jafnan  hátt  um  sig  og  horfði  eigi  í  að  »tefla  lýðhylli  sinni 
i  hættu  að  minsta  kosti  einu  sinni  á  ári«,  eins  og  vinur 
hans  Ernst  Sars  komst  að  orði.  Hann  sótti  sig  aftur  jafn- 
harðan  í  áliti  almennings,  enda  hlotnaðist  honum  einum 
manna  tignarnafnið  »hinn  ókrýndi  konungur  Noregs«. 
En  hins  má  eigi  dyljast,  að  oft  varð  þunnskipað  um  hann 
í  svipinn,  er  hanu  lagðist  á  móti  þjóðarviljanum,  og  tók 
hann  sér  það  allnærri,  þvi  hann  var  undir  niðri  afar 
viðkvæmur  í  lund,  er  vígamóðurinn  var  af  honum  runn- 
inn.  Er  visa  hans  ein  órækur  vottur  þess  og  um  leið 
jhins,  að  eigi  þvarr  þrek  hans  né  kjarkur,  þótt  öndvert 
Mési.     En  visan  er  þessi: 

Vær  glad,  nár  faren  vejer 

liver  evne,  som  du  ejer : 

Jo  större  sag, 

des  tyngre  tag, 

men  desto  större  sejer! 

Gár  stötterne  i  stykker, 

og  vennerne  fár  nykker, 

sá  sker  det  blot, 

fordi  du  godt 

kan  gá  foruden  krykker.  — 

Enhver, 

gud  sætter  ene, 

han  selv  er  mere  nær. 

Björnstjerne  Björnson  var  að  sjálfsögðu  allmjög  við  rið- 
-inn  stjórnmál  Noregs.  Hallaðist  hann  þar  að  öllum  jafn- 
aði  á  sveif  með  hinura  ákveðnustu  sjálfstæðismönnum  og 
barðist  undir  merki  þeirra  bæði  i  ræðum  og  riti.  Fáir 
menn  utan  sjálfra  blaðamanna  munu  hafa  ritað  fleiri 
greinar  um  stjórnmál  en  hann,  bæði  i  heimablöðin  og 
■endur  og  sinn  í  stórblöð  erlendis.  Mælsku  sinni  hinni 
miklu  og  aðdáanlegu  beitti  hann  aftur  og  aftur  í  þjónustu 
stjórnmálaflokks  þess,  er  hann  fylgdi,    og   leiddust   menn 


Björnstjerne  Björnson.  113 

þúsundum  saman  til  að  hlýða  á  hann.  Og  þegar  hann 
var  einu  sinni  kominn  í  ræðustólinn  var  eigi  að  því  að 
spyrja,  að  hann  hafði  áheyrendurna  á  valdi  sínu,  svo 
mikill  töframáttur  og  seiðmagn  fylgdi  orðum  hans.  Þeg- 
ar  hann  hvesti  augun  og  brýndi  röddina,  sló  dauðaþögn 
á  mannþyrpinguna,  og  múgurinn  hlýddi  heillaður  og  hug- 
fanginn  á  ræðu  hans,  og  er  hann  hafði  lokið  máli  sinu 
kváðu  við  fagnaðarópin  og  ætluðu  aldrei  enda  að  taka. 
Bar  margt  til  þess  og  þó  einkum  tvent.  Hann  var  hvort- 
tveggja  i  senn  skáldsnillingur  og  leiksnillingur  með  af- 
brigðum.  Ræðan  flaut  af  vörum  hans  »sætari  en  hunang«, 
hugsanirnar  klædduái  ósjálfrátt  fö^rum  búningi,  og  lát- 
bragð  hans  alt,  hreimurinn,  áherzlan  og  litbrigðin  á  rödd- 
inni  hjálpuðust  að  til  að  ryðja  orðum  hans  og  áhrifum 
veg  inn  i  hug  og  hjarta  lýðsins.  Það  munaði  því  um 
hann  þar  sem  hann  lagðist  á  sveifina,  og  var  eigi  að 
undra  þótt  sjálfstæðismönnum  i  Noregi  yxi  fylgi  við  slík- 
an  merkisbera,  enda  réði  hann  oftar  en  einu  sinni  mestu 
um  úrslit  kosninga  í  Noregi,  svo  sem  áður  er  á  vikið. 
Og  þótt  hann  í  orði  kveðnu  kæmi  hvergi  nærri,  er  stór- 
tiðindin  gerðust  þar  heima  fyrir  1905,  sambandsslitin,  — 
hann  var  þá  á  ferð  suður  i  löndum  — ,  má  samt  óhætt 
fullyrða,  að  fáir  menn  að  öllu  samanlögðu  hafi  lagt  meira 
til  þeirra  úrslita  en  hann.  Hitt  er  og  víst,  að  mótstöðu- 
menn  sjálfstæðisstefnunnar  i  Noregi  töldu  hann  jafnan 
einn  hinn  skæðasta  fjandmann  sinn  og  beindu  að  honum 
hvössustu  skeytunum,  og  þeim  á  stundum  hertum  i  eitri 
persónulegrar  óvildar.  Við  bar  það  og,  að  flokksmenn 
hans  snerust  í  móti  honum  er  hann  á  stundum  brauzt 
undan  flokksaganum  og  lagði  víkingasnekkju  sinni  um 
þvera  flotafylkingu.  öerðist  honum  þá  allóvært  heima 
fyrir,  en  aldrei  kom  honum  þó  til  hugar  að  hlaupa  úr 
landi  og  taka  sér  bólfestu  erlendis,  eins  og  Ibsen  og  fleiri 
samlandar  hans  gerðu.  í  kring  um  1880  átti  hann  í 
meira  lagi  brösótt  heima  fyrir  og  gaus  þá  upp  sá  kvittur 
í  þýzkum  blöðum,  að  hann  væri  orðinn  þreyttur  á  rifrild- 
inu  og  gauraganginum  heima  og   ætlaði   að   setjast   að  í 

ð 


114  Björnstjerne  Björnson. 

Munchen.  Hann  mótmælti  því  óðar  í  bréfi  til  kunningja 
sins  með  þessum  orðum:  »Jeg  vil  bo  i  Norge;  jeg  vil 
prygle  og  prygles  i  Norge;  jeg  vil  synge  og  dö  i  Norge 
—  vær  vis  pá  det!«  Og  i  Noregi  ól  hann  aldur  sinn, 
þar  var  hann  að  örlagaskipun  eðlisbundinn,  þar  var  hann 
jafnan  óróinn  og  aflvakinn  i  þjóðlífinu,  enda  var  hann  í 
hug  og  hjarta  einna  norskastur  allra  norskra  rithöfunda. 
Björnson  lagði  sjálfur  þá  merkingu  í  »pólitík«,  að 
hún  væri  ekkert  annað  en  »náunganskærleiki  á  æðsta 
stigi«,  og  enginn  vafi  getur  á  því  leikið,  að  hann  breytti 
eftir  þeirri  skoðun  sinni.  Hvar  sem  hann  sá  réttinum 
traðkað  og  lítilmagnanum  misboðið,  var  hann  reiðubúinn 
að  hef jast  handa  og  taka  svari  hans.  Hann  tók  svari  Finna 
gegn  Rússum  og  Pólverja  gegn.  kúgun  stórveldanna  beggja, 
Rússlands  og  Þýzkalands,  og  hann  fekk  eigi  orða  bundist, 
er  Dreyfushneykslið  var  á  döfinni.  En  minnisstæðast 
allra  er  þó  andvarp  hans  í  ljóðum,  er  Danir  voru  harð- 
ast  leiknir  af  Þjóðverjum  1864: 

Fordum  syntes  Danebroge 
snehvidt,    rosenrödt 
strále  gennem  tidens  táge 
som  en  himmelfödt, 
gro  som  frugt  af  Danmarks  have, 
slá  som  sang  pá  deres  grave 
og  med  tankers  trækfuglskare 
over  verden  fare. 

Ak  nu  synes  Danebroge 
lígblegt,   blodigrödt 
dale  som  en  truffen  máge, 
der  har  sig  forblödt. 
Purpur8trömme  vunden  gyder, 
som  af  tro  pá  retfærd  flyder; 
segnende  má  folket  bære 
korsets  tunge  ære. 

Hér  andar  samúðin  með  óförum  lítilmagnans  og  hluttekn- 
ingin  í  þjóðarsorg  Dana  úr  hverju  vísuorði.  Það  er  efst 
allra  tilfinninga  hjá  honum.  Til  samanburðar  er  fróðlegt 
að  sjá,  hvernig  Henrik  Ibsen  snýst  við   því   máli.    Hann 


Björnstjerne  Björnson.  115 

kveður  einnig  við  þetta  tækifæri,  en  við  annan  tón. 
Hann  fær  eigi  orða  bundist,  er  hann  hugsar  til  afstöðu 
Noregs  og  Svíþjóðar  og  allra  þeirra  fögru  loforða,  er 
kváðu  við  á  allsherjar  stúdentafundum  Norðurlanda 
skömmu  áður,  en  gleymdust  öll,  er  á  skyldi  treysta: 

Forladt,  forladt  pá  farens  dag, 
forladt  i  stridens  stund! 
Var  sádan  ment  det  nævetag, 
der  loved  godt  for  Nordens  sag 
i  Axelstad  og  Lund. 

Men  du  min  frelste  norske  bror, 
som  stár  pá  fredlyst  grund 
i  kraft  af  löftets  fagre  ord, 
forglemt  i  farens  stund,  — 
stryg  du  pá  flugt  fra  fædrestavn, 
jag  over  havets  hvælv, 
gá  glemselsgang  fra  havn  til  havnv 
og  list  dig  til  et  fremmed  navn, 
og  gem  dig  for  dig  selv! 

í  þessum  tveim  sýnishornum  lýsa  sér  glögglega  eðlisein- 
kenni  þeirra  skáldmæringanna  beggja,  Ibsens  og  Björn- 
sons.  Mismunurinn  er  auðsær.  Grundvallareinkenni 
Ibsens  er  reiðin  og  gremjan  (indignation).  Af 
þeirri  rót  er  allur  skáldskapur  hans  runninn.  Grundvall- 
areinkenni  Björnsons  er  lyfting  andans  (begeistring), 
vængjasvifið  og  hið  víðfaðmandi  samúðarþel  til  allra 
manna  og  til  alls  sem  lifir  og  hrærist.  Það  er  aflvakinn 
i  skáldskap  hans.  Ibsen  legst  að  jafnaði  dýpra,  leitar 
meira  inn  á  við,  eins  og  málmneminn  i  kvæði  hans: 

Bryd  mig  vejen,  tunge  hammer, 
til  det  dulgtes  hjertekammer. 

Hann  er  einrænn,  sérvitur,  ljósfælinn  að  eðli,  eins  og 
hann  sjálfur  kemst  að  orði: 

Ja  över  jeg  engang  et  storværk 
sa  blir  det  en  mórkets  dád. 

Björnson  er  alveg  gagnstæður.  Hann  er  ljóssins  riddari 
í  orðsins  fylstu  merkingu.    Það  er   bjart   yfir  honum    og 

8* 


116  Björnstjerne  Björnson. 

um  hann,  enda  heíir  honum  aldrei  tekist  betur  upp  í 
kveðskap  sínum  en  í  háskólaóðnum  undurfagra  og  áhrifa- 
mikla,  er  hann  nefnir  »Ljósið«. 

Þau  sýna,  þessi  tvö  þjóðskáld,  sína  hliðina  hvort  á 
eðli  þjóðar  sinnar.  — 

Enn  verður  oss  að  lokum  ósjálfrátt  að  minnast  vík- 
inganna  fornu,  er  þjóðskáld  Norðmanna  eiga  í  hlut.  Þar 
er  meiri  líking  i  milli  en  margur  hyggur.  Víkingarnir 
voru  að  sönnu  ránsmenn  og  yfirgangsseggir,  en  þeir  voru 
um  leið  annað  og  meira .  Þeir  vor  menningarfröm- 
u  ð  i  r  sinnar  aldar,  vikingaaldarinnar.  Þeir  ruddu  nor- 
rænni  þjóðmenningu  braut,  sýndu  það  og  sönnuðu,  að 
Norðurlandaþjóðirnar  áttu  sérstaka  siðmenningu.  Slíkt 
hið  sama  hefir  á  19.  öldinni  verið  hlutverk  þjóðskáldanna 
norsku.  Þeir  Ibsen  og  Björnson  hafa  knúð  stórþjóðirnar 
til  að  rýma  sæti  fyrir  norsku  þjóðinni  á  bekk  með  sér. 
í  bréfi  til  frakkneska  skáldsins  nafntogaða,  Emile  Zola, 
íórust  Björnson  einu  sinni  orð  á  þá  leið,  að  skáldin  ættu 
að  standa  i  sama  hlutfalli  við  rit  sín  eins  og  bankarnir 
við  seðla  þá,  er  þeir  gæfu  út;  gullforði  lægi  til  trygging- 
ar  i  kjallaranum.  Þetta  er  vel  hugsað  og  fagurlega  mælt, 
og  mætti  vel  heimfæra  það  til  skáldanna  norsku.  Það 
gat  engum  dulist,  að  sú  þjóð,  er  sendi  slík  verðbréf  á 
alheimsmarkaðinn,  átti  í  sannleika  nægan  gullforða  í 
kjallaranum.  Og  þetta  mun  ef  til  vill  ekki  hafa  átt 
minstan  þáttinn  i  að  ýta  undir  viðurkenningu  stórþjóð- 
anna,  er  Norðmenn  lýstu  yfir  sjálfstæði  sinu  1905.  Þeir 
gerðu  i  raun  og  veru  eigi  annað  en  að  setjast  í  sæti  það, 
er  skáldmæringarnir  Ibsen  og  Björnson  með  aðstoð  fleiri 
góðra  drengja  og  göfugra  höfðu  fyririrbúið  þeim  á  hinum 
æðra  bekk  við  hlið  menningarþjóðanna. 

Jón  Jónsson. 


Daði  Níelsson  „fróði". 

Aldarminning1). 


Eitt  af  því,  sem  einkent  hefir  islenzka  aðþýðu  frá 
alda  öðli,  er  bókvísin.  Á  landi  voru  hafa  alloftast 
verið  einhverir  þeir  menn  uppi  með  alþýðustéttinni,  er 
lagt  hafa  stund  á  kveðskap  og  ritstörf  og  staðið  mörgum 
mentamönnum  framar  i  þeim  efnum.  Hvort  þetta  fræða- 
grúsk  heíir  að  öllu  samanlögðu  verið  holt  og  affarasælt 
fyrir  atvinnurekstur  manna,  skal  ósagt  látið.  En  hitt  er 
víst,  að  íslenzk  bókvisi  á  þessum  alþýðlegu  fræðimönnum 
margt  og  mikið  að  þakka  Þeir  hafa  geymt  og  varðveitt 
margvíslegan  fróðleik,  skráð  sögur,  ættartölur  og  annála, 
ort  rimur  og  kvæði,  og  jafnvel  látið  eftir  sig  rit  i  ýms- 
um  fræðigreinum  öðrum,  sem  eru  eigi  að  jafnaði  taldar 
við  alþýðu  hæfi.  Svo  er  t.  d.  um  Björn  á  Skarðsá,  Jón 
lærða,  Gísla  Konráðsson,  Jón  Bjarnason  í  Þórormstungu 
og  marga  fleiri,  sem  hér  yrði  of  langt  upp  að  telja. 

Einn  i  tölu  þessara  manna  var  Daði  »fróði«  eða 
»grái«,  eins  og  hann  sjálfur  nefndi  sig  og  skrifaði  að  jafn- 
aði.  Líf  hans  var  i  ytra  skilningi  snautt  og  fábreytt  og  til- 
komulítið,  sít'eld  barátta  við  strit  og  skort  og  örbirgð,  en 
í  andleguin  skilningi  var  það  auðugt  og  fjölskrúðugt,  og 
þeim  einkennum  prýtt,  er  um  fram  alt  mega  teljast 
grundvallarskilyrði  fyrir  áreiðanlegri  sagnaritun,  en  þau 
eru:  brennandi  fróðleiksfýsn  og  sannleiksþrá.  — 


J)  Svo  var  til  ætlast,  að  grein  þessi  kæmi  í    „Skírni"    í    fyrra,    en 
varð  að  biða  sakir  rúmieysis. 


118  Daði  Níelsson  „fróði". 

Daði  var  fæddur  að  Kleifum  í  Gilsfirði  22.  júlí  1809, 
laugardaginn  í  14.  viku  sumars1).  Foreldrar  hans  voru 
Niels  Sveinsson  bóndi  á  Kleifum  og  Sesselja  Jónsdóttir  Guð- 
mundssonar  á  Barmi  i  Dalasýslu.  Niels  var  fæddur  1764 
og  andaðist  snögglega  i  júnímánuði  1810.  Sveinn  Stur- 
laugsson  faðir  Níelsar  var  fæddur  1728  og  andaðist 
skömmu  eftir  aldamótin  1800  fullra  72  ára.  Hann  var 
íturmenni  hið  mesta,  friður  sýnum  og  karlmannlegur  á 
velli,  mikilleitur,  ennimikill,  nefstór,  bláeygur  og  manna 
hárprúðastur  á  yngri  árum;  var  hárið  bleikt  og  féll  i 
lokkum.  Hann  var  manna  hagastur  bæði  á  tré  og  járn, 
silfur  og  kopar,  og  var  svo  að  orði  um  hann  kveðið,  að 
alt  léki  i  höndum  hans,  sem  hann  tæki  á.  Hann  hafði 
skarpar  sálargáfur,  næmi,  greind  og  minni,  og  sá  jafnan 
fijótt  hvernig  í  hverju  máli  lá,  Auk  þess  var  hann  vel 
hagmæltur.  Get  eg  Sveins  hér  svo  itarlega  af  því,  að 
auðsætt  er,  að  sonarsynir  hans  hafa  sótt  til  hans  bæði 
gáfur  sinar  og  ýms  ytri  likamseinkenni.  En  heldur  þótti 
Sveinn  geðstór  og  óþýður  í  lund,  drykkjugjarn  og  óeirinn 
við  öl2).  Eftir  að  Daði  misti  föður  sinn  fór  hann  til 
frændfólks  sins,  þvi  móðir  hans  var  bláfátæk.  Ólst  hann 
þar  upp  við  bágindi  og  var  hart  haldinn ;  fekk  þvi  litinn 
þroska.  Hjá  móður  sinni  og  seinna  manni  hennar  dvaldi 
hann  frá  1818  til  1822  við  skort  og  óþýtt  atlæti,  og  átti 
hann  jafnan  litlu  ástríki  að  fagna  af  móður  sinni.  Vorið 
1822  var  hann  fermdur  á  hvítasunnudag  í  Garpsdalskirkju 
af  síra  Jóhanni  Bergsveinssyni.  Hrósaði  prestur  honum 
fyrir  næmi  og  skilning  og  setti  hann  efstan  á  kirkjugólfi 
af  börnum  þeim,  er  þá  voru  fermd.  Hafði  hann  mest 
lært  að  lesa  af  eigin  ástundan.    Eftir  ferminguna  fór  hann 


*)  Svo  segir  kirkjnbók  Garpsdalskirkju  (i  Landsskjalasafninu).  Sjálf- 
ur  telur  Daði  sig  fæddan  24.  júlí,  en  Jón  Borgfirðingur  i  æfiágripi  Daða 
<ísafold  VIII,  1881,  nr.  2)  segir  hann  fæddan  27.  júli. 

a)  Fjallkonan  VII,  1890,  nr.  16  og  Jón  Borgfirðingar  í  Kithöfunda- 
tali  sínu  hinu  meira  II,  1,  hndrs.  J.  Sig.  nr.  104,  4to. 


Daði  Níelsson  „fróði".  119 


eitt  ár  í  dvöl  í  »ekki  góðan  stað«,  og  var  svo  hjá  móður 
sinni  á  ný  við  stirt  atlæti  í  2  ár1). 

Þegar  á  bernskuskeiði  vandist  Daði  þannig  við  skort 
og  kulda  og  ræktarleysi  og  mun  hafa  búið  að  því  alla 
æfi  síðan.  Harðrétti  bernskuáranna  varpaði  myrkum, 
köldum  skugga  yfir  alt  líf  hans.  Það  var  svipþungur 
inngangur  til  ömurlegrar  æfi.  Beiskjan  hefir  þá  þegar 
étið  sig  inn  í  sál  hans  og  grafið  um  sig,  og  þetta  átumein 
varð  stöðugt  dýpra  og  dýpra  eftir  því  sem  stundir  liðu 
fram  og  fleira  og  fleira  ömurlegt  og  stritt  mætti  honum  í 
líflnu.  Þetta  kemur  berlegast  fram  í  kvæðum  hans.  Eitt 
af  þeim  víkur  öðrum  framar  að  bernsku-  og  æskuárum 
hans,  og  lýsir  það  betur  en  langorð  frásögn  kjörum  hans 
og  hugarblæ.     Kvæðið  er  þannig: 

Viðkvœbi  :      Llfsstundirnar  leiðast  mér, 
langar  nauðir  þjá; 
ljúfi  guð  þá  líkar  þér 
leys  mig  heimi  frá. 

Snemma  tók  eg  mjög  til  meina, 
marga  þvingan  fekk  að  reyna 
fyrr  en  vissi  frá  að  greina 
og  frelsistíma  beiðast. 
Lífsstnndirnar  leiðast. 
Miskunn  Drottins  míns  alleina 
mér  þó  borgið  sá. 
Ljúfi  Guð  þá  likar  þér 
leys  mig  heimi  frá. 

Oftast  nær  á  æskutíðum 
ama  helzt  eg  mætti  stríðnm, 
mótlætis  nr  hörkuhríðum 
hót  ei  vildi  greiðast. 
Lífsstundirnar  leiðast. 
Fátt  af  dögnm  fekk  eg  blíðum 
furðu  mjög  að  sjá. 
Ljúfi  Gruð  þá  líkar  þér 
leys  mig  heimi  frá. 


x)  Þessi  lýsing  á  öarnæsku  Daða  er  orðrétt  að  heita  má  tekin  eftir 
sögusögn  Daða  sjálfs  í  stuttri  formálsgrein  fyrir  eiginhandarriti  hans  af 
Prestasögunum.     Smbr.  Ritht.  Jóns  Borgf.  II,  1. 


120  Daði  Nielsson  „fróði". 

Jafnan  var  þó  létt  mín  lundin, 
linaði  hrygð  við  næturblundinn, 
mörg  þá  gleymdist  mæðustundin 
mig  sem  hitti  greiðast. 
Lifsstundirnar  leiðast. 
Nú  er  burtu  heill  sú  hrnndin, 
harmi  ei  linna  má. 
Ljúfi  Guð  þá  líkar  þér 
leys  mig  heimi  frá. 

16  ára  að  aldri  fór  hann  sjálfur  að  basla  fyrir  lííi  sínu 
og  fór  í  vist  til  vandalausra.  Var  hann  fyrst  léttadreng- 
ur,  og  sakir  þroskaleysis  mun  honum  helzt  hafa  verið 
falinn  sá  starfi  að  sitja  yfir  fé  á  sumrum.  Síðar,  er  hann 
komst  til  aldurs,  var  hann  á  vist  i  ýmsum  stöðum  og 
gætti  fjár.  Mun  fjárgeymsla  hafa  látið  honum  bezt  allra 
starfa,  en  stritvinnu  var  hann  frábrugðinn  og  sjóróðra 
stundaði  hann  víst  aldrei.  Er  það  hvorttveggja,  að  hann 
við  f járgeymsluna  vetur  og  sumar  hefir  þózt  fá  bezt  tæki- 
færi  til  að  rýna  i  bækur  og  dunda  við  skriftir,  enda  mun 
honura  og  að  eðlisfari  hafa  verið  sýnt  um  þann  starfa, 
og  látið  sveitalifið  yfir  höfuð.  Svo  segir  hann  sjálfur  í 
einni  vísu  sinni: 

Ekki  get  eg  unað  mér  við  sjóinn; 
skemtun  mín  er  ætið  öll 
upp  um  dali  og  grösng  fjöll 
og  sauðahaga  sæmilega  gróinn. 

Um  tvítugs  aldur  byrjaði  hann  að  læra  að  skrifa  og  lesa 
dönsku.  Nam  hann  það  hvorttveggja  af  sjálfum  sér  og 
lagaði  hönd  sina .  ef tir  prentstíl,  því  enga  leiðbeiningu  hafði 
hann  né  fyrirmynd.  Ber  rithönd  hans  þess  ljósan  vott, 
þvi  hún  er,  eins  og  Gísíi  Konráðsson  kemst  að  orði, 
»nokkuð  svo  annarleg,  en  vel  sett«.  Er  hún  fremur  stirð- 
leg,  en  afarþétt  og  stafirnir  beinir  eins  og  i  prentstíl.  Not- 
aði  hann  h\  erja  tómstund  er  gafst  til  að  iðka  þetta  hvort- 
tveggja,  bæði  yfir  f  járgeymslunni  vetur  og  sumar  og  þess 
utan.  Var  þá  eins  og  hann  við  þessi  störf  gleymdi  sult- 
inum  og  vosbúðirmi,  sem  hann  alloftast  mun  hafa  átt  við 


Daði  Níelsson  „fróði".  121 

að  búa,  því  svo  sagði  hann  sjálfur  síðar  við  kunningja 
sína,  »að  þegar  hann  hefði  haft  nytsama  bók  í  barmi  sín- 
um,  þá  hefði  sér  fundist  að  hvorki  kuldi  né  sultur  mætti 
eins  sigra  sig*.1) 

Eftir  1830  virðast  kjör  hans  hafa  batnað  nokkuð,  svo 
hann  fekk  meira  ráðrúm  og  tóm  til  að  gefa  sig  við  bók- 
iðnum.  Tók  nú  að  vakna  hjá  honum  sjálfum  löngun  til 
að  semja  eitthvað  eða  taka  saman.  Mun  hann  fyrst  hafa 
komið  sér  niður  á  að  taka  saman  a  n  n  á  1,  en  það  þótti 
þá  einna  næst  hendi  fyrir  alþýðumenn,  því  héraðs  og 
landsfréttum  áttu  flestir  kost  á  að  einhverju  leyti,  og  þarft 
verk  mátti  það  telja  á  fyrri  öldum,  áður  fréttablöðin  komu 
til  sögunnar,  að  skrásetja  jafnótt  viðburði  þá  er  gerðust, 
og  víst  mundi  seinni  alda  saga  vor  stórum  mun  fáskrúð- 
ugri  en  hún  er,  ef  eigi  hefðu  ýmsir  menn  bæði  af  alþýðu- 
og  mentastétt  orðið  til  að  rita  annála.  Daði  byrjar 
annál  sinn  með  öldinni  (1801),  og  hélt  honum  fram 
til  ársins  1835,  svo  að  annállinn  fjallar  mest  um  við- 
burði;  er  gerðust  fyrir  dag  eða  minni  Daða.  Hefir 
hann  þó  eflaust  hugsað  sér  upphaflega  að  halda  honum 
lengur  fram.  En  ástæðuna  til  þess  að  hann  hætti  við 
annálinn  og  lét  hér  við  sitja  tilgreinir  hann  sjálfur  i  lok 
annálsins  raeð  þessum  orðum:  »Eg  veit  mörg  dæmi  til, 
er  lika  sjálfur  þar  um  sannfærður,  hversu  varúðarvert  er 
að  reiða  sig  á  flugufregnir  og  ýmsra  sögusagnir,  ef  áreið- 
anlegar  frásagnir  rita  skal,  og  þar  sem  mér  verður  mjög 
erfitt  að  fá  hjálparmeðul  til  að  halda  þessu  frásagna- 
ágripi  fram,  og  get  engan  veginn  vissu  fengið  um  svo 
margbrotna  en  þó  smáa  tilburði,  er  hér  á  landi  ske  frá- 
sagnarverðir,  þá  tek  eg  það  ráð,  er  eg  við  fyrstu  að- 
gæzlu  sé  hentugast  vera,  sem  er  að  hætta  og  láta  við 
svo  búið  standa.  Bið  eg  góða  menn  vel  virða  og  færa  í 
lagið  þar  sem  þess  þarf,  sem  eg  játa  að  víða  vera  kunni. 
Mun  eg  svo  ekki  lengur  fram  halda   þessum    ófullkomnu, 


x)  Jón  Borgf.  í  Isafold  VIII,  nr.  2. 


122  Daði  Níelsson  „fróði". 

en  þó  mér  allerfiðu  frásögnum.  Hef  eg  hér  svo  endir 
þeirra  og  þakki  nú  hver  sem  vert  þykir«x). 

Þessi  niðurlagsorð  sýna  það,  að  Daði  var  óvenju 
samvizkusamur  söguritari  og  vandur  að  heimildum,  en 
það  hefir  einna  helzt  þótt  á  bresta  hjá  ýmsum  af  alþýðu- 
rithöfundum  vorum.  Og  víst  ber  annállinn  sjálfur  þess 
ljósastan  vottinn,  að  Daði  hefir  safnað  til  hans  af  hinni 
mestu  kostgæfni  og  samvizkusemi,  þótt  hann  ætti  erfitt 
aðstöðu.  Sýnir  það  og  dómgreind  hans,  að  hann  vildi 
heldur  hætta  við  ritið,  en  byggja  það  á  óáreiðanlegum 
heimildum. 

Þar  er  annálinn  þrýtur  taka  við  T  í  ð  a  v  í  s  u  r  Daða, 
og  ná  þær  yfir  árin  1835—41  og  brot  (90  er.)  yfir  árið  1842. 
En  tíðavísur  eru,  svo  sem  kunnugt  er,  eins  konar  annáll 
eða  fréttainntak  hvers  árs  í  ljóðum,  án  þess  þó  að  jafn- 
aði  að  tilgreina  aðrar  fréttir  en  þær,  er  landsfleygar  voru, 
t.  d.  tíðarfar,  mannalát  og  slysfarir  o    s.  frv. 

Eftir  að  Daði  var  hættur  við  annál  sinn,  tók  hann 
að  færast  meira  i  fang.  Hugkvæmdist  honum  að  taka 
saman  prestasögur  Skálholtsstiftis  frá  siðaskiftunum  og 
fram  á  hans  dag.  Lengi  var  hann  þó  hikandi  í  þessu 
efni,  sem  von  var,  þvi  hér  var  eigi  lítið  i  ráðist  af  um- 
komulitlum  almúgamanni.  Hefir  hann  sjálfur  í  formála 
fyrir  prestasögunum  skýrt  frá  atvikum  og  aðdraganda 
þess,  að  hann  færðist  þetta  i  fang.  En  þau  voru  tildrög- 
in,  er  nú  skal  greina. 

Vorið  1830  sá  hann  aðkomandi  vestra  prófasta-  og 
sóknarprestatal  i  Skálholtsstifti  frá  því  um  siðaskiftin  eft- 
ir  Hannes  biskup  Finnsson,  og  er  það  prentað  i  11.  bindi 
af  ritum  Lærdómslistafélagsins.  Houum  vanst  þá  eigi 
tóm  til  að  lesa  neitt  i  því  að  kalla,  en  þessi  munnsmekk- 
ur  var  þó  nægur  til    þess,    að    vekja   hjá    honum   sterka 


*)  Mðurlagsorð  þessi  eru  dags.  Víðidalsá  i  Steingrimsfirði  1.  nóv. 
1836.  Annálshandritið  sjálft  var  i  eigu  Hallgr.  biskups  Sveinssonar, 
bróðursonar  Daða,  og  hefi  eg  hvergi  séð  það  annarstaðar. 


Daði  Níelsson  „fróði".  123 

löngun  til  að  fjalla  betur  um  það,  en  það  tókst  eigi  að 
sinni.  Til  að  seðja  nokkuð  þessa  löngun  sína  fekk  hann 
á  næsta  ári  fyrst  til  láns  og  þvi  næst  til  eignar  hjá  Jóni 
bróður  sínum1)  þýðing  af  þvi  prestatali  Skálholtsstiftis, 
sem  er  i  4.  bindi  kirkjusögu  Finns  biskups.  Var  það 
miklu  ófullkomnara  en  prestatal  Hannesar  biskups.  Lék 
honum  því  sifelt  hugur  á  að  ná  i  það  og  fekk  það  loks  að 
láni  hjá  síra  Birni  Hjálmarssyni  í  Tröllatungu.  »Las  eg 
það  hvað  eftir  annað  með  mestu  græðgi«,  segir  hann,  »og 
þótti,  sem  von  var,  mikill  fróðleikur  i  því«.  Nú  er 
prestatal  Hannesar  biskups  eigi  annað  að  kalla  en  þur 
upptalningur  og  ártöl  með  nokkrum  skýringargreinum,  svo 
skemtilegt  er  það  eigi,  hvað  sem  annars  má  telja  því  til 
gildis.  Sýnir  það  eitt  með  öðru  hina  brennandi  fróðleiks- 
þrá  Daða,  að  hann  skyldi  lesa  það  »hvað  eftir  annað 
með  mestu  græðgi«. 

Þess  var  þó  eigi  langt  að  bíða,  að  Daða  þætti  presta- 
tal  Hannesar  biskups  ófullnægjandi  og  langaði  til  að  fá 
meiri  vitneskju  um  prestana,  en  þar  var  að  fá.  Komst 
hann  fyrst  yfir  prestatal  að  Stað  i  Steingrímsfirði  alla  leið 
frá  siðaskiftunum ;  var  það  að  sögn  samið  af  Steingrími 
biskupi.  Fekk  hann  það  að  láni,  afritaði  og  jók  við. 
Þetta  var  árið  1835.  Sama  ár  fekk  hann  og  að  láni  hjá 
síra  Birni  Hjálmarssyni  prestatal  í  Tröllatungu  eftir  Hann- 
es  biskup  og  aukið  af  sira  Hjálmari  föður  Björns.  Gerði 
hann  einnig  eftirrit  af  þvi  og  jók  við.  Tók  honum  nú 
að  hvarfla  í  hug,  að  fýsilegt  væri  að  eiga  slíkt  prestatal 
við  öll  prestakóll  i  Skálholtsstifti,  og  að  tína  saman  i  eitt 
það  sem  hann  gæti  þess  kyns.  En  þegar  hann  hugleiddi 
þetta  betur,  fanst  honum  kostur  á  svo  litlu,  að  eigi  væri 
ómaks  vert  að  tina  það  saman,  og  varð  þvi  svo  afhuga 
um  sinn.  Samt  sem  áður  kulnaði  þessi  löngun  eigi  út 
með  öllu,  heldur  gróf  um  sig  og  vaknaði  að  nýju.  Hug- 
leiddi  hann  nú  þetta  efni  nánar  og  fanst   þá,    að    ef    það 


*)  Jón  var  bóndi  í  Grænanesi   í    Strandasýslu    og   gáfaður   vel    og 
hagorður  sem  bræður  hans. 


124  Daði  Níelsson  „fróði". 

litla,  sem  hann  ætti  kost  á,  væri  kumið  saman  í  eina 
heild,  mundi  það  vera  skárra  en  ekki.  Einsetti  hann  sér 
því  að  taka  þetta  fyrir,  ef  líf  og  heilsa  entist,  og  það 
gerði  hann  síðan  árið  1837.  Hafði  hann  á  því  ári  vista- 
skifti  og  fór  að  Stað  i  Hrútaflrði,  en  næsta  ár,  1838,  var 
hann  með  Sveini  presti  bróður  sínum  að  Blöndudalshólum. 
Var  Sveinn  prestur,  sem  kunnugt  er,  hinn  mesti  fróðleiks- 
og  gáfumaður,  en  eigi  áttu  þeir  bræður  skap  saman.  Fór 
hann  þaðan  að  Gunnsteinsstöðum  í  Langadal,  en  vorið 
1840  fluttist  hann  að  Gautsdal  í  Bólstaðahlíðarhreppi  og 
gerðist  þar  ráðsmaður  eða  fyrirvinna  hjá  ekkju  nokkurri, 
Helgu  Jónsdóttur.  Dvaldi  hann  ein  5  eða  6  ár  i  þeirri 
vist  og  mun  hvergi  hafa  betur  vegnað  um  dagana.  Á 
þeim  árum  öllum  hefir  hann  unnið  af  kappi  að  presta- 
sögum  sínum,  og  eir.s  þann  tíma,  er  hann  var  á  vist  með 
Gisla  sagnfræðing  Konráðssyni  á  Húsabökkum,  en  það 
var  1  eða  2  ár.  Eftir  það  mun  hafa  farið  að  skerðast 
um  tíma  og  næði  fyrir  honum.  Skifti  hann  á  næstu  ár- 
um  oft  um  vistar-  og  verustaði  og  vegnaði  oft  illa.  Sá 
hann  sér  því  eigi  fært  að  halda  prestasögunum  lengur  fram 
fyrst  í  stað  en  til  ársins  1840.  Ritaði  hann  formála  fyrir 
þeim  á  Hólum  í  Hjaltadal  7.  jan.  1849,  og  gerir  þar  grein 
fyrir  ástæðu  þess,  að  hann  lætur  hér  staðar  numi.ð,  á 
þessa  leið:  »Eg  læt  nú  við  svo  búið  standa  sem  komið 
er  með  þennan  prestatalssamtíning,  og  ætla  ekki  að  halda 
honum  lengur  fram.  Skortur  á  tíma  og  hjálparmeðulum, 
og  ýmsir  aðrir  erfiðleikar  við  þetta  starf,  hafa  gert  mér 
það  leitt  og  langsamt.  Óstyrkur  heilsu,  þreyta  og  þar  af 
fljótandi  pennaleti  fylgjast  þar  einnig  með  ásamt  þvi 
markverðasta,  sem  er  óvissa  lifsstundanna.  Skal  hér  því 
að  fullu  staðar  nema,  og  þykist  eg  hafa  vel  varið  marg- 
földu  ómaki  og  fyrirhöfn,  ef  fróðleikselskendum  þætti 
nokkur  fróðleikur  i  samtiningi  þessum  vera  fyrir  þá  og 
seinni  tíð«.  —  Daði  lét  þó  eigi  með  öllu  hér  við  staðar 
numið,  þrátt  fyrir  ásetning  sinn,  og  sýnir  það  hve  bágt 
hann  átti  með  að  slita  sig  frá  þessu  riti,  og  hve  mjóg 
það  var  orðið  honum    samgróið    og   hjartfólgið.     13.    des. 


Daði  Níelsson  „fróði".  125 


1851  bætir  hann  þe3sum  orðum  aftan  við  jformálann  i 
eiginhandarriti  sínu:  »Síðan  formáli  þessi  var  ritaður  hefi 
eg  aukið  ýmsu  hér  og  hvar  í  þetta  safn  eftir  þvi  sem 
efni  hafa  til  gefist,  en  nú  er  þvi  lokið  með  öllu,  og  skal 
því  einnig  minni  viðleitui  lokið  að  auka  það  frarnar,  því 
eg  er  löngu  síðan  orðin  þreyttur  á  því«.  Og  hér  við  mun 
að  lokum  hafa  setið,  enda  tók  nú  starfsþrek  hans  að 
þverra  með  vaxandi  aldri  án  þess  þó  að  lífskjörin 
hægðust. 

Prestasögurnar  eða  »H  u  n  g  u  r  v  a  k  a«,  sem  höf. 
nefnir  svo1),  er  bæði  að  vöxtum  og  gæðum  hið  langmesta 
og  merkasta  rit  Daða.  Þykir  mér  því  vel  hlýða,  að  at- 
huga  þetta  rit  nokkuð  nánar. 

Eigi  í  fljótu  bragði  að  nefna  eitt  skilyrði  öðrum  fram- 
ar,  er  æskilegt  sé  og  ómissandi  þegar  um  sögurit  er  að 
tefla,  þá  er  það  áreiðanleiki.  Margt  getur  annað 
verið  ákjósanlegt,  t  d.  skýr  og  skipuleg  niðurröðun,  lip- 
ur  frásögn  o.  s.  frv.,  en  þetta  er  óneitanlega  grundvallar- 
skilyrðið,  hið  »eina  nauðsynlega»,  conditio  sine  qva  non. 
Sérstaklega  er  þetta  augljóst  þegar  um  rit  eins  og  presta- 
sögurnar  er  að  ræða.  Gæði  þeirra  fara  um' framt  alt, 
eða  raunar  eingöngu,  eftir  áreiðanleik  þeirra.  En  áreið- 
anleikinn  er  aftur  að  miklu  leyti  kominn  undir  h  e  i  m- 
ildunum.  Bæði  formáli  ritsins  og  sögurnar  sjálfar  bera 
það  með  sér  hverjar  heimildir  Daði  hefir  notað,  en  þær 
eru  þessar: 

1.  Ættartölubækur  margar  og  ættartölur  einstakra  manna. 

2.  Prestastefnugjörðir  og  ýms  bréf  og  gjörningar. 


x)  Fullur  titill  bókarinnar  er  svo  látandi:  Lítil  og  víða  skamm' 
tœk  Hungiirvaka,  sem  inniheldur  uppteiknan  yfir  þad  fáa  höfund- 
ur  hennar  gat  samantínt  um  prófasta  og  sóknarpresta  Skálholts- 
stiftis  frá  því  um  siðaskiftatímann  til  enda  ársins  1848.  Frumrit- 
ið  var  i  eigu  Hallgrims  bisk.  Sveinssonar,  en  2  eftirrit  eru  til  i  band- 
ritasafni  Landsbókasafnsins,  annað  með  bendi  Einars  Bjarnasonar  & 
Mælifelli  og  að  nokkru  leyti  með  bendi  Daða  sjálfs,  og  er  það  876  bls. 
i  arkarbroti,  en  bitt  með  bendi  (ruðm.  sýsluskrifara  Einarssonar  og  Ein- 
ars  Andréssonar  í  Bólu  (913  bls.).  Hvorugt  þessara  eftirrita  heldur  þó 
prestatalinu  leDgur  fram  en  til  ársins  1840. 


126  Daöi  Níelsson  „fróði". 

3.  Lögþingisbækur. 

4.  Kirkjubækurjþar  sem  hann  gat  til  náð. 

5.  Bréfabækur  eða  ágrip  af  bréfabókum  biskupa,  pró- 
fasta  og  presta. 

Samtiningsbækur  Daða  (Lbs.  nr.  961—67,  8vo)  og* 
önnur  handrit  hans  bera  þess  ljósan  vott,  að  hann 
hefir  gert  itarlegt  ágrip  af  öllum  þessum  heimildum 
og  yfir  höfuð  af  öllu  bréfadóti,  sem  hann  gat  yfir 
komist. 

6.  Presta-tal  Hólastiftis  eftir  Hálfdán  Einarsson  og  Hall- 
grim  djákna. 

7.  Stúdentatöl. 

8.  Þar  sem  prestatal  Hannesar  biskups  þraut,  studdist 
hann  við  annál  sinn  næstu  árin,  Minnisverð  Tíðindi, 
Tíðavisur  Jóns  Hjaltalins,  Klausturpóstinn,  Skirnir 
Sunnanpóstinn  og|Reykjavíkurpóstinn  og  æfiminning- 
ar  einstakra  manna. 

9.  Annálar,  prentaðar  bækur  og  handrit  og  ýms  skilríki 
önnur,  er  hann  gat  til  náð,  »og  hef  eg  ekkert  ónotað 
látið,  sem  gat  þessum  samtíningi  til  upplýsingar  ver 
ið  og  eg  gat  yfir  ko  nist«,  segir  hann  sjálfur. 

10.  Sagnir  fróðra  og  kunnugra  manna  víða  hvar,  »og  þó 
eitthvað  kunni  hér  og  rangt  að  sýnast«,  segir  hann, 
»þá  get  eg  ekki  við  þvi  gert,  og  veit  þó  ekki  réttara 
en  það  sem  eg  ritað  ,hefi«. 

Af  heimildaskrá  þessari  er  það  ljóst,  að  Daði  fyrst 
og  fremst  hefir  gert  sér  far  um  að  viða  að  sér  öllu  þvi, 
er  eitthvað  snerti  þetta  efni.  En  langt  er  frá  þvi,  að 
hann  geri  öllum  þessum  heimildum  jafnt  undir  höfði. 
Hann  hafði  næga  dómgreind  til  að  gera  upp  á  milli  heim- 
ildanna,  að  sjá  það  t.  d.  að  samtiða  bréf  eða  frumbréf 
eru  betri  heimildir  en  annálar  eða  munnlegar  sögusagnir^ 
og  fylgir  hann  víða  þeirri  reglu  að  taka  kafla  úr  bréfum 
upp  i  sögurnar,  er  eitthvað  mega  til  upplýsingar  verða 
eða  hans  máli  til  stuðnings,  þar  er  hann  greinir  á  við 
aðra  höfunda.  Til  að  sýna  hversu  mikið  far  Daði  gerði 
sér  um  að  afla  sér   sem   beztra   heimilda   og   ítarlegastra 


127 

upplýsinga,  skal  þess  getið,  að  hann  fekk  prest  einn  fyr- 
ir  norðan,  kunningja  sinn,  til  að  leita  fyrir  sína  hönd  til 
Steingríms  biskups  um  nokkrar  upplýsingar,  en  hann  var, 
eins  og  kunnugt  er,  hinn  mesti  fróðleiksmaður  og  hafði 
þar  á  ofan  biskupsskjalasafnið  undir  höndum.  Brást  hann 
vel  við  og  leysti  úr  flestum  spurningum  hans,  en  þó  eigi 
öllum,  »og  þá  þótti  mér  fokið  í  flest  skjól«,  segir  DaðL 
Tók  hann  þá  það  eina  ráð,  er  honum  hugkvæmdist,  og 
leitaði  aðstoðar  um  langan  veg  til  síra  Hallgríms  Jónsson- 
ar  á  Hólmum  í  Reyðarfirði,  og  fekk  þar  loks  góða  úrlausn 
eftir  tveggja  ára  bið  Sýnir  þetta  berlega  hve  samvizku- 
samur  og  ótrauður  hann  var  að  leita  fyrir  sér  um  heim- 
ildir  og  upplýsingar,  og  mundi  einhver  í  hans  sporum 
hafa  látið  staðar  numið  fyrri. 

Eins  rits  söknum  vér  i  þessari  heimildaskrá.  en  það 
eru  prestasögur  Jóns  prófasts  Haldórssonar  hins  fróða  í 
Hitardal,  sem  ná  frá  siðaskiftunum  og  fram  á  hans  dagr 
hið  merkasta  rit,  þótt  eigi  hafi  Jón  prófastur  gengið  frá 
þeim  til  fulls.  Að  vísu  segir  Jón  Borgíirðingur1),  að  Daði 
hafi  bygt  á  prestasögum  Jóns  prófasts,  en  vér  höfum  vitn- 
isburð  Daða  sjálfs  fyrir  því,  að  svo  var  eigi,  því  hann 
segir  i  áðurnefndum  formála,  að  hann  hafi  »aldrei  getaft 
fengið  að  sjá  þær«.  En  þetta  er  sú  eina  heimild,  sem 
hann  hefir  ónotaða  látið  af  þeim,  er  nokkur  von  var  til 
að  hann  fengi  yfir  komist. 

Framangreindur  formáli  ber  það  með  sér,  hverja  skoð- 
un  Daði  sjálfur  hafði  á  þessu  riti  sínu,  og  ritum  sínum 
yfirleitt,  því  i  lok  formálans  farast  honum  þannig  orð : 
»Vildi  hér  eftir  nokkur  fræðimaður,  sem  betri  tíma  og 
efni  hefði  heldur  en  eg,  semja  prestatal  Skálholtsstiftisr 
get  eg  ekki  öðru  trúað  en  honum  mætti  að  nokkru  liði 
verða  minn  samtíningur,  ef  hann  í  höndum  hefði,  og  sá 
er  tilgangur  minn  með  nokkrar  fleiri  rítgerðir,  er  eg  hefi 
fengist  við:  að  meðdeila  einhverjum  þeim,  sem  fróðleik 
elslca,  og  eJcki  eiga  d  mihlu  völ,  þvi  fda  sem  eg  hefi  af  þes& 


l)  I  Rithöfundatali  sínu  hinu  meira  II,  1. 


128  Daði  Níelsson  „fróði". 

kyns  efnum  yfir  komist,  numið  og  haft  skemtan  af;  en  þeir 
þattka  og  virða  fyr  og  siðar  eins  og  þeim  hœfa  þykir«. 

Þessi  orð  Daða  sýna  það,  að  honum  var  fyllilega  ljóst 
gildi  rita  sinna  og  takmörk  þeirra.  Þau  eru  yfirlætislaus, 
en  fela  þó  í  sér  meðvitund  um  samvizkusamlegt  og  nyt- 
samlegt  æfistarf.  Og  um  leið  gefa  þau  leiðbeiningu  um, 
frá  hverju  sjónarmiði  beri  að  líta  á  rit  Daða,  er  menn 
vilja  fella  dóm  um  þau.  Þau  ber  að  skoða  sem  ítarleg 
d  r  ö  g  til  rita,  en  eigi  sem  f ullgerð  rit.  Þar  af  leiðir,  og 
af  eðli  þeirra  yfir  höfuð,  einkum  prestasagnanna,  að  eigi 
er  að  vænta  neinnar  sérlegrar  frásagnalistar,  þótt  sumar 
af  æfisögunum  séu  býsna  ítarlegar.  Hann  ritar  blátt 
áfram  og  tilgerðarlaust,  eins  og  bezt  hæfir  slíku  riti,  og 
er  laus  við  allar  öfgar,  nema  ef  vera  skyldi  helzt  i  dóm- 
um  sínum  um  gáfur  og  manngildi  prestanna.  Þar  er 
hann  að  jafnaði  býsna  berorður  og  hreinskilinn,  en  varla 
að  sama  skapi  réttlátur  og  óvilhailur,  enda  mun  hann 
sjálfur  hafa  verið  maður  geðríkur,  þótt  lítið  á  bæri  i  dag- 
fari.  En  það  er  honum  til  nokkurrar  afsökunar,  að  hann 
i  þessu  efni  hefir  stundum  um  of  orðið  að  byggja  á  frá- 
sögnum  annara,  er  þekt  höfðu  mennina  sjálfa.  Þetta  er 
þó  fremur  smávægilegt  í  svo  miklu  riti,  og  er  öllum  inn- 
an  handar  að  varast  að  byggja  of  mikið  á  dómum  hans 
án  frekari  aðgæzlu.  Er  hitt  mest  um  vert,  að  hann  hefir 
dregið  hér  saman  með  afarmikilli  fyrirhöfn  margvislegan 
fróðleik,  og  að  óhætt  má  fullyrða,  að  hann  hefir  vandað 
ti\  þessa  verks  eftir  þvi  sem  föng  voru  frekast  til. 

I  þessu  sambandi  skal  þess  að  eins  lauslega  getið, 
að  Daði  hefir  einnig  fjallað  nokkuð  um  prestasögur  Hóla- 
stiftis,  er  Hálfdán  skólameistari  Einarsson  tók  saman  í 
upphafi,  en  Hallgrímur  djákni  jók  við.  Mun  Daði  eigi 
hafa  átt  annan  þátt  í  þeim  en  þann,  að  hann  breytti 
nokkuð  sniði  þeirra  og  jók  þær  og  bætti  á  ýmsa  lund1). 


2)  Frumrit  Daða  var  í  eigu  Hallgr.  biskups  Sveinssonar,  en 
séð  hefi  eg  annað  hreinskrifað  eintak  með  hendi  Daða  í  eigu  Jóhanns 
Kristjánssonar  ættfr.  í  Evík. 


Daði  Níelsson  „fróði".  129 


Af  öðrum  ritum  Daða  má  helzt  telja  æfisögusafn,  er 
hann  nefnir  »A  n  d  v  ö  k  u^).  Eru  það  samtals  23  æfi- 
sögur  merkra  íslendinga,  og  eru  18  þeirra  eftir  Daða 
sjálfan,  en  5  hefir  hann  tekið  úr  sýslumannatali  Jóns 
sýslum.  Jakobssonar.  Munu  flestar  eða  allar  æfisögurnar 
skrifaðar  á  árunum  1839 — 40.  Af  æfisögum  þessum  má 
helztar  telja:  Snorra  Sturlusonar  og  Sturlu  Sighvatssonar 
(tíndar  upp  úr  Sturlunnu),  Lauritz  Gottrups  lögmanns, 
Eggerts  Olafssonar,  Skúla  fógeta,  Bjarna  sýslum.  Haldórs- 
sonar,  Magnúsar  Stephensens,  Jóns  bisk.  Árnasonar,  Páls 
Vidalíns  og  Odds  lögmanns  o.  fl.,  og  eru  sumar  þeirra 
býsna  langar.  Um  þessar  æfisögur  er  hið  sama  að  segja 
og  um  prestasöguriictr.  Þær  eru  flestar  vel  áreiðanlegar 
að  því  er  ártöl  snertir  og  viðburði.  Jón  Borgfirðingur 
fellir  þann  dóm  um  ritstörf  Daða,  að  honum  hafi  »helzt 
verið  ábótavant  með  niðurröðun  efnisins«,  en  lætur  þess 
þó  getið  um  leið,  að  ekki  sé  víst  að  hann  hafi  verið  bú- 
inn  að  leggja  síðustu  hönd  á  rit  sin2).  Þetta  má  hvort- 
tveggja  til  sanns  vegar  færa  um  æfisögurnar  í  »Andvöku«. 
Eru  þó  sumar  þeirra  allskipulega  og  skemtilega  ritaðar, 
t.  d.  Magnúsar  Stephensens.  En  hitt  sætir  furðu,  að  hann 
skyldi  geta  aflað  sér  svo  áreiðanlegra  og  itarlegra  upplýs- 
inga,  sem  raun  er  á,  eins  og  ástatt  var  fyrir  honum. 

Þá  hefir  Daði  enn  fremur  samið  Tímatal  frá 
byggingu  fslands  til  1837  og  Fjörutiu 
hugvekjur  út  af  Sigurljóðum  Kristjáns 
prófasts  Jóhannssonar.  Auk  þess  islenzkaði 
hann  talsvert  af  erlendum  ritum,  t.  d.  Kirkjusögu 
Evsebiusar,  Æfisögu  Luthers  eftir  N.  M  Peter- 
sen,  Sögu  Struenses  og  Griffenfelds  og 
Sögur  af  Danmerkurdrotningum  o.  m.  fl. 
Hann  kvað  ogrímuraf  Tordenskjold,  Cyrusi 
o.  fl.  og  orti  talsvert  af  kvæðum  og  erfiljóðum. 


*)  Frumrit  Daða  var  í  eigu  Hallgr.  biskups  Sveinssonar,  en  eftirrit 
er  til  af  einstökum  æfisögum  úr  safni  þessu,  t.  d.  í  safni  Jóns  Sigurðs- 
fionar  nr.  164  fol.  og  víðar 

a)  ísafold  VIII  (1881)  nr.  2. 

9 


130  Daði  Níelsson  „fróði'- 


Þegar  vér  lítum  á  öll  þessi  ritstörf  Daða  og  höfum 
það  um  leið  hugfast,  að  hann  átti  sér  svo  að  segja  hvergi 
vísan  samastað,  heldur  fór  vistferlum  bæ  frá  bæ,  eða  var 
jafnvel  stundum  vistlaus  að  því  er  sýnist,  á  hálfgerðum 
flækingi  til  og  frá  um  Skagafjarðar-  og  Húnavatnssýslur, 
má  það  undrum  sæta,  að  hann  skyldi  fá  svo  miklu  af- 
kastað.  Sýnir  það  bezt,  að  ummæli  Gísla  KonráðssoDarl)r 
að  hann  hafi  verið  »lítili  starfsmaður  í  hvívetna«,  eigi 
geta  átt  við  ritstörf  hans,  heldur  lúta  til  algengrar  virmu. 
Hitt  er  af  ýmsu  auðráðið,  að  hann  hefir  notað  hverja 
tómstund  til  ritstarfa,  og  eru  þær  þó  eigi  ýkjamargar  hjá 
vistráðnum  hjúum  í  sveit  á  íslandi,  eins  og  kunnugt  er. 
Það  virðist  eigi  alveg  ófyrirsynju,  að  Daði  nefndi  æfisögu- 
safn  sitt  »Andvöku«,  því  af  athugasemdum  hans  við 
nokkrar  af  sögunum  lýsir  það  sér,  að  hann  hefir  vakað 
yfir  þeim  á  nóttunni,  og  er  þá  eigi  að  undra,  þótt  hann 
stundum  kunni  að  hafa  verið  linur  til  stritvinnu  á  daginn. 

í  vistum  sínum  átti  Daði  mjög  misjafna  æfi  eins  og 
gengur  og  gerist,  og  leið  oft  ilJa,  eða  fanst  sér  líða  illa, 
en  það  kemur  í  þessu  efni  í  sama  stað  niður.  í  samtín- 
ingskverum  sínum  víkur  hann  nokkrum  sinnum  að  þessu, 
t.  d.  við  árið  1845 — 6:  »Kól  mig  á  báða  fætur  á  önd- 
verðri  jólafóstu  um  kvöld.  Gekk  ekki  að  verkum  í  viku ;. 
fór  svo  á  skrið  aftur  vesall  og  veikburða,  og  margt    var 

mér  andstætt  það  ár. Þung  kvefsótt  gekk  seint  um 

vorið,  var  eg  vesall  mjög  í  henni,  leið  baga  um    sumarið 

og   veturinn   líka,    sem    ekki    bætist. Átti    leiðinda 

stundir  erfiðar  ætíð  heima,  sult  og  seyru  og  sífelda  þraut«2). 
Við  þessi  kjör  vann  hann  þó  ótrauður  að  ritstörfum  sín- 
um.  Á  greindum  tíma  tók  hann  saman  langa  ættartölu 
Arnljóts  Ólafssonar,  snaraði  á  íslenzku  Lúthers-sögu  N. 
M.  Petersens,  orti  Gottrúpskviðu  (100  er.),  íslenzkaði  sögu- 
ágrip  Ulfelds,  Eleonoru  konu  hans,  Marianne  drotningar, 
Sigbritar  og  fleiri  smáfrásagnir,  byrjaði  kvæðasafn  handa 


x)  Arbók  1783-1863,  Lds.  1121,  4to  bls.  337. 
2)  Lbs.  965  8vo. 


Daði  Níelsson  „fróði".  131 


sér,  dró  út  og  íslenzkaði  nokkrar  greinar  úr  kirkjusögu 
dr.  Péturs  lútandi  að  prestasögunum,  útlagði  Föstuprédik- 
anir  eftir  Bastholm  og  vann  þar  á  ofan  jafnt  og  þétt  að 
prestasögunum.  .  Sá  maður,  sem  afkastar  þessu  i  tómstund- 
um  sínum  frá  stritvinnu,  og  á  um  leið  við  erfið  lífskjör 
að  búa,  hann  er  í  sannleika  ekki  þreklaus  eða  » lítill 
starfsmaður  í  hvivetna«,  hvað  sem  annars    má   um   hann 


Á  kvæðum  Daða  og  lausavisum  lýsir  það  sér  berleg- 
ast,  að  honum  hefir  jafnaðarlega  liðið  illa  á  þessum  árum 
og  yfir  höfuð  oftast  æfinnar,  og  allur  er  kveðskapur  hans 
þungbúinn  og  raunalegur.  Svo  kveður  hann  t.  d.  eitt 
sinn  um  þessar  mundir  (að  likindum  árið  1848): 

Sorglág  reynsla  sú  mig  slær 
og  sinnu  kvelur  mína, 
umflúið  að  enginn  fær 
armæðuna  sína. 

Löngun  hjá  mér  fulla  finn 
fjandskan  heim  að  kveðja, 
mín  er  æfi  margbrotin 
mótlætinga  keðja. 

Rönd  eg  ekki  reisi  við 
raunaþjökun  minni, 
nema  Gruð  mér  ljúfur  lið 
leggi  af  miskunn  sinni. 

Og  enn  kveður  hann  á  þessa  leið: 

Æfin  vesöl  áfram  dregst 
oft  með  böli  hörðu. 
Oþreyttur  eg  ekki  legst 
andaður  í  jörðu. 

örsjaldan  ber  það  við,  að  nokkru  spaugi  eða  gamni 
bregði  fyrir  i  kveðskap  hans.  Minnist  eg  eigi  að  hafa 
rekist  á  nema  einar  2  slikar  lausavísur,  og  er  þetta  önn- 
nr  þeirra,  um  blóðtöku: 

Gæfan  heim  mig  sótti  sú 
og  sinnið  dável  hresti, 
að  endurskorinn  er  eg  nú 
af  Stefáni  presti. 

9* 


132  Daði  Níelsson  „fróði". 

Úr  því  að  eg  þegar  hef  tekið  upp  svo  mikið  af  kveðskap 
Daða,  ætla  eg  til  gamans  að  tilgreina  2  vísur  sem  vott 
um  kveðskap  hans,  er  hann  vildi  vanda  rím  og  kveðandi. 
Er  það  um  leið  sérstaklega  sýnishorn  af  rímnakveðskap 
hans.     önnur  vísan  er  um  vetrarharðindi  og  er  þannig: 

Mokast  snæs  á  rekka  rok, 
rekur  frost  úr  skepnum  þrek, 
þokast  undir  þorralok, 
þekur  svæði  mjöllin  frek. 

Hin  visan  er  um  raunir  hans,  eins  og  vant  er,  svo  látandi : 

Ekki  er  mátinn  þó  á  því 
þegar  státinn  seggur 
sínar  bátinn  árar  í 
allar  grátinn  leggur. 

Ef  vér  athugum  gaumgæfilega  alt,  sem  eftir  Daða 
liggur  i  kveðskap,  er  eigi  laust  við  að  oss  renni  ósjálfrátt 
i  hug  munnmælasagan  um  manninn,  er  átti  tal  við  al- 
þýðuskáld  eitt  urn  Jónas  Hallgrímsson,  og  sagði  eitthvað 
á  þá  leið,  að  hagmæltur  væri  Jónas,  en  hinn  svaraði  aft- 
ur:     »Hann  er  meira,  —  hann  er  skáld,  mannskrattinn!« 

Eins  og  eðlilegt  var  mun  Daði  hafa  fundið  sárt  til 
þess,  að  hann  í  sveitavistunum  átti  lítinn  kost  á  að  gefa 
sig  svo  við  ritstörfum,  sem  skyldi,  auk  þess  sem  honum  lét 
eigi  vel  stritvinna.  Hann  átti  og  örðugt  með  að  ná  sér  i 
bækur,  rit  og  heimildir,  er  hann  þurfti  á  að  halda.  Það 
er  því  ofur  skiljanlegt  að  honum  léki  hugur  á  að  koma 
sér  að  einhverri  atvinnu,  er  betur  væri  við  hæfi  hans  og 
veitti  honum  um  leið  tóm  og  tækifæri  til  að  rita  og  afla 
sér  heimilda.  Um  þessar  mundir  rak  Ólafur  Stephensen, 
sonur  Magnúsar  konferenzráðs,  prentsmiðju  i  Viðey.  Hug- 
kvæmdist  Daða  að  leita  til  hans  um  atvinnu,  en  með  þvi 
að  hann  sjálfur  var  með  öllu  ókunnugur  Ólafi,  og  hefir 
að  líkindum  búist  við  að  hann  mundi  eigi  sinna  slikri 
málaleitan  frá  óþektum  og  umkomulausum  almúgamanni 
norður  i  landi,  sneri  hann  sér  til  síra  Jóns  Péturssonar  á 
Höskuldsstöðum  og  bað  hann  leita  hófanna  hjá  Olafi. 
Hann  skrifaði  aftur  sira  Böðvari  i  Stafholti   Þorvaldssyni 


Daði  Níelsson  „fróði".  138 

og  bað  hann  leita  til  við  Ólaf  og  halda  spurnum  fyrir 
um  þetta.  Fekk  hann  það  svar  aftur,  að  á  því  ári  væri 
það  engin  tiltök,  en  á  næstkomandi  vori  væri  eigi  von- 
laust  um  atvinnu  þar  syðra1).  En  hvort  heldur  er,  að 
Daði  heflr  horfið  aftur  frá  þessu  ráði,  eða  Olafur  hefir 
eigi  getað  tekið  hann  þegar  til  kom,  þá  er  hitt  vist,  að 
ekkert  varð  af  suðurferðinni,  og  dvaldi  hann  þá  og  næstu 
ár  á  eftir  i  Gautsdal,  sem  fyr  segir.  Aftur  hugði  Daði  á 
atvinnu  við  bókagerð  er  hin  nýja  prentsmiðja  var  stofnuð 
á  Akureyri,  og  flutti  hann  sig  þangað  1850,  að  sögn  af 
hvötum  Björns  Jónssonar,  síðar  ritstjóra  »Norðra«  og 
»Norðanfara«,  i  þeim  tilgangi  að  verða  prentsraiðjunni  að 
liði  á  einhvern  hátt.  En  sú  varð  raunin  á,  að  hvorki 
komst  hann  þar  að  sjálfur  né  neitt  af  ritum  hans,  af 
hverjum  ástæðum  er  óvíst. 

Það  sem  eftir  var  æfinnar  átti  Daði  heimili  á  Akur- 
eyri  og  gerðist  þar  um  tima  næturvörður,  en  hætti  þeim 
starfa  aftur,  enda  voru  kjörin  eigi  glæsileg.  Lifði  hann 
oft  við  litinn  kost,  að  því  er  kunnugir  herma,  þvi  hann 
var  enginn  fyrirhyggjumaður,  en  margir  urðu  til  að  rétta 
honum  hjálparhönd.  Að  þessum  bágbornu  kjörum  sínum 
vikur  hann  i  nokkrum  vísum,  er  hann  orti  og  að  líkind- 
um  stafa  frá  þessum  árum.     En  visurnar  eru  svo  látandi: 

Ef  mig  færir  neyðin  ný 
nærri  hels  að  svifi, 
taumana  Drottinn  tekur  í 
til  þess  að  eg  lifi. 

Gefur  það  hans  gæzka  rík, 
ef  ganga  verð  eg  nakinn, 
að  einhver  kastar  á  mig  flík 
auman  þá  og  hrakinn. 

Sár  ef  þvingar  sulturinn, 
sæld  þá  Drottinn  veitir, 
að  einhver  fyllir  maga  minn 
mat,  og  hrygð  umhreytir. 


l)  Bréf  frá  síra  Jóni  til  Daða  um  þetta  efni  er  dags.  Steinnesi  12. 
des.  1840  (Lhs.  1236,  4to). 


134  Daði  Níelsson  „fróði". 


Og  enn  fremur  kveður  hann: 

Eg  af  margskyns  mæðu  blaki 
mersli  langsamt  ber. 
Það  er  meir  en  tárum  taki 
titt  sem  þjakar  mér. 

Á  síðustu  árum  sínum  fór  hann  oft  í  bókasölusendiferðir 
um  sveitir  nyrðra,  og  mun  hann  bæði  þá  og  endranær 
hafa  notið  gáfna  sinna  og  fróðleiks  hjá  góðum  mönnum, 
því  víst  átti  hann  jafnan  athvarf  hjá  merkustu  mönn- 
um  nyrðra  og  var  jafnvel  i  góðum  kunnleikum  við  þá 
og  bréfaviðskiftum.  Mætti  þar  helzt  til  nefna  þá  síra 
Björn  Hjálmarsson  i  Tröllatungu,  sira  Jón  Konráðsson  á 
Mælifelli  og  síra  Benedikt  Vigfússon  á  Hólum  o.  fl.  Var 
hann  oft  hjá  þeim  langvistum  og  léðu  þeir  honum  bækur 
og  leiðbeindu  á  ýmsa  lund.  En  hann  varð  þeim  oft  að 
fullu  liði  aftur  á  móti.  Þannig  gaf  hann  Jóni  prófasti 
Konráðssyni  margar  leiðbeiningar  og  upplýsingar,  er  síra 
Jón  starfaði  að  prestasögum  sinum  í  Hólastifti.  Má  að 
fullu  marka  það  af  bréfum  þeirn,  er  fóru  á  milli  Daða 
og  þessara  manna  og  annara  fleiri,  að  þeir  hafa  kunnað 
að  meta  fróðleik  hans  og  gáfur  og  leituðu  óspart  til  hans 
um  upplýsingar.  Til  sannindamerkis  skal  hér  tilgreindur 
kafli  úr  bréíi  frá  síra  Jóni  Yngvaldssyni  á  Húsavík  til 
Daða,  dags.  30.  apr.  1856,  svo  látandi:  »Undir  eins  og 
eg  þakka  yður  alúðlegast  skemtilegt  og  fræðandi  samtal 
á  dögunum,  sem  var  mér  sú  ánægjulegasta  stund  er  hefi  lengi 
lifað,  er  eg  nú  enn  fremur  kominn  til  að  njóta  enn  meira 
góðs  og  gagnlegs  gamans  af  fróðleik  yðar,  eftir  sem  þér 
voruð  svo  góður  að  leyfa  og  bjóða  mér  seinast,  sem  sé 
að  leita  hjá  yður  upplýsingar  um  aldur  en  einkum  um 
embættisaldur  ýmsra  presta,  or  orðið  hafa  jubilkennend- 
ur  —  — ^1).  En  þess  má  geta,  að  síra  Jón  Yngvaldsson 
var  sjálfur  fróðleiks-  og  greindarmaður  og  kunni  góð 
skil  slíkra  hluta.  Það  var  og  haft  eftir  Benedikt  prófasti 
á  Hólum,  er  hann  spurði  lát  Daða,  að  meira  saknaði  hann 


x)  Bréf  síra  Jóns  liggur  aftan  við  frumrit  Daða  af   prestasögunum. 


Daði  Níelsson  „fróði".  135 

Daða,  þótt  fátækur  væri  og  umkomulaus,  en  hinna  auð- 
ugu  manna  Nielsar  kaupmanns  Havsteins  og  Jóns  hins 
auðga  i  Gröf  á  Höfðaströnd1).  Sýnir  þetta  bezt  álit  hans 
og  vinsældir  hjá  þessum  mönnum. 

Á  jólaföstu  1856  fór  Daði  i  bókasöluferð  vestur  um 
sýslur.  Fór  hann  um  Skagafjörð  og  vestur  í  Hunaþing 
og  ætlaði  að  fara  alt  út  í  Spákonufellshöfða.  Gekk  hann 
út  Langadal  og  gisti  um  nótt  á  Breiðavaði  hjá  Jónasi 
fyrrum  hreppstjóra.  Lagði  hann  upp  þaðan  að  morgni 
8.  des.  i  hægviðri,  en  með  því  að  veður  var  ótryggilegt, 
bauð  Jónas  honum  að  vera  aðra  nótt,  en  hann  taldist 
undan  og  kvaðst  verða  að  flýta  sér.  Jónas  kallaði  veður 
iskyggilegt.  Þá  svaraði  Daði:  »Varla  mun  eg  úti  verða, 
en  komi  það  upp  á,  mun  ei  þurfa  að  leita  min,  því  ganga 
mun  eg  það  sem  fætur  toga,  en  ei  setjast  að  í  villu  til 
að  missa  limi  mína«.  Eftir  það  spurðist  eigi  til  Daða 
fyr  en  á  miðju  næsta  sumri,  að  lík  hans  fanst  við  Laxár- 
ós  i  Refasveit  og  eigi  annað  með  honum  en  bréfaveski 
hans.  Eru  það  tilgátur  manna,  að  hann  hafi  geiigið  fram 
á  snjóhengju  í  hríðinni  og  hrapað  ofan  fyrir2). 

Þegar  lát  Daða  spurðist  var  þetta  kveðið  (af  Grisla 
Konráðssyni?): 

Daði  fórst  inn  fróði 
frægr  at  minni  gnægu 
áttar  íslands  þátta 
ærin  skil  at  færa. 
Fóstrjarðar  flestu 
fann  ártöl  at  sanna 
hugar  geymd  í  haga; 
hver  mun  slíkur  vera? 

Daði  var  meðalmaður   á    hæð,    grannlimaður,    herða- 


*)  Arbók  Gísla  Konráðssonar,  Lbs.  1121,  4to,  bls.  336—7. 

2)  Árbók  Gísla  Konr.  bls.  336  og  æfiágr.  Daða  eftir  Jón  Borgf.  i 
Isafold  VIII,  2.  Ber  þeim  saman  að  öðru  en  því,  að  Jón  Borgf.  segir 
að  lik  Daða  bafi  fundist  eftir  3  daga,  en  það  hlýtur  að  vera  rangminni, 
þvi  Ministerialbók  Höskuldsstaðakirkju  ber  það  með  sér,  að  Daði  var 
eigi  jarðsettnr  fyr  en  4.  júli  1857. 


136  Daði  Níelsson  „fróði". 


lotinn,  gulleitur  á  hár  og  skegg  og  slétthærður;  lét  hann 
það  vaxa  á  mitti  niður  og  hafði  hárpísk  að  eldri  sið,  eins 
og  mynd  sú  sýnir,  er  til  er  af  honum.  Hann  var  bláeyg- 
ur  og  fasteygur,  toginleitur,  munnsmár,  nefið  hátt  og  liður 
á.  Mátti  hann  heldur  kalla  fríðan  sýnum.  Hann  var  létt- 
ur  á  fæti  og  raulaði  oft  fyrir  munni  sér  á  gangi.  Glaður  og 
skemtinn  gat  hann  verið  er  því  var  að  skifta,  en  and- 
streymi  lífsins  gerði  hann  oft  ömurlegan  og  annarlegan  í 
skapi.  Svo  hefir  maður  sagt  mér,  er  kunnugur  var  Daða, 
að  hann  hafi  eitt  sinn  spurt  hann,  hvers  vegna  hann  væri 
svo  ömurlegur  i  orðum  sínum,  og  hafi  Daði  þá  svarað: 
»Af  þvi  mér  er  illa  við  veröldina  og  veröldinni  við  mig!« 
Trúmaður  var  hann,  eins  og  rit  hans  og  kveðskapur  bera 
vitni  um,  og  vandaði  ráð  sitt  og  dagfar  í  öllum  greinum. 

Aldrei  kvæntist  Daði  né  gat  afkvæmi.  En  merki 
þess  má  sjá,  að  hann  hefir  um  eitt  skeið  verið  trygðum 
bundinn  við  Ketilriði  Ketilsdóttur,  systur  Natans,  þess  er 
myrtur  var,  þótt  það  ef  til  vill  hafi  verið  á  fárra  manna 
vitorði1).  Hversu  það  atvikaðist,  að  upp  úr  þvi  slitnaði, 
er  eigi  ljóst.  En  Ketilríðar  fekk  sá  maður,  er  Árni  hét 
kallaður  hvitkollur.  Hún  var  hög  kona  á  hendur  og  vel 
viti  borin. 

Um  gáfur  Daða  lúka  allir  upp  einum  munni,  er  hann 
þektu.  Þær  voru  ágætar,  einkum  var  minnið  frábært,  og 
hefði  hann  óefað  markað  mun  dýpra  spor  i  bókmentasögu 
vorri,  ef  hann  hefði  verið  til  menta  settur.  En  þess  var 
enginn  kostur  sakir  fátæktar,  eins  og  áður  er  á  vikið. 
Sjálf ur  lét  Daði  á  sér  skilja,  að  Sveinn  prófastur  bróðir 
sinn  hefði  eigi  haft  annað  fram  yfir  sig  en  »latinuna«2) 
og  mun  það  sanni  næst ;  var  þó  Sveinn  prófastur  af  flest- 
um  talinn  mikill  gáfumaður.  En  þetta  mun  hafa  verið 
æfisorg  Daða,  að  hann  fekk  eigi  notið  þeirrar  mentunar, 
er  samboðin  var  gáfum  hans,  og  beiskja  sú,  er  rennur 
eins  og   undiralda    undir   kveðskap   hans,   mun    eigi   síst 

x)  Sjá  bréf  Ketilríðar  til  Daða  dags.  Ytri-Löngumýri  1844  (Lbs. 
1236,  4to). 

*)  Jón  Borgfirðiugur  i  ísafold  YIIl,  2. 


137 

sprottin  af  þessari  meðvitund  um  hæfileika,  er  eigi  fengu 
notið  sín.  Þetta  er  gömul  saga,  en  því  miður  býsna  al- 
geng  hér  á  landi.  Rit  hans  bera  þess  fullan  vott,  að 
fróðleiksfýsnin  var  óseðjandi,  enda  eru  og  áreiðanlegir 
menn  til  frásagnar  um  það.  Fer  og  eigi  tvennum  sögum 
um  hitt,  að  hann  starfaði  sýknt  og  heilagt  að  ritum  sín- 
um.  Mætti  líf  hans  og  störf  vera  bending  og  hvatning 
þeim,  er  mentun  hafa  þegið  og  eitthvað  fengist  við  rit- 
störf,  án  þess  þó  að  fá  notið  sin  til  fulls,  að  láta  eigi  hug- 
fallast,  þótt  eitthvað  kunni  á  móti  að  blása.  Að  verja 
gáfum  sínum  og  kröftum  til  ritstarfa  háður  þröngum  og 
erfiðum  lifskjörum,  án  þess  að  gera  sér  von  um  nokkurn 
hagnað  í  aðra  hönd,  jafnvel  án  þess  að  gera  sér  von  um 
að  ritin  nokkuru  sinni  komi  fyrir  almennings  sjónir,  svo 
höfundurinn  hljóti  að  minsta  kosti  maklegan  orðstir,  er 
svo  dæmalaust  i  sjálfu  sér,  að  lítt  mundi  trúanlegt  tekið 
i  öðrum  löndum,  þótt  hér  á  landi  sé  það  eigi  svo  mjög 
fátitt.  Það  er  í  sannleika  óeigingirni  á  hæsta  stigi.  Það 
er  að  unna  fróðleik  fyrir  fróðleiks  sakir.  Verður  oss  þar 
ósjálfrátt  að  minnast  sagnaritara  vorra  hinna  fornu,  er 
létu  eftir  sig  ódauðleg  listaverk  án  þess  að  láta  nafns 
síns  getið.  Er  þessa  einkennis  fagurlega  og  maklega 
minst  í  kvæði  G-ríms  Thomsens  um  Daða  á  þessa  leið: 

Eigi  fyrir  liefð  né  hrósi 
hann  að  sínu  starfi  vunn; 
hann  að  sannleiks  leitaði  ljósi, 
leitaði  vel  —  og  margt  hann  fann. 

J.  Jónsson. 


x)  Þessi  æfiatriði  Daða  eru  tínd  saman  úr  ýmsum  áttum,  eins  og 
tilvitnanirnar  hera  með  sér,  og  er  þó  gert  af  litlum  föngum.  Lang- 
mestan  stuðning  hefi  eg  haft  af  ritum  Jóns  Borgfirðings,  er  eg  hefi  oft 
vitnað  til.  Munu  þau  reynast  ómetanlegur  stuðningur  öllum  þeim  mönn- 
um,  er  fjalla  um  hókfræði  vora  frá  seinni  öldum,  J.  J, 


Um  Glámu. 


Mér  þykir  vænt  um  að  skólastjóri  Stefán  Stefánsson 
hefir  aukið  og  leiðrétt  hina  stuttu  lýsingu  mína  á  Glámu 
í  Lýsingu  íslands.  Eins  og  eg  hefi  tekið  fram  í  formála 
bókárinnar,  getur  enginn  einn  maður  skoðað  hvern  blett 
á  landinu  og  verður  því  í  mörgu  að  fara  eftir  sögusögn 
annara.  En  þá  er  gott  að  þeir  leiðrétti  sem  kunnugri  eru. 
Eg  hefi  aldrei  komið  upp  á  Glámu,  að  eins  séð  hana  i 
f  jarska .  Það  var  óheppilegt  að  Stef án  skólastjóri  dró  það 
í  17  ár  að  rita  um  þetta  landfræðislega  atriði,  þvi  þessi 
sama  lýsing  min  á  Glámu  kom  á  prent  á  íslenzku  fyrir 
23  árum.  Brestirnir  á  frásögninni  urn  Glámu  i  Lýs.  ísl. 
eru  þvi  að  nokkru  leyti  St.  St.  sjálfum  að  kenna,  eg  hefði 
eðlilega  tekið  tillit  til  lýsingar  hans,  ef  hún  hefði  áður 
verið  komin  fyrir  almennings  sjónir.  Eg  hafði  þegar  fyrir 
23  árura  farið  svipuðum  orðum  um  Glámu  i  Andvara 
1887  bls.  134  —  135,  6  árum  áður  en  Stefán  fór  þar  ura, 
svo  honum  hlaut  að  vera  kunnug  þessi  lýsing  fyrir  löngu, 
ef  hann  hefir  lesið  ferðasögur  mínar  frá  Vestfjörðum.  I 
dagbók  mína  ritaði  eg  uppi  á  Vattarfelli  25.  júlí  1886: 
»Gláma  er  að  eins  lítill  skjöldur  af  snjó  og  grisjar  víða  í 
svarta  bletti,  skaflar  reyndar  margir  upp  af  Þingmanna- 
heiði,  en  þá  leysir  af  og  þar  er  enginn  jökull.  Gláma 
nær  ei  alveg  að  Mjóafirði;  jökullaus  fjöll  á  Skálmardals- 
heiði,  sem  er  alment  farin,  er  menn  sækja  sjó  við  ísafjarð- 
ardjúp.  Vegur  var  áður  við  suðurrond  Glámu  úr  Geir- 
þjófsfirði  í  Skálmardal.  Hálendið  alt  efra,  upp  að  Glámu, 
flöt  alveg  mishæðalaus  bunga  og  Gláma  eins  og  undirskál 
sé  hvolft  á   hæstu  t  bunguna.     Stefna   austurhorns    Glámu 


Um  Glámu.  139 

hérumbil  rétt  magnetiskt  norður  frá  Vattarfjalli«.  Eg  sá 
þá  að  fannbreiður  Glámu  voru  miklu  minni  en  sýnt  er  á 
Uppdrætti  íslands;  þar  nær  Gláma  yfir  Skálmardalsheiði, 
austur  undir  Kollafjarðarheiði  og  vestur  undir  Hornatær, 
og  nær  það  engri  átt.  Björn  Gunnlaugsson  kom  þar  held- 
ur  ekki,  en  hefir  eflaust  farið  eftir  frásögnum  einhverra 
Vestfirðinga.  Eg  minkaði  Glámu  nærri  um  helming  og 
hefi  þó  eflaust  á  kortinu  gert  hana  heldur  stóra.  Stefán 
Stefánsson  vill  alveg  strika  hana  út  sem  hjarnjökul,  en 
það  get  eg  alls  ekki  fallist  á.  Verið  getur  að  eg  hafi 
gert  heldur  mikið  úr  jökuleðli  Glámu;  kunnugir  menn  höfðu 
sagt  mér  frá  hjarni  og  jökulsprungum,  sem  oft  væri  ferða- 
mönnum  til  trafala,  og  sjálfur  hafði  eg  frá  Vattarfelli, 
bæði  með  berum  augum  og  í  góðri  sjónpípu,  séð  þar 
»fannskjöld  á  efstu  hálendisbungunni  og  grisjaði  sumstað- 
ar  í  svarta  bletti«.  (Andvari  1887  bls.  134).  Kringlótt 
er  Gláma  víst  ekki,  úr  því  skeifubugða  gengur  inn  í 
fjallið  að  vestan;  eg  sá  hana  að  eins  að  sunnan  og  aust- 
an  og  þaðan  sýndist  fannabreiðan  eins  og  ávalur  og 
kringlóttur  skjöldur,  en  mér  var  ókunnugt  um  hvernig 
tilhagaði  á  vesturbrúnunum.  Stefán  skólastjóri  kom  þurka- 
og  hitasumarið  1893  vestan  að  Glámu,  þar  sem  snjórinn 
er  minstur;  eg  sá  hana  hið  kalda  og  raka  sumar  1886  að 
suðaustan,  þar  sem  snjórinn  er  mestur.  Af  þessu  leiðir, 
að  St.  St.  gerir  of  lítið  úr  fönnunum,  eg  líklega  of  mikið. 

Ferðasaga  Stefáns  Stefánssonar  sýnir,  að  hann  hefir 
ekki  farið  yfir  Glámujökul  sjálfan,  heldur  utan  við  hann 
að  vestanverðu,  milli  Dýrafjarðar  og  Borgarfjarðar,  og 
þar  hefir  hann  líklega  ekki  getað  séð  jökulfannirnar  aust- 
an  í  fjallabungunum.  Á  leiðinni  úr  Vatnsdalsbotni  á 
Skálmardal  var  hann  eðlilega  svo  lágt  niðri,  að  hann 
hefir  heldur  ekki  getað  haft  neitt  yfirlit  yfir  hálendið,  sem 
hvergi  fæst  nema  frá  fjallstindum.  Af  þessu  leiðir  að  hann 
gerir  minna  úr  Glámu  en  rétt  er;  hann  hefir  að  eins  séð 
skaflana  á  útjöðrunum,  og  svo  var  sumarið  mjög  snjóalít- 
ið  á  öræfum. 

Gláma  virðist  að  eins  vera  fannabreiða  úr  stórsköflum, 


140  Um  Gl&mu. 

sem  aldrei  þiðna,  en  stundum  losna  í  sundur  á  ýmsan  veg, 
þegar  gott  er  árferði,  eins  og  sumir  smájöklarnir  á  Norð- 
urlandi.  Það  getur  verið  álitamál  hvort  á  að  kalla 
Glámu  jökul  eða  ekki,  þótt  slikar  stórfannir  víðast  á  land- 
inu  séu  kallaðar  jöklar,  og  lækir  sem  frá  þeim  renna 
stundum  Jökulár  (t.  d.  i  Dyrfjöllum  eystra).  Hjarnskaflar 
af  þessu  tægi  eru  altaf  i  jarðfræðinni  taldir  með  jöklum, 
hvort  sem  á  þeim  eru  skriðjökulsmyndanir  eða  eigi.  St. 
St.  segir:  »Upp  fyrir  jökulmörk  nær  hún  ekki«  —  það  er 
liklega  rétt,  en  svo  bætir  hann  við:  »Samfeldur  jökull 
er  þar  enginn  og  þá  að  sjálfsögðu  engir  breðar  eða  skrið- 
jöklar«.  Þetta  er  skakt  ályktað,  þvi  skriðjöklar  ganga 
oft  út  úr  einstökum  jökulfönnum,  sem  liggja  í  hvilftum 
langt  fyrir  neðan  eiginleg  jökulmörk.  Alþekt  dæmi  slíkr- 
ar  skriðjökulsmyndunar  eru  norðan  í  Skarðsheiði,  í  Kalda- 
dal  og  Hornsdal,  í  Kerlingarfjöllum  og  mjög  víða  annars- 
staðar. 

Óskandi  væri  að  einhver  kunnugur  maður  vildi  lýsa 
Glámu  nákvæmlega,  bæði  hinu  almenna  og  hinu  einstaka, 
og  segja  frá  þeim  breytingum,  sem  orðið  geta  eftir  ár- 
ferði.  Lýsingar  okkar  Stefáns  eru  auðsjáanlega  báðar 
ófullnægjandi,  sem  von  er,  þar  sem  hvorugur  hefir  rann- 
sakað  landslagið  og  fannabreiðurnar  i  heild  sinni. 

Þorvaldur  Thoroddsen. 


Agrip  af  sögu  holdsveikinnar  á  íslandi. 


Eftir  Sœmund  Bjarnhjeðinsson. 


Framh. 

Biskuparnir,  Brynjólfur  og  Jón  Vídalín,  tóku  ekki  aðra 
sjuklinga  i  spítalann  en  þá,  sem  taldir  voru  holdsveikir. 
Hinir  seinni  biskupar  18.  aldarinnar  heimtuðu  vottorð  um 
þetta  sera  inntökuskilyrði,  enda  var  það  skýrt  tekið  fram 
í  tilskipun  konungs  frá  27.  mai  1746.  Þeir  Þórður  Þor- 
IriJcsson™)  (1684—97)  og  Jón  Arnason**)  (1722— 43)tóku  stund- 
um  aðra  en  holdsveika  og  Jón  Árnason  taldi  það  heimilt, 
þar  sem  nefndir  eru  i  konungstilskipun  frá  10/5  1651  spít- 
elskir  og  vanfærir.  En  konungsbr.  (9/5  1655)  talar  ein- 
göngu  um  hinn  hættulega  og  næma  sjúkdóm  spíteWku 
(Spedalskhed). 

Eigi  batnaði  fjárhagur  spítalanna  meðan  þeir  Þórður 
Þorláksson  og  Jón  Vídalín  sátu  á  biskupsstóli.  Það  eru 
sífeldar  kvartanir  um  það,  hve  illa  gjaldist  spítalahlutir 
og  önnur  gjöld,  og  urðu  biskupar  hvað  eftir  annað  að 
hlaupa  undir  bagga  með  þeim  og  lána  þeim  fé  eða  vistir. 
Seinni  hluti  17.  aldarinnar  og  fyrstu  tugir  18.  aldarinnar 
voru  að  ýmsu  leyti  óhagstæðir  og  bágindi  hjá  fólki,  og 
hefir  það  auðvitað  haft  ill  áhrif  á  hag  spítalanna.  Spít- 
alajarðirnar,  Klausturhólar  og  Hörgsland,  urðu  f yrir  skemd- 
um  af  náttúrunnar  völdum  (skriðum  og  vatnagangi)  og 
framfleyttu  þvi  eigi  jafnstóru  búi  og  áður.  Ráðsmennirn- 
ir  kveinuðu  sáran  yfir  erfiðleikunum  við  spítalahaldið. 

Að  vísu  þótti  biskupum  það  leitt  starf'  að  stjórna  spit- 
ölum  þessum,  en  auðséð  er  á  bréfum  þeirra  um  þetta  efni^ 


142  Holdsveikissaga. 

að  þeim  hefir  verið  ant  um  að  sæmilega   færi    um    sjúk 
lingana. 

Út  af  fyrirspurn  ráðsmanns  Hörgslandsspítala,  Páls 
"klausturhaldara  Amundasonar,  skrifar  Jón  Vídalín  (l4/xl 
1701):  Et'  brestur  forsorgun  á  hospítalsbúinu,  þá  á  fyrst 
að  neita  forsorgunar  sveitarómögum,  sérdeilis  þeim  ekki 
eru  réttir  ölmusumenn,  síðan  draga  af  vinnuhjúum  venju- 
lega  forsorgun,  en  allra  síðast  láta  hospitalsómaga  d  sinni 
forsorgun  slcort  liða2*). 

Verst  virðist  Klausturhólaspitali  hafa  verið  stæður  á 
þessum  fyrstu  áratugum.  Eins   og    áður   er   drepið    á 

varð  að  loka  honum  1658  (eftir  4  ár).  I  bréfi  til  (rylden 
löve  stiftamtmanns10)  frá  Friðriki  konungi  fjórða  (16/5  1707) 
segir  að  Klausturhólaspítali  hafi  1689  verið  flutt- 
ur  þaðan  að  Haugshúsum  (á  Álftanesi).  Ennfrem- 
ur  segir  í  bréfinu,  að  hann  hafi  eigi  komist  aftur  í  sama 
lag  og  hann  var  í  á  Klausturhólum.  Skuli  því  flytja  hann 
tafarlaust  þangað  aftur,  því  þar  eigi  spítalalimirnir 
að  vera,  samkvæmt  skipun  konungs  frá  1652.  —  Eftir 
þessu  skyldi  maður  ætla,  að  þessum  spitala  hafi  verið  lok- 
að  á  þessu  árabili  (1689 — 1707),  En  svo  segir  meistari 
Vídalín  í  bréfi  frá  1702,  að  hann  og  lögmaður  hafi  skift 
spítölunum  þannig  á  milli  sín,  að  biskup  sjái  um  Höfgs- 
land  og  Klausturhóla,  en  lögmaður  um  Haugshús24).  Það 
lítur  því  helzt  út  fyrir,  að  upp  á  siðkastið,  að  minsta 
kosti,  hafi  eitthvað  af  sjúklingum  verið  i  Klausturhólum, 
svo  að  tveir  spítalar  hafi  verið  í  Sunnlendingafjórðungi. 
Hitt  gæti  og  hugsast,  að  biskup  hefði  átt  við  umsjón  og^ 
eftirlit  á  jörðinni  og  húsum  hennar,  þótt  engir  holdsveik- 
lingarhefðu  verið  þar.  Hvort  hafi  verið  hef  eg  eigi  get- 
að  séð. 

Ástæður  til  þessa  flutnings  á  spítalanum  kynnu  að  vera, 
að  bæði  þótti  Klausturhólajörðin  óhentug  bújörð,  að  hún 
varð  oft  fyrir  skemdum  af  vatnagangi  og  að  hentara 
þótti  að  hafa  spitalann  við  Faxaflóa,  þar  sem  mestur  var 
fiskiafli  og  þá  einnig  spítalahlutir,  en  hinsvegar  langt   að 


Holdsveikissaga.  143- 

ná  til  holdsveiklinga  af  Suðurnesjum,  þótt  nóg  væri  af  þeim 
þar. 

Um  þennan  Haugshúsaspitala,  fyrirkomulag  og  sjúkl- 
ingaf  jölda,  hef  eg  eigi  séð  neitt  annarstaðar.  Konungsbréf- 
ið  bendir  á,  að  hann  hafi  verið  enn  ófullkomnari  en  Klaust- 
urhólaspítali,  og  ennfremur  er  lögmaðurinn,  Sigurður  Björns- 
son,  sakaður  fyrst  um  að  hafa  eigi  gjört  reikningsskil  og 
siðar  að  hann  hafi  búið  til  ranga  reikninga  spítala  þessa, 
og  heimtar  konungur,  að  biskup  láti  lagfæra  þetta10). 

Af  öllu  þessu  sést,  að  spítalarnir  hafa  frá  byrjun  átt 
litlu  láni  og  auðsæld  að  fagna.  Eftirlitið  var  oft  slælegt 
og  illa  gengið  eftir  tekjunum,  og  það  sem  verst  var:  trú- 
in  á  nytsemi  þeirra  og  þörf  dofnaði  snemma,  og  bar  á  því 
þess  frekar  er  fram  liðu  stundir. 

Að  vísu  þótti  sveitarstjórnum  oft  gott  að  losna  við 
þunga  holdsveikisómaga,  ef  þeir  gátu  komið  þeim  i  spit- 
alana  án  mikils  tilkostnaðar  og  veifuðu  þá  óspart  sóttnæm- 
ishræðslunni  framan  i  umsjónarmennina.  En  afbréfabók- 
um  biskupanna,  sem  i  raun  og  veru  voru  aðalstjórnendur 
spítalanna,  má  lesa  það,  að  þeir  hafa  heldur  ekki  haft 
neina  verulega  trú  á  þörf  þeirra  eða  gagnsemi. 

Þetta  kemur  greinilega  fram  hjá  Jóni  biskupi  Vidalin 
i  bréfi24)  einu  til  Gyldenlöve  (25/9  1714). 

Segist  hann  hafa  dregið  svona  lengi  að  láta  uppi  álit  sitt 
um  að  spitalarnir  væru  ó  þ  a  r  f  i  r,  af  þvi  að  hann 
hafi  eigi  dirfst  að  gjöra  það  fyr  en  reynsla  væri  fengin 
fyrir  því,  hvort  tilskipun  konungs  um  þá  kæmi  að  tilætl- 
uðum  notum.  Reyndar  hafi  það  verið  hugboð  sitt,  að  end- 
urreisn  Klausturhólaspitala  væri  ekki  til  sérlegs  gagns,  en 
hann  hafi  ekki  þorað  að  skrifa  um  það  fyrr.  Minnist 
hann  á,  að  áður  hafi  hann  getið  þess,  að  spítalajörð  þessi 
væri  skemd  og  yrði  árlega  fyrir  skemdum  af  vatna- 
vöxtum,  og  svo,  að  fólksskortur  væri  mikill  siðan  að  bólu- 
sóttin  gekk  1707  og  menn  fóru  úr  sveitum  til  sjávar  á 
vetrum. 

Hvað  því  viðviki,  að  betra  væri,  að  menn,  sem  hefðu 
næma  sjúkdóma,  væru  á  einum   stað,    en   á   dreif   meðal 


144  Holdsveikissaera. 


heilbrigðra,  þá  væri  þetta  mjög  viturlega  sagt.  >En  þó  er 
þar  við  að  athuga,  að  þessi  sjúkdómur  er  eftir  minni  skoð- 
un  ekki  eins  nœmur  hér  á  landi  eins  og  annarstaðar.«  Seg- 
ir  biskup  mörg  dæmi  vera  til  um  hjón,  er  hafi  búið  sam- 
an  svo  árum  skifti,  og  annað  verið  veikt  en  hitt  hafi 
flloppið  við  sjúkdóminn.  Eins  hafi  holdsveikir  menngetið 
börn  með  hraustum  konum  og  þau  ekki  orðið  holdsveik. 
I>etta  kunni  að  virðast  undarlegt,  en  sé  þó  satt,  Og  þó 
þessi  sjúkdómur  væri  nú  næmur,  þá  væru  svo  fáir,  sem 
gætu  notið  þessarar  náðar  (þ.  e.  spitalavistarinnar),  v  a  r  1  a 
tiundi  hluti  þeirra  sem  sjúkdóminn  hafi, 
svo  að  nógir  væru  samt  til,  sem  gætu  birgt  þetta  fátæka 
land  upp  með  holdsveiki,  ef  hún  væri  svo  afarnæm. 

Annars  kveðst  hann  skulu  gjöra  alt  sem  i  sinu  valdi 
standi  til  þess  að  gott  eftirlit  verði  haft.  Reyndar  geti  hann 
.ekki  vænst  aðstoðar  hjá  »fullmektugum  generalaðmirals- 
ins«  (þ.  e.  Oddi  Sigurðssyni)  eða  Jandfógetanum,  hafl  hann 
reynt  það  til  fullnustu  og  skýrt  frá  því.  Þeir  skifti  sér 
•ekki  af  þessum  málum  nema  til  ógagns,  en  láti  biskup 
hafa  fyrirhöfnina  og  kostnaðinn  af  því,  eins  og  þeir  viti 
sjálfir. 

Eins  og  sjá  má  á  þessu,  gjörir  biskup  harla  lítið  úr 
spítalaþörfinni,  gagnsemi  þeirra  og  sóttnæmi  holdsveik- 
innar.  Hann  tilfærir  gegn  sóttnæmiskenningunni  sömu  á- 
stæðurnar,  sem  jafnan  hefir  verið  dreift  og  enn  er  dreift 
af  fjölda  ólæknisfróðra  manna  hér  á  landi,  þótt  þeim  sé 
nú  farið  blessunarlega  að  fækka,  sem  þannig  hugsa. 

Annað  sést  af  bréfi  þessu :  Biskup  hefir  ekki 
taliðholdsveikinanærriþvi  útdauða  hér 
á  1  a  n  d  i.  Ef  stórabóla  hef  ði  drepið  alla  holdsveika, 
sem  þá  voru  uppi,  eins  og  þeir  Eggert  og  Bjarni  segja  í 
ferðabók  sinni,  þá  hefði  ekki  þurft  að  gjöra  mikið  úr  sjúk- 
dómnum,  einum  sjö  árum  síðar.  Magnús  Stephensen  tek- 
ur  ekki  eins  djúpt  í  árinni,  segir  aðeins,  aðflestarholds- 
veikar  familíur  hafi  dáið  þá. 

Væri  nú  staðhæfing  meistara  Vídalíns  rétt,  hefðu 
holdsveikir  átt  að  vera  að  minnsta  kosti  10  0 — 1  2  0. 


Holdsveikissaga.  145 

TJm  18000  manna  er  sagt  að  dáið  hafi  í  bólusóttinni,  en 
fólksfjöldinn  var  50400  árið  1703.  Hve  margir  ibúar 
iandsins  voru  orðnir  1714,  vita  menn  ekki,  og  þvi  er  ómögu- 
legt  að  fá  áreiðanlega  vissu  fyrir  því,  hvort  getgáta  bisk- 
ups  sé  rétt,  þvi  hugsast  gæti,  að  þessi  guðsmaður  hefði 
gjört  sig  sekan  i  sómu  breiskleikasyndinni,  sem  marga  aðra 
sæmdarmenn  hefir  hent :  að  ýkja  máli  sínu  til  stuðnings, 
þvi  það  er  auðséð,  að  hann  hefði  helzt  kosið  að  spítölun- 
um  væri  lokað. 

Jón  Árnason  (biskup  1722 — 43)  var  bæði  einbeittur,  rétt- 
látur  og  hagsýnn.  Hann  lét  sér  m jög  ant  um  að  bæta  f  járhag 
spitalanna,  sem  hann  tók  við  i  mesta  óstandi  af  fyrirrenn- 
urum  sínum.  Sýndi  hann  enga  vægð  i  innheimtu  löglegra 
gjalda  til  þeirra,  svo  sem  spítalahluta,  sekta  og  leyfisbréfa- 
gjalda.  Eins  hafði  hann  nákvæmar  gætur  á  ráðsmensku 
spitalahaldaranna,  gekk  rikt  eftir  reikningum  frá  þeim  og 
var  harður  i  horn  að  taka,  ef  misbrestur  var  á  eða  eitt- 
hvað  var  aðfinsluvert,  og  rak  þá  reikningana  til  baka. 
Þetta  gjörði  hann  án  manngreinarálits,  var  engu  mildari 
sýslumönnum,  eins  og  Jóni  Isleifssyni,  eða  venzlamönnum, 
svo  sem  mági  sínum  sira  Einari  Hálfdánarsyni,  sem  báðir 
voru  spítalaráðsmenn  á  Hörgslandi  i  hans  tið,  heldur  en 
óbrotnum  bændum. 

Biskup  bjó  jafnan  til  yfirlit  yfir  fjárhag  spitalanna 
sjálfur  og  tók  það  með  til  alþingis  til  þess,  að  lögmaður 
og  amtmaður  gætu  samþykt  þá,  og  ef  það  drógst  um  of, 
var  hann  ómjúkur  i  orðum  til  þeirra. 

Þannig  segir  hann  i  bréfi  til  Páls  Vídalíns  (8/6  1726): 
Mér  er  næst  skapi  að  kvarta  um  undandrátt  þeirrar  að- 
stoðar,  sem  eg  hefi  vænt  eftir  hjá  yður,  hr.  lögmann,  í  þvi 
að  veita  forsjón  með  ráð  og  dáð  Klausturhóla-  og  Hörgs- 
landshospítölum.  Eg  meinti  að  sú  mæða  ætti  ekki  að  liggja 
á  mér  einum.  Sjálfur  hr.  lögmaðurinn  veit,  hvaða  assist- 
ance  hann  hefir  mér  veitt  í  þeirri  umhyggju  síðan  eg  kom 

til  stólsins.  — Eg  sendi  hospitalsreikningana  i  fyrra 

hr.  amtmanninum,  hverja  hann  hafði  hjá  sér  íram  undir 
alþingi,    vildi    ekki    skrifa    upp    á  þá  fyr  en  þér  hefðuð 

10 


146  Holdsveikissaga. 

gengið  á  undan  í  því;  þegar  til  yðar  kom,  var  það  ekki 
neitt.  Eg  mátti  uppvarta  sinn  í  hvort  sinn  forgefins,  eins  ogþið 
vosruð  mínir  herrar  og  yfirmenn  og  eg  œtti  sp  sem  undirgefinn 
reikningsskap  að  standa «28) 

í  bréfi  (28/4  1733)  segir  biskup,  að  spitelskir  skuli  ganga 
fyrir  öðrum  mönnum  veikum  og  vanfærum  um  spítalavist. 
En  séu  ekki  spitelskir  til,  þegar  losnar  rúm  í  spítölunum, 
þá  skulu  »vanfærir«  inntakast,  af  þvi  konungsbréf  frá 
1651  nefni  »spítelska  og  vanfæra*.  Það  sé  á  móti  tilgangi 
konuugs,  að  enginn  sé  i  spitala,  ef  enginn  spítelskur  sé 
til.  Ekki  skuli  »vanfær«  manneskja  i  spitölum  vikja  fyr- 
ir  spitelskum,  sem  vildi  komast  þangað.  Ef  spítelskir,  sem 
fengið  hafa  inntökuleyíi  hjá  umsjónarmönnum,  komist  ekki 
þangað  vegna  veikleika,  sé  það  sennilegt,  að  þeir  fái  nokk- 
urn  styrk  af  hospítalinu,  annars  ekki  einn  skilding.  Fjar- 
stœða  sé  að  dreifa  tekjum  spítalanna  út  um  land  alt. 

Annars  bendir  nokkuð  á,  að  Jón  Árnason  hafi  álitið, 
að  til  þess  að  vera  »vanfær«  þyrftu  menn  að  vera  »visn- 
ir«.  Hann  kemst  þannig  að  raun  um  að  »vanfær  kven- 
snift«  í  Klausturhólum,  sem  hann  fyrst  vildi  lofa  að  vera 
þar  vegna  sjúkleika  síns,  hefði  »niðurfallssótt«  (Epilepsia) 
»og  mjög  máttlítil  að  kröftum  og  mikinn  part  mállaus,  en 
ékJci  hálfvisin  eins  og  eg  meinti«. 

Finnur  biskup1*)  hefir  sakað  Jón  Árnason  um  það,  að 
hann  hafi  látið  sér  annara  um  að  auðga  spítalana,  en  að 
halda  holdsveika  þar,  og  hafa  aðrir  (Dr.  M.  Stephensen15), 
J.  Hjaltalín8)  og  Gr.  Thomsen27)  tekið  þá  skoðun  upp  eftir 
Finni,  og  að  holdsveikin  hafi/m  vegna  aukist  í  hans  tíð.  Það 
er  rétt  að  sjúkdómurinn  ftreiddist  út  í  biskupstíð  Jóns,  en 
svo  var  og  í  tíð  Fiuns  biskups.  Hinsvegar  sést  það  á 
bréfum  Jóns  Árnasonar,  að  hann  hefir  oft  skorað  á  sveit- 
arstjórnir  að  senda  holdsveika  menn  i  spítalana,  án  þess 
það  væri  gjört,  líklega  sumpart  vegna  skeytingarleysis 
hreppstjóranna,  sumpart,  og  einkum,  vegna  hins,  að  nauð- 
ugum  varð  sjúklingum  þá  ekki  komið  þangað. 

I  hinum  fyrstu  tilskipunum  Friðriks  konungs  þriðja 
um  fyrirkomulagið  í  spítölunum  voru  ýms    óljós    ákvæði, 


Holdsveikissaga.  147 

sem  skilin  voru  á  ýmsan  veg  af  umsjónarmönnum  þeirra. 
Af  bréfum  biskupanna  og  spítalareikningunum  frá  fyrri 
hluta  18.  aldarinnar  sést,  að  ráðsmennirnir  fengu  ei  ætíð 
sama  meðlag  með  sjúklingum.  Umsjónarmenn  höfðu  og 
mismunandi  skilning  á  því,  hvort  ráðsmenn  eða  spítalarn- 
ir  ættu  að  borga  útfararkostnað  sjúklinga,  hverir  ættu  að 
sjá  þeim  fyrir  klæðum,  er  þeir  komu  þangað.  Vanalega 
voru  spítalarnir  látnir  borga  hvorttveggja. 

Jón  Árnason  skar  úr  málinu  á  sinn  hátt  í  athuga- 
semdum  við  Hörgslandsreikning,  sem  mágur  hans  síra  Einar 
Hálfdánarson  hafði  búið  til  fyrir  árið  173723).  Presturhafði 
reiknað  sér  borgun   frá    spítalanum    fyrir    útfararkostnað 

sjúklings,    en    biskup    mótmælti.     » Þegar  hann 

(síra  Einar)  gekst  undir  það  að  veita  hospitalslimunum  upp- 
eldi  til  fæðis  og  klæða,  þá  kalla  eg  þar  undir  hafa  skil- 
ist,  að  hann  skyldi  ekki  leggja  hann  nakinn  í  jörðina, 
heldur  svo  sem  honum  bar  að  láta  honum  í  té  sængurföt 
meðan  hann  lá  í  rúminu,  svo  átti  hann  ogsvo  að  skaf fa  honum 
hjúp  eða  lifblæjur,  þegar  hann  var  í  gröfina  lagður;  álík- 
kistusmiðinu  reið  ekki  nœsta  mikið ,  því  fyrir  utan  hana  hafa 
margir  Guðsmenn  jarðaðir  verið«.  Klerkur  mun  þó  ekki  hafa 
þurft  að  borga  spitalanum  upphæð  þessa,  enda  ekki  víst 
að  lógmaður  hafi  talið  rétt  að  ganga  eftir  þessu  smáræði. 

Konungsskipunina  um  spítalana  frá  27.  mai 
174610),  eða  »fororðninguna«  frá  þessu  ári,  eins  og  hún 
hefir  jafnan  verið  nefnd,  gaf  Kristján  konungur  sjötti  út 
eftir  tillögum  Harboesf  liklega  að  undirlagi  umsjónarmann- 
anna. 

Aðalatriðin  í  henni  voru: 

1.  Ráðsmennirnir  skulu  halda  spítalajörðunum  með  hjá- 
leigum  þeirra  i  góðu  standi  (við  hefð  og  magt),  bæði 
að  húsum,  túnum,  girðingum  og  engjum,  en  sýslu- 
menn  taki  jórðina  út,  er  ráðsmannsskifti  verða,  ásamt 
6  dánumönnum,  og  ákveði  ofanálagið. 

2.  Þeir  annist  og  um,  að  ekkert  gangi  undan  spitalajörðun- 
unum  eða  hjáleigunum  ólöglega.  Þær  eru  lausar  við 
venjulega  skatta  og  skyldur. 


148  Holdsveikissaga. 

3.  Húsin  handa  hinum  sjúku  skulu  vera  hentug,  lekalaus 
með  trétúðu  gegnum  mæninn^  svo  að  reykur  og  sagga- 
loft  frá  sjúklingunum  komist  út,  og  svo  gerð,  að  þeir 
þoli  við  fyrir  kulda  og  frosti,  og  svo  að  þjónustufólk- 
ið  geti  því  betur  gætt  þeirra.  Hreppstjórar  líti  eftir 
þessu   og  kæri  til  sýslumanns,  ef  misbrestur  verði    á. 

4.  Spítalajarðirnar  má  að  eins  byggja  áreiðanlegum,hyggn- 
uin,  sparsömum,  guðhræddum,  ráðvöndum,  reglusöm- 
um,  starfsömum  og  trúverðugum  mönnum.  Umsjónar- 
menn  hafi  skýra  samninga  við  hann.  Haldi  harm  þá, 
er  ábúðin  ótakmörkuð. 

5.  Ráðsmennirnir  taki  eins  marga  holdsveika  og  efni 
spítalanna  leyfa,  en  með  umsjónarmanna  samþykki. 
Fremur  skal  taka  þá  i  ráðsmenskustöðuna,  sem  ekki 
eiga  mörg  börn,  svo  þau  dragi  ekki  mjólk  frá  sjúkl- 
ingum.  Arstillag  fær  ráðsmaður  frá  spítalanum,  5 
hundruð  fyrir  karlmann,  en  4  hundruð  með  kven- 
manninum,  er  greiðist  í  góðum  og  gildum  landaurum, 
helmingurinn  fyrirfram,  til  þess  að  hægt  verði  að  afla 
sér  nægra  vista  í  tíma. 

6.  Ráðsmenn  skulu  sjá  sjúklingunum  fyrir  nægu  uppeldi 
(fæði,  ljósi  og  klæðum).  Sóknarprestar  hafa  eftirlit  með 
með  þvi  og  spyrja  þá  um,  hvort  nokkur  misbrestur  sé 
á.  Sé  svo  og  ráðsmenn  þverskallist,  skal  prestur  kæra 
þegar  til  umsjónarmannanna. 

7.  Ráðsmenn  haldi  nægilegt  fólk  til  þjónustu  hinum 
sjúku. 

8.  Skyldir  eru  ráðsmenn  til  að  lesa  guðsorð  f yrir  sjúkling- 
ungunum  daglega,  annaðhvort  sjálíir  eða  láta  aðra 
gjöra  það.  Guðsorðabækur  tiltekur  biskup  og  séu  keypt- 
ar  á  kostnað  spítalanna.  Á  sunnudögum  og  helgidög- 
um  skal  lesa  guðspjallið  og  skýra  það,  ef  sjúkl- 
ingar  komast  ekki  í  kirkju,  og  skal  ennfremur  senda 
eftir  presti,  ef  þeir  óska. 

9.  Sýna  skal  sjúklingunura  stillingu  í  umgengni  og  vin- 
semd.  Telja  um  fyrir  þeim,  ef  þeir  eru  vanstiltir,  og 
hugga  þá  með  guðsorði. 


Holdsveikissaga.  149 

10.  Veita  skal  þeim  kristilega  greftrun  á  kostnað  spítal- 
ans.  Hvorki  á  prestiíf' '  né  kirkja  heimting  á  neinni 
borgun. 

11.  Réttan  reikningskap  standi  ráðsmenn  umsjónarmönn- 
um,  einu  sinni  á  ári.  Annars  borgi  þeir  ríkisdal  í  sekt 
til  spítalanna. 

12.  Ráðsmenn  segi  upp  ábúðinni  fyrir  Mikaelsmessu,  þeg- 
ar  þeir  vilja  flytja  brott  af  spítalajörðinni. 

13.  Engan  má  taka  í  spitalann  nema  holdsveika  fátækl- 
inga  og  munaðarlausa.  Verður  að  sýna  vottorð  sóknar- 
prests  og  hreppstjóra  um  kristilegt  líferni  og  séu  vott- 
orðin  send  með  umsóknunum  tíl  umsjónarmanna. 

14.  Hreppar  borgi  fyrirfram  með  holdsveikum  ómögum  til 
spítalanna  forlagseyri,  37a  hundrað  á  landvísu  fyrir 
karlmann,  en  2l/2  hundrað  með  kvenmanni. 

15.  Hvetja  skal  vinnufæra  holdsveiklinga  til  starfa  og  fá 
þeir  sjálfir  það  sem  þeir  vinna  sér  inn.  Flakk,  sníkj- 
ur  og  drykkjuskapur  er  bannaður. 

16.  Fyrir  vanþakklæti,  möglunarsemi,  drykk juskaparóreglu, 
óhóflega  tóbaksnautn  skal  prestur  áminna  sjúklingana, 
en  hrífi  það  eigi,  á  að  reka  þá  brott. 

17.  Arfur,  sem  spítalasjúklingar  fá,  fellur  til  spítalans. 

18.  Holdsveika  má  setja  í  spítala,  ef  sá  sem  hefir  fram- 
færsluskylduna,  borgar  fullt  árstillag  með  þeim,  þó  eiga 
fátœkir  holdsveiklingar  að  ganga  fyrir. 

19.  Af  hverjum  fiskibát  skal  borga  einu  sinni  «hospítal$~ 
hlut«  á  ári  á  ákveðnum  degi,  ef  ekki  fiskast  minna 
en  fimm  fiskar  i  hlut.  Annars,  eða  ef  ekki  gefur  að 
róa,  skal  láta  hlutinn  næsta  dag,  þegar  nægur  fiska- 
fjöldi  fæst. 

Á  sama  hátt  var  og  um  fuglatekju  i  Drangey  og 
Vestmannaeyjum.  Hver  sem  reynir  að  prettast  undan 
þessum  ákvæðum  fær  sína  hegningu. 

20.  Sýslumenn  selji  fiskinn,  þegar  hann  er  orðinn  þur. 

21.  Spítalarnir  fái  vissar  sektir,  sem  ákveðnar  éru. 

22.  Ennfremur  fái  þeir  gjöld  fyrir  giftingarleyfi  þrimenn- 


150  Holdsveikis8aga. 

23.  Sóknarprestur  heimsæki  sjúklingana  á  sunnudögum. 

24.  Spítalasjóðirnir  skulu  vera  í  vörslum  þess    umsjónar- 
manna,  sem  talinn  er  áreiðanlegri. 

I  skipun  þessari  er  beinlínis  bannað  að  táka  aðra 
sjúklinga  í  spítalana  en  holdsveika  og  var  það  ekki  gjört 
viljandi  úr  því. 

Klausturhólaspítala  hafði  einu  sinni  verið  lokað  og  i 
annað  skifti  fluttur.  Nú,  17ö2f  var  hann  fluttur  að  Kald- 
aðarnesi10),  er  var  ein  af  þeim  jörðum,  sem  stungið  var  upp  á 
i  Bessastaðasamþyktinni,  en  á  Klausturhólum  hefir  aldrei 
síðan  verið  spítali. 

Eftir  miðja  18.  öldina  var  nokkru  meiri  aðsókn  að 
spitólunum  i  Skálholtsbiskupsdæmi  en  verið  hafði  á  biskups 
árum  Jóns  Vidalíns  og  Jóns  Árnasonar,  en  álit  þeirra  óx 
ekki.  Fjárhagurinn,  sem  var  sæmilegur,  þegar  Jón  Árna- 
son  dó,  versnaði  stórum  og  var  hinn  bágbornastiá  næstu 
20  árunum,  svo  að  spítalarnir  komust  aftur  i  skuldir,  og 
það  sem  verst  var:  holdsveikin  óæ  jafnt  og  þétt. 

Astandið  á  Möðrufellsspítála  var  ekki  betra.  Það  má 
sjá  á  bréfum  lögmannsins  norðan  og  vestan,  Sveins  Sölva- 
sonar.^) 

Hann  skrifar  sýslumönnum  Norðanlands  1755  og  bað 
um  tillögur  þeirra  um  spítalann.  Spítalahlutir  fáist  eigi, 
né  sektagjöld  og  séu  engir  peningar  til.  —  Sýslumennirn- 
ir  svara  allir  á  sama  hátt,  vilja  láta  ráða  konungi  til  að 
lóka  honum  algjörlega. 

Bjarni  Halldórsson  d  Þingeyrum^)  skrifaði  rækilegast  um 
þetta  (28/!  1756).  Segir  hann:  að  spítalinn  sé  svo  kostn- 
aðarsamur,  að  sjuklingana  megi  hafa  heima  fyrir  hálfvirði 
þess,  er  fer  til  þeirra  þar;  að  spítalinn  komi  eigi  að  til- 
ætluðum  notum,  vegna  þess  hve  fáir  geti  komist  þangað 
og  að  sjúkdómurinn,  sem  hann,  eftir  skoðun  þeirra  tíma, 
ætlaði  að  væri  nokkurskonar  skyrbjúgur,  væri  harla  lítið 
næmur,  þvi  að  »hin  sóttnæma  holdsveiki  heitu  landanna 
»lepra  contagiosa«  væri  afarsjaldgæf  hér.  Bjarni  gjörði 
lítið  úr,  að  spítalinn  mundi  fá  miklar  tekjur  (spítalahluti 
og  sektir),  enda  var  hann  sjálfur  illræmdur  fyrir  það,  hve 


Holdsveikissaga.  151 

ófús  hann  var  á  að  senda  lögmanni  nokkra  reikninga  eða 
vottorð  um  spítalahluti  eða  önnur  gjöld  úr  sinni  sýslu. 
Varð  Magnús  amtmaður  Gislason  að  dæraa  hann  i  sektir 
fyrir  það  (1760),  sem  sýsluinaður  liklega  borgaði,  en  hélt 
annars  uppteknum  hætti.  Segir  Sveinn  lögm.  1769,  að  frá 
1761  hafi  hann  hvorki  fengið  reikningsskil  þaðan  né  pen- 
inga  og  eg  anse  han  fyrir  soddan  man,  sem  mérþoler  engen 
lög,  hvar  uppá  eg  hef  tilstrækkeligar  beviisingar;  en  eg 
sæe  giarnan  að  Deres  hoyærværdigheð  (o:  Gisli  bislcup 
Magnússon)  vilde  nú  einu  sine  ganga  til  verks  við  han 
og  forsækja,  hvað  gott  eg  hefe  átt.«25) 

í  bréfi  til  biskups25)  lagði  Sveinn  Sölvason  til,  ísam- 
ræmi  við  sýslumenn,  að  afnema  spitalann  og  skifta  tékjum 
á  syslur  »eða  ad  alios  pios  usus,  so  sem  til  fdtoékra  þarfa 
eður  reisande  stúdenta  stiptendium«  (2/6  1756). 

Frh. 


Dauðinn. 

Smásaga  eftir  Jónas  Guðlaugsson. 


Hálfdán  gamli  er  mér  minnisstæðastur  eins  og  hann 
var  á  kvóldin,  þegar  hann  sat  á  leiðinu  hennar  Bjargar 
sinnar. 

Enn  þá  er  mér  sem  eg  sjái  hann  sitja  þar  um  sólar- 
lagsbilið,  álútan  og  boginn  og  hallast  fram  á  birkilurkinn 
sinn. 

Kvöldsólin  varpar  sterkum  bjarma  á  skallann  og 
hvíta  hárkragann  fyrir  ofan  eyrun,  en  yfir  enninu  hvilir 
skuggi,  sem  virðist  eins  og  koma  frá  hinum  djúpu  rákum 
og  hrukkum,  sem  eru  um  alt  ennið.  Hálfskuggi  er  lika 
yfir  arnarnefinu  hvassa,  en  þess  bjartar  glampar  ljósið  á 
skegginu,  sem  bylgjast  silfurhvítt  niður  á  bringu. 

Hann  horfir  út  yfir  hafið,  þangað,  sem  sólin  hnígur  til 
viðar.  Augnatillitið  er  dapurt  og  lokað  eins  og  hann  sjái 
að  eins  það,  sem  er  fyrir  handan  kvöldroðann.  Það  er 
svo  langt,  langt  burtu. 

Svona  gat  hann  setið  kvöld  eftir  kvöld  alt  af  á  sama 
leiðinu  og  i  sömu  stellingum.  Og  hann  gekk  aldrei  inn 
fyr  en  sólin  var  hnigin  til  viðar,  og  kirkjugaflinn  varp- 
aði  svörtum  náttskugga  á  leiðið  sem  hann  sat  á. 

Eg  var  þá  drenghnokki  á  tiunda  eða  ellefta  árinur 
og  eg  man  að  eg  var  vanur  að  læðast  út  undir  kirkju- 
garðinn,  þegar  Hálfdán  sat  þar,  og  horfa  á  hann. 

Það  var  eitthvað  við  hann,  sem  vakti  undrun  mina 
og  forvitni,  eitthvað  óþekt  i  þessu  lokaða  augnatilliti, 
sem  hændi  mig  að  sér. 


Dauðinn.  153 

Og  það  jók  ekki  lítið  á  undrun  mína  að  hann  sat 
einmitt  i  kirkjugarðinum,  sem  mér  stóð  einhver  hátíðleg- 
ur  beigur  af,  einkum  á  kvöldin. 

Hinir  strákarnir  á  heimilinu  hlógu  að  þessari  kvöld- 
setu  Hálfdáns  i  kirkjugarðinum.  Mér  var  ómögulegt  að 
skilja  hversvegna.  En  þeir  þurftu  nú  líka  að  hlægja  að 
öllu.  Eg  kallaði  hann  heldur  aldrei  »óðalsbóndann 
á  gröfinni  hennar  Bjargar«  eins  og  þeir.  Mér  fanst  Hálf- 
dán  gamli  alls  ekki  hlægilegur. 

Þvert  á  móti. 

Eg  gat  staðið  stundum  saman  og  horft  á  hann  þegar 
hann  sat  á  leiðinu,  og  mig  dauðlangaði  til  að  vita  nánar 
hvað  hann  var  að  hugsa  um,  þegar  hann  horfði  svona 
undarlega  langt  burtu.  Eg  hugsaði  oft  um  það,  meðan 
eg  var  að  hátta,  og  sá  hann  fyrir  hugskotssjónum  minum 
eins  og  hann  sat  á  leiðinu,  þangað  til  eg  sofnaði. 

Og  eg  truflaði  hann  aldrei,  meðan  hann  sat  á  leiðinur 
eins  og  hinir  strákarnir,  því  eg  vissi  að  honum  sárnaði 
það.  Eg  hafði  séð  tvö  þung  tár  hrjóta  niður  eftir  mögru, 
hrukkóttu  kinnunum  hans,  einu  sinni  þegar  Valdi  smali 
hrekkjaði  hann  eitthvað  eitt  kvöld. 

Og  mér  varð  svo  mikið  um  það,  að  eg  réðst  á  Valda 
og  lúbarði  hann,  þótt  hann  væri  helmingi  stærri  og  sterk- 
ari  en  eg.  Auðvitað  fekk  eg  það  ríflega  oorgað  i  sömu 
mynt. 

Hálfdán  gamli  veitti  því  líka  eftirtekt  að  eg  var 
öðru  vísi  við  hann  en  hinir  drengirnir,  og  veitti  mér  aft- 
ur  á  móti  fulla  vináttu  sína,  þessa  hreinu,  tryggu  vináttu 
sem  oft  á  sér  stað  milli  gamalmennis  og  unglings. 

Hann  sat  hjá  mér  á  daginn,  þegar  hann  gat  því  undir 
komið,  og  sagði  mér  sögur  af  því,  sem  á  daga  hans  hafði 
drifið. 

Og  Hálfdán  kunni  manna  bezt  að  segja  frá. 

Frásögnin  var  myndrík  og  lifandi  og  ímyndunaraflið^ 
fjörugt,  svo  að  innan  um  hversdagsviðburði  vöfðust  dular- 
fullar  draumsjónir,  af  islenzku  alþýðubergi  brotnar,  sem 
læstust  inn  í  huga  minn,  eins  og  beztu  þjóðsögurnar. 


164  D^uðÍBn. 

Á  daga  hans  hafði  margt  drifið.  Hann  hafði  verið 
bóndi  og  sjómaður,  hjú  og  ferðalangur,  og  ratað  i  margar 
mannraunir  á  sjó  og  landi. 

Hann  var  þaulkunnugur  landinu  utan  frá  sjó  og  upp 
til  afdala  og  hafði  komist  i  kynni  við  fjölda  manna  af 
ýmsum  stéttum  á  lífsleiðinni. 

íslenzk  náttúra,  sagnir  og  hjátrú  var  þvi  eins  og  lif- 
andi  á  vörum  hans,  og  eg  hlustaði  á  það  alt  eins  og 
draumgjarn  unglingur  á  farmanninn,  sem  segir  frá  ókunnu 
löndunum. 

Römmustu  draugasögurnar,  sem  eg  hefi  heyrt,  hrika- 
legustu  tröllasögurnar  og  útilegumannasögurnar  lærði  eg 
allar  af  Hálfdáni  gamla.  En  einna  glöggast  man  eg  þó 
eftir  draumunum  sem  hann  sagði  mér,  draumum  sem 
menn  hafði  dreymt  fyrir  dauða  sinum,  og  draumum  þar 
sem  hinir  dauðu  höfðu  sagt  til  sin. 

Sjálfan  hafði  Hálfdán  dreymt  marga  drauma,  og 
hann  hafði  örugga  trú  á  þeim  og  dró  ekki  dul  á  ber- 
dreymi  sitt.  En  f rá  sínum  eigin  draumum  vildi  hann  þó 
aldrei  segja,  og  kvað  það  ei  vera  rétt. 

Menn  missa  draumgáfuna,  ef  þeir  segja  drauma  sina, 
var  hann  vanur  að  segja. 

Hálfdán  gamli  var  niðursetningur  hjá  föður  minum. 

Hann  hafði  ekki  annað  að  gera  en  lifa  i  minningun- 
um  og  bíða  dauða  sins.  Því  verkfær  var  hann  ekki  leng- 
ur.  Hann  var  orðinn  úttaugaður  og  slitinn  af  langvinnu 
striti,  og  gigtin  hafði  kengbeygt  hann  og  dregið  af  honum 
allan  mátt.  Það  eina  verk  sem  hann  gat  unnið  var  að 
flétta  reiptaglsspotta  á  veturna,  úr  hrosshársspuna,  og  á 
sumrin  var  hann  látinn  dutla  við  að  tinda  hrif urnar  fyrir 
stúlkurnar  og  þessháttar,  sér  til  dægrastyttingar. 

Hann  hafði  unnið  dagsverkið  —  og  langaði  til  >að 
komast  heim«,  eins  og  hann  komst  að  orði. 

»Hún  Björg  mín  bíður  eftir  mér«,  var  hann  vanurað 
segja.     »Við  höfum  nú  verið  svo  lengi  skilin«. 

Björg  var  konan  hans  sáluga.  Þau  höfðu  búið  sam- 
an  á  efsta  og  rýrasta  kotinu  i  sveitinni,   Dalsbotni,   fyrir 


Dauðinn.  155 

mörgum,  mörgum  árum,  þegar  Hálfdán  var  ungur.  Eftir 
þriggja  ára  hjónaband  dó  Björg  úr  mislingunum,  og  barn 
þeirra  nýfætt. 

Þá  flosnaði  Hálfdán  upp  af  kotinu  og  hafði  aldrei 
eirð  i  sér  síðan.  Hann  fór  af  einu  landshorninu  á  ann- 
að  meðan  æfin  vanst,  ýmist  sem  sjómaður,  sendimaður, 
vinnumaður  eða  ráðsmaður. 

Og  þegar  kraftarnir  voru  þrotnir,  var  hann  fluttur 
fátækraflutningi  úr  einhverju  fjarlægu  héraði  á  fæðingar- 
hrepp  sinn.  Eftir  beiðni  hans  tók  faðir  minn  við  honum, 
því  hann  langaði  til  að  vera  hjá  gröfinni  hennar  Bjargar 
sinnar,  það  sem  eftir  var  æfinnar,  og  fá  svo  að  hvílast 
við  hlið  hennar. 

Hann  vissi  upp  á  hár,  hvar  leiðið  var,  þegar  hann 
kom  eftir  margra  ára  fjarveru,  og  faðir  minn  gerði  það 
að  bón  hans,  að  láta  hlaða  leiðið  upp  fyrir  hann. 

Nú  hafði  hann  ekki  annars  að  gæta,  en  að  enginn 
yrði  grafinn  of  nærri  Björgu  hans,  færi  ekki  »inn  á  hans 
landareign«,  eins  og  hann  komst  að  orði. 

Það  gerði  hann  líka  samviskusamlega  í  hvert  skifti 
«em  jarðað  var,  og  af  þeim  ástæðum  kölluðu  gárungarnir 
hann  »óðalsbóndann  á  leiðinu  hennar  Bjargar«  eða  bara 
»óðalsbóndann«. 

Og  á  sumrin  sat  hann  þar  á  leiðinu  á  hverju  kvöldi 
þegar  veður  leyfði.  Sat  þar  álútur  og  hljóður  og  hlust- 
andi,  eins  og  hann  væri  að  bíða  eftir  boðum  frá  löndun- 
um  hinumegin  við  kvöldroðann,  hinumegin  við  hafið 
mikla. 

Það  var  föstudagskvöld  að  áliðnu  sumri. 

Við  vorum  að  enda  við  að  slá  túnskæklana.  Það 
hafði  verið  bezta  rekja  um  daginn,  svo  tækifærið  var 
notað  til  að  skafa  upp  óræktarmóana  í  túnjaðrinum. 

Eg  hafði  lært  að  slá  það  sumar  og  fekk  lítið  orf  við 
mitt  hæfi,  svo  eg  þóttist  heldur  en  ekki  maður. 

Það  var  svo  sem  eitthvað  mannalegra  að  slá  eins  og 
hinir  piltarnir,  heldur  en  að  híma  einn  uppi  í  dal  og  sitja 


1 56  Dauðinn. 

yfir  rollunum.  Maður  fann  aldurinn  færast  yfir  sig  við 
þá  upphefð. 

Þennan  dag  átti  eg  að  slá  grasið  á  milli  leiðanna  i 
kirkjugarðinum.  Eg  hamaðist  eins  og  berserkur,  bæði  til 
þess  að  reyna  að  vera  eins  duglegur  og  »fullorðna  fólkið«, 
og  svo  var  satt  að  segja  ekki  trútt  um  að  eg  væri  hálf- 
smeikur  eftir  að  farið  var  að  skyggja. 

Eg  var  líka  svo  fjandi  óheppinn  að  Hálfdán  gamli 
gat  ekki  verið  hjá  mér.  Hann  hafði  verið  lasinn  í  nokkra 
daga  af  hósta  og  mæði  fyrir  brjóstinu,  svo  hann  gat  ekki 
einu  sinni  staulast  út  að  leiðinu  hennar  Bjargar. 

Mér  hefði  verið  borgið,  ef  hann  hefði  verið  hjá  mér. 

Að  vísu  var  kirkjugarðurinn  skamt  frá  bænum,  en 
mér  fanst  eg  samt  ekki  vera  allsendis  öruggur.  Drauga- 
sögurnar  sem  Hálfdán  gamli  hafði  sagt  mér  rifjuðust  upp 
i  huga  minum,  svo  að  eg  svitnaði  af  ótta.  Eg  reyndi  af 
alefli  að  hugsa  um  eitthvað  annað,  en  tókst  það  ekki. 

Eftir  því  sem  dimma  tók  varð  eg  smeikari  og 
smeikari. 

Hver  vissi  nema  þeir  dauðu  kynnu  að  heimsækja 
mig  í  nótt.  Ef  til  vill  vaknaði  eg  við  að  sjá  herbergið 
fult  af  vofum,  sem  skóku  reiðulega  kjúkurnar  framan  i 
mig,  eins  og  þær  segðu:  Eg  vil  fá  grasið  mitt!  Skilaðu 
mér  grasihu  mínu! 

Eg  reyndi  að  bægja  þessum  hugsunum  frá  mér,  með 
því  að  hamast  sem  mest  eg  mátti.  En  í  hvert  skifti 
sem  eg  heyrði  eitthvert  hljóð,  ef  eg  til  dæmis  rak  ljáinn 
í  stein,  hrökk  eg  við  og  horfði  aftur  fyrir  mig,  eins  og 
eg  ætti  von  á  að  einhver  draugskrumlan  fálmaði  til  mín 
upp  úr  leiðunum. 

Það  varð  skuggsýnna  og  skuggsýnna  og  tjargaði 
kirkjuveggurinn  fyrir  framan  mig  varð  eins  og  ægilegri 
og  ægilegri. 

Loks  gat  eg  ekki  haldist  þar  lengur  við  og  fleygði 
frá  mér  orfinu. 

En  í  því  bili  varð  mér  litið  út  að  kirkjugaflinum. 

Sé  eg  þá  ekki  einhverja  hrúku  sitja   á    einu    leiðinu, 


Dauðinn.  1 57 

skáhalt  undan  kirkjugaflinum.  Eg  sá  hana  óglögt  og  mér 
sýndist  hún  sitja  hreyfingarlaus  og  grúfa  sig  niður  yfir 
leiðið. 

Það  var  eins  og  mér  rynni  kalt  vatn  milli  skinns  og 
hörunds,  og  það  var  að  mér  komið  að  reka  upp  óp,  af 
hræðslu.  Fyrsta  hugsun  min  var  sú  að  hlaupa  burt.  En 
það  var  enginn  hægðarleikur.  Kirkjugarðurinn  var  svo 
hár,  að  eg  átti  erfitt  með  að  komast  yfir  hann,  og  hliðið 
var  framundan  gaflinum,  gegnt  því  sem  draugurinn  sat. 

Nú  voru  góð  ráð  dýr. 

Eg  staðnæmdist  augnablik,  og  gat  þá  ekki  að  þvi 
gert  að  renna  augunum  til  draugsa,  þótt  mig  hrylti  við 
þvi.  Það  varð  til  þess  að  eg  veitti  honum  nánari 
eftirtekt. 

En  hvað  var  þetta! 

Var  þetta  ekki  leiðið  hennar  Bjargar,  og  gat  þá  ekki 
skeð  að  Hálfdán  gamli  hefði  staulast  þangað  út  og  sæti 
þarna?  Mér  óx  svo  hugur  við  þá  hugsun,  að  eg  þorði 
að  ganga  nær.  Og  þegar  eg  kom  spölkorn  nær,  sá  eg 
að  það  var  Hálfdán  gamli  sem  sat  á  leiðinu. 

Það  var  eins  og  bylt  væri  af  mér  þungri  byrði,  og 
af  fögnuðinum  hljóp  eg  til  hans.  Hann  virtist  ekki  veita 
mér  eftirtekt. 

Hann  sat  þarna  steinþegjandi  og  studdist  við  stafinn 
sinn  og  horfði  til  jarðar.  Það  var  orðið  svo  dimt,  að  eg 
gat  ekki  vel  greint  andlit  hans. 

»Ert  það  þú  Hálfdán?«  kallaði  eg  til  hans,  þvi  það 
var  eins  og  óttinn  væri  ekki  alveg  horfinn. 

Hann  hrökk  við  og  leit  upp.  Mér  sýndist  eins  og 
glampa  á  tár  eða  eitthvað  vott  i  hrukkunum  fyrir  neðan 
augun. 

»Já,  Brinki  minn,  svo  á  það  að  heita  að  það  sé  eg«, 
sagði  hann  lágt  og  eins  og  með  hálfbrostnum  málrómi. 

»Veistu  hvað,  eg  var  farinn  að  halda  að  þú  værir 
draugur«,  sagði  eg  og  herti  upp  hugann.  vManni  dettur 
svo  margt  i  hug  þegar  maður  er  einn  úti  i  kirkjugarði«, 
bætti  eg  við,  eins  og  til  að  afsaka  mig. 


158  Dauðinn. 

»Draugur  .  .  .  hm  .  .  .  ekki  er  eg  nú  orðinn  það  enn 
og  verð  það  vonandi  aldrei .  .  .  en  skamt  á  eg  þó  eftir 
ólifað,  drengur  minn  .  .  .«,  sagði  hann  og  horfði  fast  á  mig 
undan  loðnu  augnabrúnunum. 

Hann  sagði  þetta  með  svo  raunalegri  alvöru,  að  eg 
varð  hvumsa  við  og  hafði  eg  þó  oft  heyrt  hann  segja 
eitthvað  líkt  þessu  áður.  Mér  datt  i  hug  að  eitthvað 
amaði  að  honum  og  fanst  eg  þurfa  að  hugga  hann. 

»0,  sei,  sei,  sei,  Hálfdán  minn!  Þú  átt  sjálfsagt  eft- 
ir  að  lifa  í  áttatíu  ár  enn  og  verða  allra  karla  elzturU 
sagði  eg  allborginmannlega,  bæði  af  þvi  að  eg  hélt  að 
það  myndi  hugga  hann,  og  eins  af  því  að  mér  fanst  þetta 
svo  fullorðinslega  sagt.  Eg  hafði  nefnilega  heyrt  móður 
mína  segja  sömu  orðin  við  Hálfdán  gamla  áður. 

En  hann  virtist  ekki  hafa  heyrt  huggunarorð  min, 
því  hann  hélt  áfram  í  sama  tón  og  sagði: 

»0,  jæja!  Þetta  er  nú  leiðin  okkar  allra,  og  eg  má 
verða  þeirri  stundinni  feginn,  er  eg  fæ  að  leysast  héðan. 
Eg  er  hvort  sem  er  orðinn  farlama  skar  og  geri  ekkert 
gagn  i  lífinu  lengur.  Er  bara  öðrum  til  byrði  .  .  .  Og  svo 
er  hana  Björgu  mína  farið  að  lengja  eftir  mér  hinumegin. 
Það  verða  nú  fjörutíu  ár  i  haust  frá  þvi  við  skildum«. 

Málrómur  hans  varð  eins  og  rólegri  og  fastari,  þegar 
hann  sagði  síðustu  orðin.  Hann  rétti  ofurlítið  úr  hryggn- 
um  og  greip  fastar  um  lurkinn. 

Hann  horfði  svo  innilega  vingjarnlega  á  mig,  og  eg 
sá  nú  glögt  að  það  voru  tár  í  augum  hans. 

»Þakka  þér  fyrir,  Brinki  minn,  hvað  þú  hefir  altaf 
verið  góður  við  mig.  Það  er  gæfuvottur  að  vera  góður 
við  gamalmenni.  Eg  vona  að  guð  umbuni  þér  það  þessa 
lífs  og  annars.  Guð  launar  fyrir  þá  voluðu  .  .  .  En  það 
skal  eg  segja  þér,  að  bezt  gæti  eg  trúað  að  eg  verði 
dauður  á  morgun!« 

Hann  sagði  þetta  með  svo  mikilli  sannfæringarvissu, 
að  mér  fanst  þetta  hljóta  að  vera  satt.  Eg  trúði  honum, 
og  tárin  komu  fram  í  augun  á  mér,  þegar  eg  hugsaði  til 
þess,  hve  Hálfdán  gamli  hafði  alt  af  verið  góður  við  mig, 


Dauðinn.  15$ 

og  að  nú  ætti  hann  að  deyja.  Eg  fann  til  sárs  saknaðar 
og  það  var  ekki  laust  við  að  gráthljóð  væri  i  kverkun- 
um  á  mér  þegar  eg  svaraði  honum: 

»Dauður  á  morgun!  Hvernig  getur  þú  vitað  þaft 
Hálfdán  minn?«  Haun  þagði  um  stund  og  varð  álútari 
og  álútari.  Eg  heyrði  að  hann  átti  erfitt  með  að  draga 
andann,  hryglan  sauð  niðri  i  honum.  Það  var  eins  og 
hann  vissi  ekki  hverju  hann  ætti  að  svara.  Loks  horfði 
hann  beint  framan  i  mig  og  sagði: 

»Jú,  það  skal  eg  segja  þér.  Þú  veist  að  eg  er  oft 
berdreyminn.  Það  er  guðs  gáfa,  sem  eg,  lof  sé  Guðir 
aldrei  hef  misbrúkað.  Og  í  nótt  dreymdi  mig  draumr 
sem  eg  er  viss  um  að  verður  fyrir  dauða  minum.  Vittu 
til,  drengur  minn,  hvort  hann  kemur  ekki  fram!« 

Hann  þagnaði  aftur  og  það  var  eins  og  hann  hugsaði 
sig  um.  Siðan  rétti  hann  mér  mögru,  kræklóttu  höndina 
sina,  og  eg  fann  að  hún  var  köld  og  stöm. 

»Tyltu  þér  hérna  hjá  mér,  drengur  minn«,  sagði 
hann.  »Það  er  kanske  réttast  að  eg  segi  þér  draum  minn. 
Það  verður  hvort  sem  er  í  síðasta  skifti  sem  eg  segi  þér 
drauma,  og  þú  sér  þá  kanske  eftir  á  að  fleira  er  til 
en  vió  mennirnir  vitum  um.  En  þú  verður  að  lofa  mér 
að  segja  ekki  hinu  fólkinu  frá  draum  mínum,  fyr  en  eg 
er  dauður.« 

Eg  tylti  mér  á  leiðið  hjá  honum  og  lofaði  honum  að> 
segja  engum  frá  draum  hans. 

Það  var  orðið  svo  dimt  kringum  okkur,  að  eg  sá 
ekki  vel  i  andlit  honum.  Kirkjugaflinn  virtist  mér  vera 
orðinn  svo  hár  og  ógnandi,  og  leiðin  voru  áþekkust  svört- 
um  dýrum,  sem  liggja  fram  á  lappir  sér.  Eg  fann  hræðsl- 
una  gripa  mig  aftur  og  færði  mig  eins  nálægt  Hálfdáni 
gamla  og  eg  gat.  Við  það  sefaðist  eg  og  allur  hugur 
minn  varð  eins  og  að  einum  hlustum. 

Hann  byrjaði  að  segja  draum  sinn: 

»Eg  þóttist  standa  hérna  úti  á  hlaðinu.  Það  var 
töluvert  farið  að  skyggja,  en  þó  nokkru  bjartara  en  nú. 
Eg  var  si  sona  að  gæta  að,    hvort   eg   sæi    engan    koma 


Í60  Dauðinn. 

niður  með  Lóninu,  því  mér  fanst  eg  eiga  von  á  einhverj- 
um,  annaðhvort  blessuðum  prestinum  eða  einhverjum  að- 
;komumanni.  En  eg  gat  ekki  komið  auga  á  neinn,  þvi 
það  var  orðið  skuggsýnt  frá  að  sjá,  og  svo  eru  augun  i 
mér  ekki  góð,  eins  og  þú  þekkir.  Svona  stóð  eg  stundar- 
korn  og  varð  einskis  var.  Þangað  til  mér  sýndist  alt  í 
einu  birta,  rétt  eins  og  þegar  tungl  skýst  undan  skýi  á 
haustkvöldi.  Og  þá  sé  eg  hvar  tvent  kemur  riðandi  nið- 
ur  Kviavellina,  karlmaður  og  kvenmaður.  Þau  riðu  bæði 
dökkum,  en  karlmaðurinn  hafði  bleikan,  söðlaðan  hest 
í  taumi. 

Eg  sá  þau  miklu  gleggra  en  eg  sé  þig  núna,  þó  þau 
væru  nokkru  fyrir  neðan  túngarðinn. 

Þau  bar  hratt  yfir  landið,  og  það  var  eins  og  hest- 
arnir  kæmu  ekki  við  jörðina.  Eg  heyrði  frisið  og  hófa- 
glamrið  í  klárunum  færast  nær  og  nær  og  sá  þau  þeysa 
á  harða  spretti  heim  traðirnar, 

Þegar  þau  komu  á  hlaðið,  spratt  kvenmaðurinn  af 
baki,  en  karlmaðurinn  sat  kyr  á  hestbaki.  Hann  var 
svartklæddur  og  hafði  svarta  grímu  fyrir  andlitinu. 

Hestarnir  frísuðu  og  hristu  sig. 

Kvenmaðurinn  tekur  þann  bleika,  sem  grimumaður 
hafði  i  taumi,  og  gengur  til  min  og  teymir  hestinn  á 
eftir  sér. 

Eg  bar  ekki  kensl  á  hana  fyrst,  en  þegar  hún  kem- 
ur  nær,  sá  eg  að  það  var  engin  önnur  en  Björg  mín  heitin. 
Eg  varð  si  sona  eins  og  hálf-hissa,  því  eg  mundi  eftir  að 
hún  var  dáin,  en  brást  þó  glaður  við. 

Hún  gengur  rakleitt  til  mín  og  rekur  að  mér  remb- 
ings  koss. 

Eg  gat  ekki  vel  séð  framan  i  hana,  því  hún  grúfði 
sig  yfir  mig,  en  mér  fanst  eins  og  kuldahrollur  fara  um 
mig  allan  við  kossinn.  Mig  langaði  til  að  segja  eitthvað, 
en  gat  ekki  komið  upp  orði.  Hún  kysti  mig  fast  og  lengi, 
rétt  eins  og  kvöldið  áður  en  hún  dó,  og  þegar  hún  slepti 
vörunum,  heyrðist  mér  hún  hvisla  að  mér:  »Þú  kemur 
fram  eftir  til  mín  á  laugardaginn.   Eg  skil  þann  bleika  eftir«. 


Dauðinn.  161 

Eg  ætlaði  að  svara  einhverju,  en  varð  þess  þá  var 
að  hún  var  farin,  og  þegar  eg  leit  upp,  sá  eg  hvar  hún 
þeysti  niður  traðirnar  við  hliðina  á  grimumanninum.  Eg 
sá  hvernig  svört  töglin  á  klárunum  slógust  i  loftinu,  og 
heyrði  glymja  i  hófum  þeirra  eins  og  þegar  hleypt  er 
skaflajárnuðu  yfir  is.  Svo  hurfu  þau  bak  við  Stekkja- 
hamar. 

Þegar  eg  misti  sjónar  á  þeim,  varð  eg  þess  var  að 
bleiki  klárinn  stóð  enn  þá  hjá  mér.  Hann  var  afarstór 
vexti,  en  svo  magur,  að  eg  gat  talið  í  honum  hvert  rif. 
Húðin  var  eins  og  gulbleik  slepja  utan  um  beinin.  Hann 
hengdi  niður  höfuðið  og  skrælþur  tungan  hékk  út  úr 
kjaftinum,  en  hann  gnut  á  mig  svo  undarlegum  augum, 
að  það  fór  hrollur  um  mig  allan.  Augun  voru  hvit  og 
það  glóði  í  þau  eins  og  maurildi  eða  urðarmána.  Eg  hef 
einu  sinni  séð  þá  bölvaða  ófreskju  áður.  Mér  varð  ekki 
um  sel  og  ætlaði  að  taka  út  úr  honum  beizlið  og  hleypa 
lionum  burt.  En  þá  teygði  hann  fram  makkann,  og  eg 
sá  augun  færast  nær  og  nær.  Það  glóði  svo  djöfullega 
í  þau,  að  mér  fanst  draga  af  mér  allan  mátt  eftir  því 
sem  þau  færðust  nær. 

Svo  fann  eg  að  hann  rak  framan  i  mig  vota  snopp- 
una,  og  þá  var  eins  og  helt  væri  isköldu  vatni  niður  eft- 
ir  brjóstinu  á  mér.     Við  það  vaknaði  eg«. 

Hann  hafði  sagt  mér  draum  sinn  næstum  þvi  hvíld- 
arlaust,  eins  og  honum  væri  um  að  gera  að  segja  hann 
sem  fyrst.  Liklega  hefir  það  reynt  of  mikið  á  hann  enda 
fekk  hann  ákafa  hóstahviðu  á  eftir.  Það  var  líka  orðið 
lirollkalt,  og  kvöldgolan  hvein  ömurlega  í  kirkjuturninum. 

Þegar  hann  mátti  mæla  fyrir  mæðinni  og  hóstanum, 
sagði  hann  við  mig: 

»Þarna  sérðu,  drengur  minn!  Sá  bleiki  táknar  dauð- 
ann.  Og  Björg  mín  beiddi  mig  að  koma  fram  eftir  á 
laugardaginn,  en  það  er  á  morgun.  Vittu  nú  til  hvort 
þetta  kemur  ekki  fram  .  .  .  En  viltu  nú  ekki  leiða  mig 
inn,  mér  finst  eg  vera  orðinn  svo  máttlaus«. 


11 


162  Dauðinn. 

Hann  reis  upp  með  erfiðismunum  og  studdi  sig  við 
öxl  mína. 

Það  tók  langan  tíma  fyrir  okkur  að  komast  heim, 
þvi  hann  varð  altaf  að  stöðva  við  og  við  vegna  hóstans. 
Hóstahviðurnar  urðu  harðari  og  harðari,  og  það  var  með 
naumindum  að  við  komumst  inn  i  bæjardyrnar.  Eg  kom 
honum  ekki  lengra  en  á  kláf,  sem  stóð  fyrir  innan  dyrnar. 

»Þarna  sérðu«,  stundi  hann  upp,  »sá  bleiki  hefir 
sleikt  brjóstið  á  mér«. 

Eg  varð  að  hlaupa  inn  eftir  vinnumönnunum,  Munda 
og  Sigga,  til  þess  að  hjálpa  honum  inn  göngin  og  upp 
stigann  Þeir  hálfbáru  hann  upp  í  baðstofuna,  en  sjálfur 
gat  hann  klætt  sig  úr  fötunum  og  skreiðst  í  bólið. 

Hóstahviðurnar  héldu  áfram  eftir  að  hann  var  kominn 
i  rúmið,  og  hann  hafði  enga  matarlyst  um  kvöldið. 

Eg  sat  við  rúm  hans  mikið  af  kvöldinu,  en  við  þögð 
um  báðir.    Rétt  fyrir  háttatímann  bauð    eg   honum    góða 
nótt,  og  bað  hann  mér  þá  allrar  blessunar. 

Mér  heyrðist  hann  vera  að  tauta  einhverja  bæn  fyrir 
munni  sér,  þegar  eg  gekk  ofan  stigann.  —  — 

Mér  var  órótt  innanbrjósts  þegar  eg  háttaði.  Draum- 
ur  Hálfdáns  hafði  haft  djúp  áhrif  á  mig.  Eg  trúði  hon- 
um  án  nokkurs  efa.  Myrkrið  og  kirkjugarðurinn,  og  ekki 
sist  hóstakjöltið,  höfðu  læst  hann  djúpt  inn  í  huga  mér, 
svo  mér  fanst  eg  horfa  niðrí  gagnsætt  hyldýpi  hins  dular- 
fulla,  og  grilla  i  ófreskjurnar  þar  niðri.  Mér  fanst  eg* 
jafnvel  sjá  sjálfan  dauðann,  eins  og  einhvern  þjóðsögu- 
nykur,  sem  við  allir  verðum  að  ríða  einhvern  tíma,  nauð- 
ugir  viljugir,  út  i  eilíft  svartnættið.  Það  fór  hrollur  um 
mig  allan  við  þá  hugsun.  Mér  datt  i  hug  visa  Jóns  frá 
Víðimýri : 

„Svarta  nátt  að  sjónum  ber 
segir  fátt  af  einum". 

Og  eg  sá  dauðann  teyma  heat  hans  i  náttmyrkrinu  niður  í 
einhverja  vökina  á  Héraðsvötnunum.  Ein  sagan  rak  aðra 
um  þá  menn,  sem  dreymt  hafði  fyrir  dauða  sínum.  Þær  voru 
margar  svipaðar  sögu  Hálfdáns  gamla.    Þar  var  til  dæm- 


Dauðinn.  163 

is  sagan  af  manninum,  sem  dreymdi,  að  komið  væri  á 
gluggann  hjá  sér  og  kveðið  með  hásum  róm: 

„Nú  er  fjaran  orðin  anð 

öll  með  þara  gróin, 

bezt  mun  að  fara  að  reyna  hann  Eauð 

og  ríða  'onum  bara  í  sjóinn". 

En  daginn  eftir  druknaði  hann  og  Rauður  hans  i  Voga- 
læknum. 

Allar  þessar  sögur  gagntóku  huga  minn  og  styrktu 
trú  mina  á  draum  Hálfdáns  gamla.  Hann  var  feigur; 
hann  var  áreiðanlega  feigur.  Tárin  streymdu  niður  eftir 
kinnunum  á  mér,  þegar  eg  hugsaði  til  þess,  hve  góður 
hann  hafði  verið  við  mig,  og  hve  margar  skemtilegar 
sögur  hann  hafði  sagt  mér.  Mér  fanst  eg  hlyti  að  sakna 
hans  óumræðilega  mikið.  En  eg  fann  að  ekki  var  hægt 
að  taka  beizlið  út  úr  þeim  bleika.  Dómur  dauðans  var 
óraskanlegur. 

Eg  breiddi  sængina  upp  yfir  höfuð  og  hágrét  þangað 
til  eg  varð  þreyttur  og  sofnaði. 

En  alla  nóttina  var  mig  að  dreyma  að  eg  sæi  Hálf- 
dán  gamla  liggja  deyjandi  frammi  i  skemmu,  en  fyrir 
utan  skemmudyrnar  heyrði  eg  bleika  klárinn  hneggja 
og  nugga  höfðinu  upp  við  dyrnar. 


Það  fyrsta  sem  mér  var  sagt  um  morguninn,  þegar 
eg  vaknaði,  var  að  Hálfdán  'gamli  væri  .dáinn.  Hann 
hafði  dáið  klukkan  sjö  um  morguninn. 

Fólkið  i  baðstofunni  hafði  vaknað  klukkan  f jögur  við 
það  að  hann  var  búinn  að  fá  dauðahrygluna.  Vinnukon- 
urnar  urðu  fyrst  myrkfælnar,  en  þutu  samt  niður  til  föður 
mins,  sem  klæddi  sig  i  snatri  og  gekk  upp  til  hans. 

Hann  sá  strax  að  helstriðið  var  að  byrja  og  flýtti  sér 
að  gefa  honum  sakramentið,  því  Hálfdán  gamli  hafði  beð- 


164  Dauðinn. 

ið  þess  að  sér  væri  gefið  það,  ef  dauða  hans  bæri  fljótt 
að  höndum. 

Faðir  minn  sá  að  hann  vissi  alt  hvað  fram  fór,  og 
sýndust  varir  hans  bærast  ofurlítið,  eins  og  hann  ætlaði  að 
þakka,  eftir  að  hafa  meðtekið  »líkama  og  blóð  Krists*. 
En  hann  mátti  ekki  mæla,  og  rétt  á  eftir  fór  andlitið  að 
blána  og  froða  að  renna  út  um  munnvikin. 

Hann  fekk  fremur  hægt  andlát. 

Vinnukonan,  sem  kom  með  morgunkaffið  til  mín,  sagði 
mér  þetta  alt  með  mestu  nákvæmni.  Mér  kom  það  ekki 
á  óvart,  en  samt  gat  eg  ekki  að  því  gert,  að  eg  fór  að 
hágráta,  er  hún  sagði  mér  frá  dauða  hans.  Mér  þótti  svo 
vænt  um  Hálfdán  gamla. 

Vinnukonan  sagði  mér  loks  að  nýlega  hefði  verið 
lokið  við  að  leggja  Hálfdán  gamla  til  frammi  i   skemmu. 

Það  var  mitt  fyrsta  verk  að  ganga  þangað  út,  eftir 
að  eg  var  kominn  á  fætur. 

Líkið  lá  á  tveim  borðum,  sem  lögð  voru  yfir  tvo 
tóma  tjörukagga  í  skemmunni.  Það  var  sveipt  línlökum. 
Handleggirnir  voru  krosslagðir  á  brjóstinu  og  yfir  þá  lögð 
sálmabók  svört  með  gyltum  kross  á  spjaldinu. 

Eg  skoðaði  líkið  í  krók  og  kring  með  lotningarfullri 
alvöru.  Mest  var  eg  hissa  á  hve  langt  það  var.  Nú 
var  Hálfdán  gamli  ekki  lengur  lotinn. 

Eg  gerði  krossmark  yfir  likinu  með  miklum  fjálgleik, 
eins  og  mér  hafði  verið  sagt  að  gera.  Síðan  lyfti  eg  var- 
lega  klútnum  frá  andlitinu,  sem  lagður  hafði  verið  yfir 
það. 

Eg  horfði  gagntekinn  á  þessa  þektu,  en  köldu  og 
stirðnuðu  andlitsdrætti. 

Hrukkurnar  á  andlitinu  voru  næstum  því  horfnar, 
og  yfir  þvi  hvíldi  einhver  friður,  einhver  köld  ró,  sem 
eg  aldrei  hafði  þekt  áður. 

Augunum  hafði  verið  lokað,  svo  það  var  hálfvegis 
eins  og  hann  svæfi,  en  munnurinn  stóð  hálfopinn. 

Eg  lagði  klútinn  aftur  hægt  yfir  andlitið,  og  nokkur 
tár  hrutu  um  leið  niður  á  hann. 


Dauðinn.  165 

Eg  mintist  þess  er  við  sátum  saman  í  kirkjugarðin- 
um  fyrir  að  eins  einni  nóttu.  Nú  var  þá  draumurinn 
kominn  fram. 

Og  það  var  eins  og  eg  heyrði  fótatak  þess  bleika, 
einhversstaðar  langt  burtu,  eins  og  þegar  hleypt  er  skafla- 
járnuðu  yfir  is. 


Ur  ferðasögu. 


París. 

1.  Framh. 

Dagarnir  sem  eg  dvaldi  í  Parisarborg  voru  heitustu 
dagarnir  sem  eg  hef  lifað.  Hitinn  komst  um  mánaðamót 
in  mai — júni  upp  í  30°  C.  i  skugganum,  og  var  þá  hvergi 
i  Evrópu  jafnheitt,  þegar  Rómaborg  er  undantekin.  Það 
var  á  við  sumar  fjallgöngur  að  ganga  i  slikum  hita  upp 
næstum  þvi  250  feta  háan  stiga  i  dimmum  turni  hinnar 
frægu  Frúarkirkju ;  en  fyrirhöf nin  borgar  sig,  þegar  upp 
er  komið  og  gefur  að  lita  yfir  hundrað  þúsundir  bygginga 
báðu  megin  Signu,  sem  að  ofan  er  að  sjá  eins  og  bugð- 
ótt,  gljáandi  band.  Innan  um  húsahraunið  liggja  götu- 
geilarnar,  að  öllu  samantöldu  langt  yfir  100  mílur  á  lengd, 
morandi  af  umferð. 

Augað  leitar  uppi  ýmsar  merkar  byggingar,  svo  sem 
Louvre  með  sín  frægu  söfn,  en  byggingin  sjálf  safn  af 
höllum,  söngleikhúsið  mesta  i  Evrópu,  sigurbogann  mikla, 
þar  sem  mætast  í  stjörnu  margar  stórar  götuæðar,  Pantheon, 
hið  víðfræga  musteri  mannorðsins,  og  svo  kauphöllina, 
þetta  afarmikla  og  glæsilega  musteri  Mammons.  Og  er 
þetta  enginn  orðaleikur,  því  að  kauphöllin  er  reist  í  lík- 
ingu  við  fornt  musteri  þeirra  guða,  sem  nú  eru  dauðir 
fyrir  löngu.  En  engin  elli-  eða  dauðamörk  er  að  sjá  á 
Mammoni,  og  aldrei  hefir  hann  magnaðri  verið  en  nú, 
eða  ríki  hans  staðið  viðar  fótum  undir. 

Eg  hef  nú  ekki  minst  nema  á  lítinn  hluta  af  þeim 
f jölda  hvelfiþaka  og  turntinda,  sem  hreykja  sér  yfir  húsa- 


Úr  ferðasögu.  167 

almenninginn,  og  skal  þó  litlu  viðbætt.  En  þó  er  ein 
bygging,  sem  fyrst  dregur  að  sér  athyglina,  þó  að  eg  nefni 
hana  síðast.  Langt  vestur  i  borginni  gnæfir  turn,  sem 
virðist  gerður  af  jötnum  en  ekki  mönnum;  fjallhátt 
lyftir  hann  stönginni  með  þrilita  fánanum,  sem  á  að  tákna 
frelsi,  jöfnuð  og  bræðralag;  eins  og  það  væru  barnaleik- 
föng  en  ekki  mannabústaðir  eru  húsin  við  rætur  þessa 
fjallturns.  Hann  ber  hátt  yfir  borgina,  eins  og  frægð 
Napoleons  yfir  frægð  annara  manna.  Annarstaðar  eru 
það  kirkjuturnarnir,  sem  gnæfa  hæst  yfir  borgirnar,  minn- 
ingarmerki  þess  valds,  sem  sterkast  var  á  miðöldunum, 
myrkratímunum.  En  þetta  stálfjall,  900  feta  hátt,  hafa 
vísindi  og  verksvit  reist  sér  til  heiðurs,  það  er  eins  og 
upphrópun  úr  stáli,  hvort  tveggja  í  senn  siguróp  og  upph vatn- 
ing.  Nú  er  það  ekki  lengur  náttúran  ein,  sem  byggir 
fjallhátt. 

Mér  varð  fyrst  dálítið  líkt  við  að  líta  á  Eiffelturninn 
eins  og  Herðubreið;  hvortveggja  sjónin  virðist  i  fyrstu 
nærri  ótrúleg.  Herðubreið  rís  svo  geist  til  himins,  er  svo 
turni  lík,  að  eg  bjóst  nærri  þvi  við  að  sjá  stöng  upp  úr 
og  fána  íslands  blakta  yfir  þessu  turnfjalli,  líkt  og 
þrílitinn  þarna  i  París  yfir  fjallturninum,  sem  menskir 
menn  hafa  reist. 

2. 

Vér  horfum  nær  oss,  á  turninn  sjálfan,  þunglamaleg- 
an  og  snubbóttan  hjá  stálturni  Eiffels.  Ekki  má  láta 
ógetið  djöflanna  f rægu  á  Frúarkirk ju,  sem  hýma  þar  á 
palli  neðan  við  efsta  turntind  og  horfa  yfir  borgina 
ferlegir  á  svip;  svona  hugsuðu  menn  sér  djöflana,  sem 
þeir  hræddust  meira  en  dauðann,  áður  en  þeir  komust  á 
snoðir  um,  að  enga  djöfla  mundi  vera  að  óttast  nema 
manndjöfla,  enda  ekki  á  það  bætandi,  hvað  þeir  geta 
verið  ægilegir. 

Sum  þessara  ferlikja  virðast  hlakka  af  djöfullegri 
gleði,  er  þau  horfa  niður  af  turni  sínum;  og  vist  hefðu 
þau  þaðan  getað  séð  ýmislegt  athæfi,    sem    djöflum    hefði 


168  Úr  ferðasögu. 

verið  unun  að  líta,  því  að  saga  Parísarborgar  er  blóði 
drifin  mjög  og  auðug  að  hryðjuverkum.  Nótre  Darae 
kirkjan  stendur  á  eyju  i  Signu,  þar  sem  endur  fyrir  löngu 
var  f yrsti  vísir  Parisarborgar ;  þar  var  auðveldast  að  kom- 
ast  yíir  ána,  en  þó  var  þar  betra  vígi  en  á  árbökkunum. 
Þarna  stóð  kirkja,  er  norrænir  vikingar  héldu  langskipum 
sinum  uppeftir  Signu  og  herjuðu  á  París,  og  löngu  áður 
mun  á  þessum  sama  stað  hafa  verið  heiðið  hof. 

Victor  Hugo  hefir  viðfrægt  Frúarkirkju  i  alkunnri 
skáldsögu,  og  með  undarlegum  minningarþunga  horfir 
steinandlit  hennar  yfir  borgina  framundan.  En  svo  svip- 
mikil  sem  Frúarkirkja  þessi  er  hið  ytra,  þá  virtist  hún 
að  innansýn  tilkomulitil  hjá  dómkirkjunni  i  Milano. 

3. 

Ekki  virtist  mér  umferðin  i  París  jafn  fossandi  i  öll- 
um  götum  eins  og  i  Berlín.  En  þó  var  með  köflum,  á 
þeirri  leið,  sem  auðfólkið  fer  til  Boulogneskógarins,  meiri 
fjöldi  af  bifreiðum  en  eg  sá  nokkurs  staðar  i  Berlín  eða 
jafnvel  í  Lundúnura.  í  Avenue  des  Champs  Elysées  sá 
eg  einu  sinni  hérumbil  130  bifreiðar  þjóta  framhjá  á  5 
miuútum,  auk  fjölda  annara  vagna.  En  vitanlega  er  hætt 
við  að  eitthvað  misteljist  þar  sem  bifreiðarnar  koma  brun- 
andi  með  flughraða,  og  stundum  margar  i  senn. 

Eg  geng  i  hægðum  minum  eftir  sumum  fjölförnustu 
götunum  og  horfi  á  andlifcin  og  umferðina.  Andlit  manns, 
það  er  æfisaga  bans,  ef  menn  feynnu  að  lesa,  og  eigi  ein- 
ungis  hans  sjálfs,  heldur  einnig  forfeðra  hans.  Einstöku 
sinnum  bregður  fyrir  einhverju  afgerfi  að  fegurð,  karl- 
kyns  eða  kvenkyns,  eða  þá  að  ófrýnileik,  mönnum  og 
konum,  sviplikum  því,  sem  mætti  hugsa  sér  verstu  ill- 
virkja.  En  raunar  er  nú  varlega  dæmandi  þar;  það  er 
ekki  altaf  sem  litur  deilir  kosti,  og  það  sem  menn  kalla 
illmannlegan  svip  er  oft  á  þeim  sem  finna  eitthvað  til, 
en  góðmannlegur  svipur  á  hinum  sem  líður  vel,  þó  að 
illmenni  geti  verið. 

Kvenfólk  i  París  er   annálað    fyrir   smekkvisi    í   lát- 


Úr  ferðasögu.  169^ 

bragði  og  fataburði,  og  litfríð  andlit  eru  þar  mjögalgeng; 
en  vel  litkuð  verður  þar  oftar  að  þýða  sarna  sem  vel 
máluð;  þessar  vel  hvelfdu  brýr,  fögru  kinnar  og  blómlegu 
varir,  er  eigi  sjaldan  fremur  að  skoða  sem  listaverk  held- 
ur  en  lifandi  andlit. 


Eitt  er  mjög  tafsamt  fyrir  bókavin,  sem  að  eins  á 
fárra  daga  kost  á  að  kynna  sér  þessa  miklu  borg,  nefni- 
lega  sýningar  bókverzlananna.  Mér  eru  i  minni  bókabúð- 
irnar  i  Avenue  de  l'Opera,  (hinum  afar  fjölfarna  götudal, 
þar  sem  fyrir  botni  er  skrautsýn  söngleikhússins  mikla), 
raðirnar  af  frábærlega  snotrum  bindum,  þar  sem  standa  á 
nöfn  þau  sem  lýsa  bjartast  yíir  frakkneskum  bókmentumf 
f rá  Rabelais  til  Anatole  France ;  og  eigi  að  ,  eins  f rakk' 
neskum,  þvi  að  eg  sá  þar  m.  a.,  á  frummáli  og  í  ágætum 
þýðingum,  mína  uppáhaldshöfunda  frá  Hóratius  og  Petro- 
níus  Arbiter  til  H.  Gr.  Wells.  En  þó  ekki  alla,  íslending- 
ana  vantaði  því  miður  alveg,  aó  fornu  og  nýju;  jafnvel 
ekki  Njála  og  Egilssaga  hafa  enn  þá  öðlast  þá  heims- 
frægð  sem  þær  eiga  skilið. 

Hvergi  virðist  eins  smekklega  gengið  frá  bókum  og 
jafnvel  dagblöðum  eins  og  i  Paris;  það  er  mikill  munur 
og  á  ensku  dagblöðunum,  sem  altaf  eru  smánarlega  prent- 
uð  og  víst  yfirleitt  talsvert  ver  rituð.  En  raunar  er  í 
frönsku  blöðunum  gert  meira  en  góðu  hófi  gegnir  að  því 
að  kitla  tilfinningarnar  og  ritsnildin  virðist  oft  og  einatt 
nokkuð  tildursleg.  En  annars  skal  fúslega  játað,  að  eg 
er  of  illa  að  mér  i  frönsku  máli  og  bókmentum  til  að 
fella  eins  vel  rökstudda  dóma  um  þessi  efni  og  vera  bæri. 

Mér  virðist  frakkneskan  fremur  ljótt  raál  með  öll  sín 
nefhljóð  og  áherslu  á  síðustu  samstöfu;  hún  kemst  ekki 
að  hljómfegurð  í  neinn  samjöfnuð  við  ítölsku,  og  er  enn  þá 
skældari  og  bjagaðri,  enn  þá  »færeyskari«  þegar  við  latínuna 
er  miðað,  heldur  en  italskan.  Manni  getur  ekki  annað  en 
komið  tilhugar  orðatiltæki  Bjarna  Thórarensens  um  að  gylla 
skit,  þegar  þess  er  gætt  hvilíkt  kapp  afbragðs  rithöfundar, 


170  Úr  ferðasögu. 

—  ýmsir  þeir  menn  sem  pennafærastir  hafa  verið  og  ljós- 
ast  hugsað,  —  hafa  lagt  á  að  rita  þetta  mál  af  snild,  og 
arfleiða  það  að  andriki  sínu,  fyndni  og  sálarinnsýn. 

Frakkneskir  rithöfundar  hafa  löngum  verið  berorðari 
og  margmálli  um  samfarir  karla  og  kvenna  en  gjörist 
hjá  öðrum  þjóðum,  og  stingur  það  mjög  i  stúf  við  siðsem- 
ina  sem  er  á  pappírnum  hjá  nágrónnunum  hinumegin  við 
sundið.  Kveður  svo  ramt  að  pappirssiðseminni  ensku,  að 
komið  hefir  til  máls  —  eða  svo  sagði  mér  H.  G.  Wells  — 
að  banna  þýðingu  á  ritum  eftir  Anatole  France,  og  er  þó 
France  vist  einn  af  hinum  »siðsamari«  skáldsagnahöfund- 
um  sinnar  þjóðar  og  orðvarari  um  ástamál. 

Það  er  dálítið  ættarmót  með  riddarasögunum  islenzku, 
sem  að  vísu  voru  runnar  frá  Frakklandi  eins  og 
kunnugt  er,  og  svo  frakkneskum  skáldsögum  eins  og  þær 
eru  ritaðar  enn  þann  dag  i  dag;  en  enskar  skáldsögur 
mintia  aftur  meira  á  hinar  eiginlegu  íslendingasögur,  enda 
eru  runnar  af  skyldri  rót,  eins  og  betur  verður  minst  á 
seinna. 

5. 

París  er  talinn  mestur  glaumbær  og  glæsibær  Evrópu 
og  mesta  skemtanaborg  heimsins.  Venja  þangað  mjög 
komur  sínar  auðugir  Englendingar  og  Amerikumenn,  og 
annars  fólk  um  víða  veröld  sem  á  vel  fullar  buddur. 
Xunna  Parísarbúar  betur  en  aðrir  til  þeirrar  listar  að 
egna  fyrir  hverja  mannlega  fýsn.  Frakknesk  matreiðsla 
er  víðfræg  um  löndin,  og  fleira  frakkneskt 

Einkennilega  frakkneskt  er  það,  að  staðir  sem  i  öðr- 
um  borgum  eru  lausir  við  auglýsingar,  eru  i  París.  allir 
útmálaðir  með  fyrirheitum  fullkomins  bata  öllum  þeim 
sem  þjást  af  ýmsum  þeim  sjúkdómum,  sem  ætla  mætti 
að  hefðu  komið  kirkjuföðuruum  Tertullian  til  að  nefna 
konuna  verkfæri  djöfulsins.  Það  er  ekkert  annað  en 
snúa  sér  til  N.  N.  eða  kaupa  það  og  það  kynjalyf. 

öðrum  þræði  er  svo  verið  að  auglýsa  óbrigðul  með- 
ól  gegn  ólyst  á  kvenfólki  og  magnleysi. 


Úr  ferðasögu.  171 

í  hófuðborginni  hinumegin  sunds  (Lundúnum)  þegja 
auglýsingarnar  alveg  um  þessi  efni,  eins  og  við  er  að 
búast  i  landi  þar  sem  siðsemin  er  svo  megn,  að  jafnvel 
kenslubækur  í  lífseðlisfræði  sem  ætlaðar  eru  læknaefnum, 
kunna  sama  sem  ekkert  af  því  að  segja,  sem  fyrst  og 
fremst  sérkennir  karlkyn  og  kvenkyn. 

Þær  auglýsingar  sem  virðast  jafn  einkennilega  ensk- 
ar  og  hinar  eru  frakkneskar,  sem  að  ofan  er  getið,  snúa 
sér  einkum  að  maganum  og  meltingunni.  Meðöl  gegn 
afleiðingum  af  ofáti  eru  þar  auglýst  mjög  kröftuglega  (og 
lygilega;  en  það  gerir  ekkert;  um  kynjalyf  og  Vestur- 
heim  er  aldrei  svo  ólíklega  logið,  að  ekki  gangi  það  í  þá 
sem  það  á  að  ganga  í).  Lifrarmeðöl  nefna  Englendingar 
mjög  oft  öll  slik  lyf,  þvi  að  þeim  hefir  einhvern  veginn 
tekist  að  blanda  lifrinni  inn  í  þessi  efni  á  þann  hátt,  sem 
ekki  þekkist  í  neinu  öðru  landL 

Hæst  virðist  Þýzkaland  standa,  því  að  þar  hafa  aug- 
lýsingarnar  ekki  eins  hátt  um  kynjameðöl  hvort  sem  það 
er  gegn  afleiðingum  af  ofáti  eða  öðru.  Eða  kynjameðal- 
ið  er  að  minsta  kosti  eitthvert  sérstaklega  skynsamlegt  líf- 
erni  sem  auðvitað,  hjá  Þjóðverjum,  (sem  nefna  mætti 
bókanna  þjóð,  en  Engle/rlinga  aftur  þjóð  bókarinnar,  þ. 
e.  bibliunnar)  verður  aó  læra  af  sérstakri  bók.  Bók  J. 
P.  Mullers,  hins  nafnfræga  íþróttamanns  og  heilbrigðis- 
rithöfundar,  hefir  t.  a.  m.  á  Þýzkalandi  selst  svo  hundruð- 
um  þúsunda  skiftir,  og  hvergi  náð  annari  eins  útbreiðslu 
og  þar. 

6. 

Glæsilegar  eru  hinar  breiðu  laufskygðu  götur  nálægt 
sönglsikhúsinu  mikla  að  kvöldi  dags.  Ljómandi  sölubúð- 
ir  og  dýrlegir  veitingastaðir  skiftast  á,  og  auglýsendur 
leika  logstöfum  á  húsahliðunum  og  yfir  húsunum  uppi, 
svo  að  jafnvel  ennþá  meiri  brögð  eru  að  en  í  Berlín  — 
sem  er  þó  miklu  jafnar  uppljómuð  —  og  sumstaðar  bregð- 
ur  á  loft  uppi  yfir  húsunum  heilum  myndasýningum. 
Eru  þær  eitt  af  því,  sem  einnig  auminginn  eyrislausi  get- 


172  Ur  ferðasögu. 

ur  skemt  sér  við  að  horfa  á,  ef  hann  er  þá  ekki  of  solt 
inn  til  að  geta  notið  nokkurs  augnagamans. 

Eg  geng  inn  á  einn  af  dýrlegastu  veitingastöðun- 
um  og  fæ  mér  eitthvert  lítilræði  til  að  geta  virt  fyrir 
mér  gestina.  Veitingastaðir  þessir  eru  því  miður  eigi  að- 
eins  dýrlegir  heldur  einnig  mjög  dýrir.  En  þeir  sem  hafa 
nóg  i  buddunni  geta  gengið  þar  inn  og  etið  og  drukkið 
eins  og  kongar  eða  riki  maðurinn  i  guðspjallinu  Dýr 
vin  glóa  þar  á  glæstum  skálum  og  gullskrúð  á  prúðbún- 
um  gestum,  og  á  fögrum  hálsum  og  bringum  blika  við 
gimsteinar  eins  og  heill  himinn  af  litabrám. 

Eg  þykist  sjá,  að  þarna  er  sumt  samskonar  fólk  og 
það  sem  eg  hef  orðið  var  við  á  ferðinni  við  og  við,  eins 
og  fyrir  ofan  mig,  eins  og  nokkurskonar  ásareið,  þessi 
auðmannalýður,  sem  leikur  lausum  hala  yfir  löndin  og 
leitar  uppi  hvern  sólskinsblett,  þar  sem  sólin  skín  að  eins 
á  rika  en  ekki  fátæka,  þessi  auðmannastétt,  sem  vex 
ávalt  að  auði  án  nokkurs  síns  tilgjörnings,  eins  og  eigi 
hún  f  jölda  af  baugum  sem  eru  Draupnisígildi.  Væri  Edda 
í  eins  miklum  metum  eins  og  Bíblían  þá  mundi  sjálfsagt 
sagan  um  hringinn  Draupni  vera  talin  spádómur  um 
gróða»hringi«  þessara  síðustu  tima. 

Stórborgirnar  og  ekki  síst  París  brýna  fyrir  mönnum 
betur  en  aðrir  staðir  þetta  sem  Horatius  sagði  fyrir  2000 
árum  að  væri  viðkvæðið  i  kauphöllinni  i  Rómaborg: 

0  cives,  cives,  quærenda  pecunia  primuui  est, 
virtus  post  nummos. 

(Fyrst  eru  peningarnir,  borgarar  góðir,  og  svo  keni- 
ur  ráðvendnin). 

Þetta  virtist  mér  Parísarbúar  hafa  lært  betur  en  nokk- 
ur  annar  stórborgarlýður  sem  eg  hefi  haft  kynni  af ;  hvergi 
virtist  gæta  eins  mikið  þeirrar  aðalreglu  i  viðskiftum  að 
láta  sem  minst  verðmæti  fyrir  sem  mest  verð.  Af  þess- 
ari  sömu  grundvallarreglu  var  auðsjáanlega  risinn  óþrifn- 
aður  á  gesthúsum  sem  mig  furðaði  mjög  á,  þar  eð  eg 
hafði  ekki  rekið  mig   á   slíkt    fyr   i   stórbæjum;    hvílíkur 


Úr  ferðasögu.  1»3 

munur  á  fyrsta  gististaðnum  sem  eg  reyndi  í  París  og  svo 
gesthúsinu  i  Míinchen  þar  sem  gistingin  var  jafndýr.  Yíir- 
leitt  hallast  eg  á  þá  skoðun  að  Frakkar  muni  ekki  vera 
sérlega  þrifin  þjóð ;  en  annars  verður  vist  ekki,  enn  sem 
komið  er,  sagt  um  nokkra  þjóð  að  hún  sé  þrifin,  það  er 
efnafólkið  sem  er  þrifið,  almúginn  er  alstaðar  óþrifinn  og 
veldur  þvi  mest  fátækt.  A  miðöldunum  var  heldur  ekki 
fyrirfólk  í  Evrópu  mikið  að  hugsa  um  þrifnað  hjá  því 
sem  nú  er,  eða  hafði  verið  á  dögum  Rómaveldis;  átti  lífs- 
skoðun  kristindó^isins  sennilega  nokkurn  þátt  í  því;  það 
gerði  minst  þó  að  syndugt  hold  væri  lika  saurugt.  Þegar 
kristnir  menn  unnu  Spán  aftur  af  Serkjum  var  baðhúsum, 
sem  í  öllum  borgum  höfðu  verið  fjölda  mörg  til  almenn- 
ings  nota,  allsstaðar  lokað. 

Að  götuþrifnaði  stendur  París  mjög  langt  að  baki 
jafnvel  Lundúnum,  að  eg  ekki  nefni  Berlín,  sem  í  þessu 
efni  ber  langt  af  öllum  öðrum  borgum.  Á  auðmannagest- 
húsunum  má  geta  nærri  að  engum  óþrifnaði  sé  að  mæta, 
og  götusorpið  fælir  ekki  auðmennina  frá  að  telja  Parísar- 
borg  mestan  glaðsheim  svo  viða  sem  lönd  eru  bygð. 


7. 

Eitt  kvöld  var  eg  i  söngleikhúsinu  mikla,  auðvitað  á 
-sundlandi  hæð  einhversstaðar  uppi  undir  lofti ;  þvi  að  betri 
sæti  eru  rándýr  og  helzt  við  Gyðinga  hæfi.  Álika  mikið 
hafði  kostað  að  reisa  þetta  musteri  listarinnar  eins  og 
Parlamentshöllina  ensku  og  Pálskirkju  samanlagt. 

Leikið  var  þetta  kvöld  Samson  og  Dalila  eftir  Saint- 
Saéns,  og  danssöngleikurinn  Coppelia  á  eftir.  Skoplegt 
var  að  sjá  hinn  hebreska  Gretti  með  mjög  ókraftalega 
handleggi,  en  hann  söng  vel,  og  musterisstoðirnar  hrundu 
jafnvel  áður  en  hann  kom  við  þær. 

Það  var  svipað  um  þenna  söngleik  og  Coppeliu,  að 
stundum  þykist  maður  greinilega  skynja  hvernig  anda- 
giftin  yfirgefur  tónskáldið,  svo  að  hann  yrkir  tóman  há- 
vaða.      Og    mér    kom    i    hug    hversu    bæði    þessi    verk 


174  Ur  ferðasögn. 

standa  á  baki  söngleiknum  Carmen  eftir  Bizet.  Carmen 
var  i  fyrsta  skifti  leikin  í  þessu  húsi,  og  þó  ekki  til  enda, 
því  að  áheyrendur  gjörðu  svo  mikið  hark  og  hávaða  að 
leikendur  urðu  að  hætta. 

En  Bizet  varð  svo  mikið  um  þessar  ófarir,  að  hann 
dó  skömmu  siðar,  á  likum  alclri  eins  og  Mozart,  Byron  og 
Jónas  Hallgrímsson.  Hann  hafði  komið  lasinn  i  leikhúsið- 
til  að  hlusta  á  verk  sitt,  auövitað  fullur  eftirvæntingar. 
Hann  vissi  að  hann  hafði  gefið  heiminum  einn  af  hinum 
fegurst  skínandi  gimsteinum  listarinnar,  að  honum  hafði 
tekist  þetta  afar  sjaldgæfa,  að  skapa  ódauðlegt  listaverk, 
sem  gæti  orðið  öldum  og  óbornum  til  nýrrar  gleði.  Og 
hann  bjóst  eðlilega  við  heiðri  og  þakklæti,  og  þeim  laun- 
um  öðrum,  sem  mundu  gefa  listgáfu  hans  byr  undir  vængi. 
En  í  staðinn  dynja  yfir  hann  háðsköll  og  ískrandi  hljóð- 
pípur,  og  það  er  ekki  erfitt  að  skilja  að  þetta  hrópandi 
ranglæti  gat  dregið  hann  til  dauða,  einkum  þar  sem  hann 
var  ekki  heill  undir. 

Fáum  mönnum  hefir  ómaklegar  goldið  verið  en  Bizet 
og  það  gefur  efni  i  óskemtilegar  hugleiðingar  um  mannlega 
dómgreind,  að  það  aln.enni  (publikum)  sem  kvað  upp 
áfellisdóminn  yfir  snildarverki  Bizets,  var  einmitt  hið  greind- 
asta  sem  völ  mun  vera  á  um  viða  veröld,  og  það  sem 
bezt  hefði  verið  trúandi  til  að  skynja  hvað  þarna  var  á 
ferðinni. 

En  Carmen  lifði  þó  að  meistarinn  dæi;  söngdómari 
einn  kom  þvi  til  leiðar  nokkru  siðar  að  hún  var  leikin 
aftur  og  þá  vanst  sigurinn,  og  hefir  þessi  söngleikur  sið- 
an  hljómað  á  öllum  helztu  leiksviðum  heimsins,  ótöldum 
þúsundum  til  ununar,  en  leikhúseigendum  og  syngjend- 
um  til  mikils  ágóða. 

Þvi  oftar  sem  kostur  er  að  heyra  Carmen,  þvi  betur 
lætur  hún  í  eyrum;  aldrei  hefir  vist  sönglistin  fengið  feg- 
urri  rödd  mannlegum  tilfinningum;  þar  er  ekki  hávaði  i 
stað  hljómlistar  eins  og  bregður  fyrir  i  mörgum  öðrum 
söngleikum. 


Úr  ferða&ögu.  175> 

En  Carmen  var  of  frumleg,  of  ólík  því  sem  áður  hafði 
látið  bezt  i  eyrum  manna,  og  mennirnir  svo  lengi  að  læra  að* 
meta  það  sem  bezt  er  i  hvaða  list  sem  er.  Mér  er  grunur  á 
að  söngleikurinn  Fást,  eftir  Gounod,  hafi  átt  drjúgan  þátt 
i  hinum  ómaklega  ósigri  Bizets;  Fást  var  þá  (og  er)  i  af- 
armiklu  gengi,  en  Carmen  er  næsta  ólík  og  að  visu  er 
þar  sólbjartari  snild  á.  Hefði  Bizet  verið  nógu  ófrumleg- 
ur  til  að  setja  saman  einhverja  fagurhljóma,  sem  mintui 
á  Fást,  án  þess  að  vera  þó  hneykslanlega  líkir,  þá  hefði 
sennilega  almenningseyrað  unnist  þegar  i  stað,  og  tón- 
skáldinu  orðið  lengra  lífs  auðið. 

Það  mætti  nærri  þvi  ætla  að  Renan  hefði  haft  forlög^ 
Bizets  í  huga  þegar  hann  skrifaði  þessi  orð:  Loin  de 
faire  réussir,  le  vrai  talent,  la  vraie  vertu,  la  vraie  science 
nuisent  dans  la  vie  et  constituent  celui  qui  en  est  doué 
dans  un  état  d'infériorité  au  point  de  vue  de  succés; 
parfois  ils  causent  son  malheur.  (Hin  sanna  snild,  hinir 
sönnu  mannkostir  og  vizka  skaða  þann  sem  þeim  er  gæddur 
og  gera  hann  að  minna  manni,  þegar  við  það  'er  miðað 
að  komast  áfram ;  verða  manninum  stundum  jafnvel  alveg 
til  falls«.  Dialogues  et  Fragments  philosophiques,  Paris 
1876  s.  34). 

En  orðin  munu  vera  rituð  áður  en  Carmen  kom  til 
sögunnar.  Enda  eru  dæmin  nóg  til  að  sýna,  hvað  hin  sanna 
vizka  hefir  átt  erfitt  uppdráttar  jafnvel  hjá  mentuðustu 
og  gáfuðustu  þjóð  heimsins.  Frakkar  hafa  átt  Lavoisier, 
hinn  mikla  brautryðjanda  efnafræðinnar  og  Lamarck  dýra- 
fræðinginn  mikla  og  ef  til  vill  mesta  náttúruspekinginn,. 
sem  lifað  hefir.  Lavoisier  var  hálshöggvinn,  meir  en  sak- 
laus,  og  Lamarck  dó  lítilsvirtur  og  í  fátækt.  Ekki  er  voni 
þó  að  varla  sjáist  meira  en  skíma  af  degi  enn  þá. 

(Meira). 
Helgi  PjeHcrss. 


Til  minnÍDgar  Jóni  Sigurðssyni. 


Það  hefir  flogið  fyrir,  að  engin  von  só  á  neinni  æfisógu  af 
.Jóni  Sigurðssyni  á  100  ára  afmæli  hans  1911.  Hvað  veldur? 
Fysir  engan  íslending  að  vinna  það  til  virðingar  sér  og  ágætis  að 
rita  sögu  þessa  þjóðhöfðingja  vors?  Þykjast  íslenzkir  mentamenn 
«kki  færir  til  slíks?  Finst  þeim  svo  til  um  þekkingarskort  sinn  á 
sagnamentun  og  sagnaritun,  að  áræði  bresti  til  slíks  stórvirkis? 
Eða  brestur  elju?  Eða  leikur  íslenzkum  bóka-  og  blaðalesendum 
.engin  forvitni  á  að  kynnast  þeim  manninum,  er  talinn  er  eitt  hið 
mesta  mikilmenni  og  langmerkasti  stjórnmálamaður,  er  þjóð  þeirra 
ihefir  átt  um  þúsund  ára  bil?  Það  væri  ekki  ólíklegt,  að  niargir 
yrði  æfisögu  hans  fegnir.  Það  er  í  rauninni  furðulítið,  sem  vér 
vitum  um  hann,  sá  hluti  vor  að  minsta  kosti,  er  hefir  ekki  lifað 
iionum  samtímis,  enda  er  ekki  annars  að  vænta.  Það  hefir  ekki 
mikið  verið  gert  til  að  fræða  menn  um  hann.  Og  þess  eru  víst 
engin  dæmi  meðal  siðaðra  þjóða,  að  það  hafi  ekki  birzt  svo  mikið 
sem  bæklingur  á  móðurmáli  þeirra  um  stórmenni,  er  voru  þeim 
slíkir  foringjar  sem  Jón  Sigurðsson  var  íslendingum.  Það  hefir  enn 
kvisast,  að  stjórn  Bókmentafólagsins  þyki  samt  óviðfeldið,  að  ekkert 
rit  sé  gefið  út  í  minningu  forsetans  mikla,  og  hafi  því  í  huga  að 
gefa  út  safn  af  brófiíim  hans.  Þau  ættu  að  vera  sem  flestum  ís- 
lendingum  tilhlökkunarefni.  Af  bréfum  má  oft  græða  geysimikinn 
fróðleik  um  höfunda  þeirra.  Auðvitað  er  mismunandi,  hve  mikill 
hann  er  og  hvers  virði,  eftir  því  hvort  bréfritarinn  er  þar  dulur  eða 
opinskár,  hvort  hann  lætur  alt  fjúka,  sem  í  hugann  flygur  um  at- 
burði,  menn  og  málefni,  fer  ekki  í  felur  með  tilfinningar  sínar  og 
vonir,  hugsjónir  og  dagdrauma,  áhyggjur  og  raunir,  eða  ritar  ekki 
einu  orði  meira  en  brynasta  nauðsyn  krefur.  Það  er  ástæða  til  að 
ætla,  að  mesti  fengur  verði  í  bréfum  Jóns.  Að  minsta  kosti  kallar 
dr.  Jón  Þorkelsson  bréf  hans  til  Halldórs  Friðrikssonar  »kongsgersemi<í(. 


Til  minningar  Jóni  Sigurðssyni.  177 

Og  slíkt  virðist  líka  mega  ráða  af  synishorni,  sem  doktorinn   birtir 
af  þeim  í  þætti  sínum  af  Halldóri  í  Andvara. 

Bréfaútgáfan  er  því  hið  mesta  þarfaverk.  En  svo  dyrmæt 
heimild  sem  bréfin  að  líkindum  eru  að  æfisögu  Jóns,  ríður  þó  enn 
meira  á  að  safna  suraum  öðrum  föngum  til  hennar.  Eg  á  við  það, 
sem  lifandi  raenn  muna  af  viðkynningu  sinni  við  hann  og  samvist- 
um.  Bréfin  eru  að  vísu  frumlegra  efni.  Þar  lítum  vór  höfðingj- 
ann,  hug  hans  og  anda,  algerlega  með  eigin  augum.  Þegar  vór 
lesum  frásagnir  annara  manna  af  honum,  horfum  vér  á  hann  og 
skoðum  með  gleraugum  þeirra.  En  brófin  má  geyma,  forða  þeim 
við  eldi  og  glötun.  En  enginn  forðar  þeim  við  dauðanum,  er  enn 
rauna  Jón  Sigurðsson.  Alt  af  má  fara  upp  á  Landsbókasafn  og 
biðja  bókaverði  um  bréf  hans.  lesa  þau  þar  og  kanna,  gera  um 
þau  athuganir  og  draga  af  þeim  ályktanir.  En  engir  fara  ofan  í 
grafirnir  að  leita  fróðleiks  af  framliðnum  nó  grafa  þá  upp  í  því 
skyni.  Nú  eru  30  ár  liðin  síðan  Jón  lózt.  Þeir  eru  því  allir 
hnignir  á  efra  aldur,  er  haft  hafa  kynni  af  honum.  Og  þó  að  eg 
hvorki  spái  né  óski  neinum  þeirra  feigðar,  verð  eg  að  geta  þess 
að  hyggilegra  er  að  hafa  hraðann  á,  ef  endurminningar  þeirra  um 
Jón  eiga  ekki  að  tynast  sögunni  að  meira  eða  minna  leyti.  Og 
bezt  er,  að  þeir  segi  sjálfir  frá  þeim,  færi  þær  sjálfir  í  letur. 
Það  er  hætt  við,  að  munnlegar  frásagnir  skælist  og  aflagist,  er  þær 
fara  manna  í  milli,  blandist  og  óhreinkist  æ  meir,  því  lengri  sem 
leiðin  er  frá  upptökum  þeirra  á  pappírinn. 

Enn  eru  raargir  íslendingar  lífs,  er  frá  mörgu  kunna  að  segja 
um  þingskörung  vorn,  er  þeir  heyrðu,  sáu  og  tóku  sjálfir  eftir. 
Steingrímur  rektor  Thorsteinsson  var  honum,  að  eg  ætla,  samtíða 
hér  í  Höfn  um  20  ár  og  honum  handgenginn.  Fyrir  mörgum  ár- 
um  heyrði  eg  BjÖrn  Ólsen  segja,  að  ljúfustu  endurminningar  sínar 
frá  háskóladvöl  sinni  væri  um  þær  stundir,  er  hann  hefði  verið 
gestkomandi  á  heimili  hans.  Eiríkur  Magnússon,  meistari  í  Kam- 
kryggju>  átti  mikil  brófaviðskifti  við  hann1)  og  hafði  verið  mikill 
vinur  hans.  Þeir  frændur  hans,  Jón  Jensson  og  Þorlákur  Johnsen, 
voru  honum  gagnkunnugir.  Nú  er  það  tillaga  mín  að  s  t  j  ó  r  n 
bókmentafélagsins  eða  landsjórnin  með  væntan- 
lagu  samþykki  alþingis  eða  einhver  bóksali 
með  væntanlegum  alþingisstyrk  sjái  um  og 
standistraumaf    útgáfu    minningarrits    um    Jón, 


*)  Hvar  ætli  bréf  Jóns  til  Gruðbrands  Vigfússonar  séu  niðurkomin? 

12 


178  Til  minningar  Jóni  Sigurðssyní. 

J)ar  sem  allir  þeir  verða  fengnir  til  að  segja 
frá  minningum  sínum  um  h  a  n  n,  er  kunnugt  er 
um  aðkyntust  honum  og  áttu  mök  við  hann, 
eftir  það  að  þeir  komust  til  vits  og  ára,  æðri  og 
óæðri,  lærðir  og  ólærðir,  konur  og  karlar,  sem  treysta  má  til  að 
skyra  skilmerkilega  frá  því  einu,  er  þeir  eða  þær  muna  með  vissu. 
Getur  verið,  að  sumir  óttist,  að  ritið  verði  alt  of  langt  með  því- 
móti.  A  því  er  naumast  hætta,  enda  má  mönnum  ekki  vaxa  í 
augum,  þótt  það  yrði  mörg  hundruð  blaðsíður  eða  jafnvel  þúsund 
blaðsíður.  En  því  þarf  varla  að  gera  ráð  fyrir.  Ritgerðirnar  ætti 
að  prenta  eftir  stafrofsröð  höfundanna,  en  ekki  eftir  danskri  met- 
orðaskrá  (o:  »Hof-  og  Statskalendernum«). 

Auðvitað  yrði  að  fá  færan  mann  til  að  takast  ritstjórn  þessa 
minningarrits  á  hendur,  er  græfist  eftir  hverir  ætti  minningar  um 
Jón  í  fórum  sínum  og  kveddi  þá  til  frásagna.  Svo  gæti  og  farið, 
að  sumir  segði  eins  frá  sömu  viðburðum  og  atvikum.  Er  þá  ein- 
sætt  að  velja  úr  þá  söguna,  er  bezt  er  sögð.  Ritstjórinn  annaðist 
prófarkalestur  og  allan  vanda,  er  af  útgáfunni  stæði,  nema  kostn- 
aðinn. 

Eg  ætla  að  vísu  ekki  að  semja  reglugerð  um,  hvernig  skrifa 
eigi  þessar  endurminningar.  Þó  get  eg  ekki  stilt  mig  um  að  geta 
þess,  að  vel  væri,  að  höfundarnir  vinsuðu  ekki  mjög  úr,  segðu  t. 
d.  ekki  frá  því  einu,  er  söguhetjunni  er,  að  þeirra  dómi,  sómi  að, 
en  þegðu  um  hitt,  er  skyggja  kynni,  að  þeirra  hyggju,  ofurlítið  á 
ljóma  þann,  er  leikur  um  minning  þjóðhetjunnar.  Sögumönnum 
er  mest  í  hug  að  vita,  hvað  v  a  r.  Hitt  er  þeim  ekki  eins  áríð- 
andi,  hvað  átti  að  vera,  þótt  það  sé  líka  merkilegt.  Menn 
skilja  ekki  yfirburði  stórmennanna  nema  þeir  viti  bresti  þeirra  — 
og  er  slíkt  viðurkent.  Það  má  og  minna  á,  að  margt  getur  þótt 
fallegt  á  síðari  tímum,  er  nú  er  talið  andstætt  allsherjar  siðlógum. 
Það  þarf  heldur  ekki  að  bera  kvíðboga  fyrir,  að  þjóðfrægð  Jóns  og 
aðdáun  að  honum  missi  mikils  í,  þótt  sagt  só  frá  einhverju  í  hátt- 
um  hans  og  líferni,  er  mátt  hefði  betur  fara.  Höfundar  minning- 
anna  eiga  að  lysa,  mála,  sem  þeim  er  unt,  leggja  kapp  á  það  eitt 
að  myndirnar  verði  sem  líkastar  mönnum  og  atvikum  er  þær  eru 
af,  en  »fílósofera«  ekki,  þótt  fróðleikur  sé  í  að  sjá  og  heyra  skoð- 
anir  þeirra  og  skilning  á  þeim  atburðum,  er  þeir  herma  frá.  En 
slíkt  má  ekki  bera  fcásógnina  ofurliði.  Væri  gaman,  ef  svo  vel 
tækist  til  um  þessar  lysingar,  að  vór  sæjum  hann  glögt  og  greini- 
lega,  bæði  þegar  hann  var  í  Höfn  og  heima,  í  forsetastólnum  og  á 


Til  minningar  Jóni  Sígurðssyni.  179 

götum  úti,  í  veizlum  og  samkundum,  við  skrifborð  sitt  og   drykkj- 
ur,  í  stuttu  máli  svo  víða  sem  kostur  er  á. 

Ef  til  vill  þykir  sumum  ekki  taka  því  að  skrifa  sumt,  er  þeir 
muna,  finst  það  svo  smásmuglegt,  að  ekkert  verði  á  því  grætt. 
En  vel  getur  verið  að  sitthvað  megi  af  því  nema,  þótt  þ^ir  sjái 
það  ekki.  Margfróðar  konur  þóttnst  —  og  þykjast  ef  til  vill  sum- 
staðar  enn  —  geta  lesið  órlóg  manna  í  lófum  þeirra.  Slíkt  þykir  nú 
kerlingavilla.  En  samt  er  það  næsta  ótrúlegt,  hversu  sum  smá- 
fyrirbrigði  geta  frætt  oss  um  miklu  stærri  og  umfangsmeiri  fyrir- 
brigði,  er  þau  eru  í  sambandi  við,  ef  vel  er  hugsað  og  vel  er  at- 
hugað.  Það  er  dásamlegasta  furða,  hversu  eitt  smáatvik  getur 
stundum  frætt  oss  um  menn,  gáfur  þeirra,  skaplyndi,  uilfinningar 
og  eigindir.  Það  er  sem  allur  innri  maður  þeirra  opinberist  í  líki 
sumra  smáathafna  og  andsvara,  þar  er  sízt  varir,  sem  hugur  þeirra 
só  þar  allur.  Og  þó  að  vór  getum  ekki  þytt  sumar  mannlegar 
athafnir  nú,  hvort  sem  þær  eru  mikilvægar  eða  smávægar,  finnum 
ekki  innri  orsakir  þeirra,  er  sízt  fyrir  að  synja,  hvað  heppnast 
kann  andans  mönnum  ókominna  alda,  þeim  er  leiknari  eru  í  slík- 
um  lófalestri  en  vór  erum. 

Mér  hugkvæmast  satt  að  segja  ekki  margar  mótbárur  gegu 
þessari  tillögu.  Sumir  ætla,  ef  til  vill,  að  lítið  sé  að  marka,  hvað 
menn  minni  nú,  er  svo  langur  tími  er  liðinn.  En  svo  ótrútt  er 
ekki  mannlegt  minni.  Að  vísu  eru  jafngamlar  minnismyndir  tekn- 
ar  að  mást,  ryk  fallið  á  þær  og  hætt  við,  að  menn  villist  á  þeim. 
En  hór  á  hlut  að  máli  einn  hinn  óhversdagslegasti  íslendingur, 
sem  verið  hefir  uppi,  er  menn,  bæði  sjálfrátt  og  Ó3Jálfrátt,  hafa 
tekið  betur  eftir  en  öðrum.  Því  hefir  meira  loðað  í  minnum 
manna  um  hann  en  títt  er  um  flesta  samferðamenn  vora  á  lífsleið- 
inni.  Hór  verða  og  margir  til  frásagnar  —  og  gefst  þá  færi  á 
samanburði.  —  Sumum  kann  og  að  þykja  þetta  hið  mesta  hógóma- 
mál.  En  slíkir  menn  hafa  naumast  mikinn  áhuga  á  andlegum 
efnum  af  neinu  tægi  og  er  óþarfi  að  eiga  orðastað  við  þá. 

Það  er  auðvitað,  að  í  þessu  riti  verður  hinn  mesti  fróðleikur 
um  líf  íslendinga  í  Höfn  á  dögum  Jóns  og  marga  samtímismenn 
hans,  er  koma  við  sögu  landsins.  Hjá  því  verður  alls  ekki  komist, 
þótt  slíkt  só  ekki  markmið  þess.  Það  verður  því  hin  mesta  gull- 
náma  að  sögu  samtíðar  Jóns  á  ótal  vqgu.  Og  ef  því  meiri  mis- 
smíði  verða  ekki  á,  er  óvíst,  að  margar  jafnaldra  bækur  þess  ís- 
lenzkar  verði  lengur  lesnar.  Þegar  íslendingar  eru  orðnir  jafnmik- 
il  menningarþjóð  og  þær  þjóðir,  er  nú  eru  bezt  siðaðar,  verða  mikl- 


180  Til  minningar  Jóni  Sigurðssyni. 

ir  og  langir  sögubálkar  samdir  um  hann,  svo  að  það  verður  ærinn 
starfi  einum  manni  að  lesa  þá  alla.  En  hvenær  sem  einhver  rit- 
höfundur  eða  fræðimaður  vildi  kynnast  honum  að  ráði,  myndi  þetta 
minningarrit  verða  meðal  hinna  fyrstu  bóka,  er  hann  leitaði  af 
fróðleiks  og  frótta  um  hann. 

Uppi  á  háalofti  þinghússins  eru  nú  geymdir  ýmsir  munir,  er 
hann  átti,  skrifborð,  rúm,  skápur,  pípuhattur  o.  fl.  Slíkt  er  fag- 
urt  og  skemtilegt  —  og  er  merki  ræktarsemi  þjóðarinnar  við  góð- 
gerðamann  sinn.  En  svo  mikil  skemtun  og  fróðleikur  sem  er  í 
að  vér  varðveitum  húsbúnað  hans  og  klæði  sem  helga  dóma,  er 
hitt  þó  ólíku  meira  virði,  að  þjóð  og  saga  festi  í  minnum  sór  at- 
vik  og  athafnir,  orð  og  ummæli,  er  skýra  oss  eðlisfar  hans  og 
skaplyndi,  sýna  oss  hug  hans  og  hjarta. 


Þótt  það  þyki  og  só  ef  til  vill  óþarfa  íburður,  ætla  eg  að  bæta 
við  örfáum  athugasemdum. 

Svo  hefir  sagt  enskur  rithöfundur,  ágætur  og  frægur,  að  sá 
þáttur  (scene)  væri  mestur  í  sögu  Norðurálfunnar  á  síðustu  öldum, 
«r  Lúther  stóð  á  þinginu  í  Worms.  Hafa  margir  íslendingar 
hugleitt  svipað  um  sögu  vor,  smáþjóðarinnar,  og  Bretinn  um  sögu 
Norðurálfunnar :  Hver  er  sá  einstakur  atburður  í  smásögu  vorri, 
sem  er  einna  glæsilegastur,  er  einna  helzt  slær  bjarma  af  á  æfi  og 
endurminningar  íslendinga?  Flestir  verða  víst  á  eitt  sáttir  um, 
að  það  sé  ekki  bjartara  yfir  mörgum  en  einurð,  hugdirfð  og  snar- 
ræði  Jóns  Sigurðssonar  á  þjóðfundinum,  er  hann  mótmælti  lögleys- 
um  Danastjórnar.  Ef  sli'ks  foringja  hefði  notið  við  á  fundinum  í 
Kópavogi,  er  óvíst,  hver  leikslok  hefðu  orðið.  Þótt  forusta  hane  á 
þjóðfundinum  væri  einu  afskifti  hans  af  stjórnmálum  íslands,  væri 
hún  honum  nóg  til  ódauðlegs  orðstírs  í  sögu  landsins. 

En  saga  hans  er  miklu  lengri,  sem  allir  íslendingar  vita. 
Hann  er  einn  hinna  fáu  hugsjónamanna,    er    þjóðin    befir    eignast. 

Þetta  mun  þykja  hversdaglega  talað  —  og  er  það  líka.  En 
orðið  merkir  ^meira  en  menn  viti«,  meira  en  menn  gera  sér  alment 
grein  fyrir.  Hugsjónir  eru  óvorkunnlátar  og  harla  heimtufrekar. 
Reiði  heiðinna  goða  var  vís,  ef  þau  voru  ekki  blótuð.  Forfeður 
vorir  urðu  jafnvel  að  blíðka  þau  með  blótum  sona  sinna.  Hug- 
sjónirnar  krefjast  þess,  að  dyrkendur  sínir  blóti  sjálfum  sór  og 
þægindum  mannlífsins,  er  fjöldinn  sækist  eftir.  Og  þær  eru  næsta 
vanþakklátar.     Þær  flytja  þeim  ekki  þakkarávarp    í    blöðunum    nó 


Til  minningar  Jóni  Sigurðssyni.  181 

sæma  þá  uafnbótum  og  tignarmerkjum.  Og  það  flytur  enginn  á 
legubekk.  ofan  eftir  lognmóðu  lífsins,  er  vinnur  þeim.  Hugsjónin 
segir  ekki :  »mitt  ok  er  indælt  og  mín  byrði  létt«,  heldur  hitt : 
»hver  sem  vill  fylgja  mór,  afneiti  sjálfum  sór,  taki  sinn  kross  á 
sig  og  fylgi  mór  eftir«.  Þótt  Jón  lóti  ekki  lífið  fyrir  hugsjón  sína 
og  væri  ekki  varpað  í  fangelsi  sakir  hennar,  lét  hann  hvorki  upp- 
hefð,  fé  nó  önnur  veraldargæði  lokka  sig  til  ótrúnaðar  við  hana, 
þótt  hann  ætti  þess  kost.  »Eg  er  vanur  fátækt«,  skrifar  hann 
Halldóri  Friðrikssyni,  þegar  hann  var  á  sjötugsaldri  og  hætti  við 
að  sækja  um  rektorsembættið.  Þeir  skilja,  hvað  hér  er  sagt,  er 
fátæktina  hafa  reynt.  Það  er  enn  ómetið  og  verður  víst  aldrei 
fullmetið  hvílíkt  gagn  hann  vann  íslendingum  með  baráttu  sinni. 
Þó  er  hitt  líklega  meira  virði,  að  slíkur  maður  er  vitni  þess,  að 
kraftar  búa  í  þjóð  vorri,  svo  að  ekki  er  ástæða  til  að  örvænta. 
Og  það  má  ekki  henda  oss,  að  vór  spörum  fó  eða  fyrirhöfn,  svo  að 
meira  eða  minna  færi  forgörðum  af  þeim  efnivið,  er  enn  er  til  í 
sögu  hans. 

Svo  kvað  Gísli  Brynjólfsson  eitt  sinn : 

„Og  við  íslands  allar  síðan 
aldir  bundið  nafn  þitt  skal, 
meðan  Háva  hankur  svartur 
hlakkar  yfir  blóðgum  val 
eða  fálkinn  flýgur  bjartur 
fannhvítan  um  jökuldal". 

Sigurður  Guðmundsson. 


Ritfregnir. 


Herrmann,  Panl :  Island  in  vergangenheit  nnd  gegenwart. 
Reiseerinnerungen.  III.    Leipzig.     Engelmann.     1910. 

Það  er  óþarfi  að  fjólirða  mjög  um  þennan  þriðja  part  af  bók 
Herrmanns  um  ísland,  því  að  Skírnir  hefur  áður  getið  um  firri  tvo 
partana  (81.  ár,  1907,  á  273. — 275.  bls.),  og  er  þessi  príddur  öll- 
um  hinum  sömu  kostum  og  hinir  firri.  Einkum  og  sjer  í  lagi  ber 
hann  vott  um,  hvert  ástfóstur  höf.  hefur  lagt  við  laud  vort  og  þjóð. 
Þetta  1/sir  sjer  í  hverri  línu  bókarinnar,  en  eigi  síst  í  hinu  snotra 
kvæði,  sem  stendur  fremst  í  bókinni.     Þar  segir    höf.   meðal  annars: 

Das  land  ist  weder  reich  noch  gross, 
doch  wer  es  kennt,  es  liebt. 

Þ.  e.  »landið  er  hvorki  auðugt  nje  stórt,  enn  hver  sem  þekkir  það, 
ann  því«.  A  36.  bls.  er  annað  dæmi.  Þegar  höfundurinn  nálgast 
Reikjavík  frá  sjónum,  en  þar  hafði  hann  first  stigið  fæti  á  land 
árið  1904,  þá  finst  honum,  segir  hann,  sem  hann  sjái  aftur  ást- 
kærar  og  sjer  hjartgrónar  stöðvar  eftir  langa  fjarveru,  »hjer  þreitti 
jeg  mitt  firsta  skeið  fyrir  fjórum  árum,  hjer  varð  jeg  first  ósjálf- 
rátt  gagntekinn  af  hinu  undursamlega,  hulda  töframagni  sögu- 
landsins«. 

Þessi  partur  lísir  ferð  höf.  um  ísland  árið  1908,  first  í  kring 
um  landið  sjóveg  með  ströndum  fram,  fra  Djúpavogi  til  Reikjavíkur, 
síðan  landveg  um  allan  vesturhelming  landsins:  frá  Reikjavík  um 
Þingvöll  upp  í  Surtshelli,  þá  um  Mírasíslu  og  Hnappadalssíslu, 
kring  um  alt  Snæfelsnes,  um  Dali  vestur  í  Þorskafjörð  og  þaðan 
norður  í  Steingrímsfjörð,  þá  inn  með  Húnaflóa  að  vestan  um 
Strandasíslu,  þá  um  Húnavatnssíslu  og  Skagafjarðarsíslu,  þaðan 
suður  Kjalveg  að  Skálholti  og  um  Árnessíslu  og  Gullbringusíslu 
ist  út  á  Reikjanes,  og  loks  aftur  til  Reikjavíkur.  Bókin  er  mjög 
skemtileg  aflestrar,  því  að  höf.   hefur  opin  augu    og    næman    skiln- 


Ritfregnir.  183 

ing  firir  öllu,  sem  firir  ber,  og  kann  vel  að  lísa  því.  En  jafn- 
framt  er  hún  mjög  fróðleg,  og  það  eigi  að  eins  fyrir  útlendinga, 
heldur  getum  vjer  íslendingar  einnig  lært  mjög  mart  af  henni 
bæði  um  sögu  landsins,  t.  d.  biskupssetranna  fornu,  og  jarðfræði 
Jþess,  og  gegnir  furðu,  hve  fróður  höf.  er  í  þeim  efnum  og  kann 
að  nota  hinar  bestu  heimildir.  I  jarðfræðinni  stiðst  hann  mest  við 
rit  Þorvalds  Thoroddsens.  Víða  bregður  firir  fögrum  náttúrulísing- 
um,  og  ágætar  mindir  af  ímsum  stöðum  eru  í  bókinni.  Útdrættir 
úr  mörgum  íslendingasögum  príða  bókina  hjer  og  hvar,  og  um 
Egils  sögu  ritar  höf.  á  67. — 70.  bls.  mjög  fróðlega  grein,  og  kemst 
þar  að  sömu  niðurstóðu  og  jeg,  að  Snorri  eigi  söguna.  Prentvillur 
í  staðanöfnum  eru  mjög  fáar  í  þessum  parti,  og  flestar  leiðrjettar 
í  nafnaskránni  aftan  við  bókina  (þó  ekki  »S  t  a  ð  r  á«  firir  S  t  a  ð- 
ará  á  172.  bls.).  I  nafnaskránni  er  Straumnesi  í  ísafjarðarsíslu 
og  Straumnesi  í  Barðastrandasíslu  steipt  saman  í  eitt.  A  186. 
bls.  er  »Ráðsherra«  misprentað  firir  Ráðherra  og  á  bls. 
215 13  »11.  Márz«  firir  1  6.  M  á  r  z.  En  þetta  og  annað  eins 
eru  smámunir.  Ifirleitt  má  segja,  að  bókin  só  furðu  nákvæm  bæði 
í  smáu  og  stóru.  Og  ef  litið  er  á  alt  verkið  í  heild  sinni,  má 
vafalaust  telja  það  hina  langmerkustu  og  veigarnestu  ferðalísingu, 
sem  út  hefur  komið  um  ísland  nú  um  langan  aldur. 

B.  M.  Ó. 


Finrmr  Jónsson:  íslenzk  rjettritnn.  Kmh.  1909.  Kestn- 
aðarm.  Sig.  Kristjánsson.     8vo,  44  bls. 

t  upphafi  ritsins  víkur  höfundur  að  grundvelli  stafsetningar- 
innar.  Hann  synir  með  dæmum  úr  fornum  handritum,  hversu 
óstóðug  stafsetning  fornmanna  hefir  verið,  síbreytileg  eftir  fram- 
burði  kynslóð  eftir  kynslóð  og  þó  ætíð  fjarri  öllu  samræmi.  Það 
stoði  því  lítið  að  skírskota  til  hennar  sem  fastrar  fyrirmyndar.  Hitt 
megi  aftur  á  móti  læra  af  fornmönnum,  að  þoka  stafsetningunni 
smátt  og  smátt  nær  framburði,  enda  só  það  eina  leiðin,  ef 
vór  viljum  ekki  rita  að  öllu  leyti  eftir  framburði;  en  að 
leg£Ja  Það  fcA  Þykir  böf.  tilgangslaust  að  sinni.  —  Samkvæmt  þessu 
gjörir  hóf.  það  að  meginreglu  sinni,  að  fara  sem  næst  þeim  staf- 
setningargrundvelli,  er  þegar  hefir  verið  lagður,  en  taka  hins  vegar 
bæfilegt  tillit  til  framburðar  vors  nú,  og  forðast  alla  óþarfa  erfiðleika. 

Stafsetningarreglur  höf.  eru  skyrar  og  skilmerkilega  orðaðar. 
fíann  rekur  öll  helztu  atriði  þessa  máls  hleypidómalaust,  með  glögg- 


184  ítitfregnir. 

sýni  og  þekkingu,  og  veltir  þeim  á  ymsar  hliðar,    svo  að  hverjum 

er  innan  handar  að  dæma  sjálfur.     Kverið    er    því    hin  bezta  leið- 

beining  fyrir  kennara  og  aðra,  er  fræðast  vilja  um  þetta  efni,  hverri 

stafsetningu    sem    þeir    svo    vilja    fylgja,    og    á  höf.  hlyjar  þakkir 

skilið  fyrir  verkið. 

B.  B. 


Jónas  Guðlaugsson :  Dagsbrún.  Söngvar  og  kvæði.  Rvik.. 
1909.    Kostnaðarm.  Sig.  Kristjánsson. 

Jónas  Guðlaugsson  er  eitthvert  yngsta  skáldið  okkar,  liðlega 
tvítugur.  Dagsbrún  hans  ber  þess  vott,  að  hann  hefur  þegar  náð 
traustum  tökum  á  gígjunni  og  að  mikils  má  af  honum  vænta  þeg- 
ar  stundir  líða.  Hljómarnir  eru  hreinir,  mjúkir  og  sannir  —  runn- 
ir  inst  úr  hans  e  i  g  i  n  sál  —  djúptækir  eru  þeir  að  vísu  ekki 
né  magni  þrungnir  og  megintíri,  en  þó  þannig  vaxnir,  að  þeir 
boða  sól  í  sali  er  skáldinu  eykst  eðlilegur  þroski  með  árum.  Þau 
kvæði  eru  eigi  allfá  í  bókinni,  er  vekja  með  róttu  þessar  vonir. 
Veigaminstur  er  I.  kaflinn.  Jónasi  virðist  eigi  láta  vel  að  yrkja 
hvataljóð  og  heimsádeilur;  honum  hættir  þar  til  glamurs  og  stór- 
yrða,  en  skortir  eldmóð  og  umfram  alt  hnittni.  Aftur  á  móti  er 
hann  litglöggur  og  léttur  á  penslinum,  er  hann  bregður  upp 
blæmyndum  af  náttúrunni  eða  skapbiigðum  sjálfs  sín.  Dæmi  þess 
eru  yms  kvæði  í  II.,  IV.  og  V.  kaflanum,  t.  d.  Nótt  á  hafinu, 
Erfiðar  götur,  Eg  V3it,  Bergnuminn  o.  fl.  —  Jónasi  er  mikið  í 
hug  um  framtíð  lands  og  þjóðar.  Norðrið  er  honum  aflbrunnur 
andans,  þaðan  er  endurnýungin  á  að  koma.  Sú  hugsun  kemur 
skýrast  fram  í  kvæðinu  »Einbúinn«,  sem  mér  virðist  fegursta  og 
veigamesta  kvæðið  í  bókinni: 

Á  íslands  nyrzta  ögri,  Einmana  eins  og  landið, 

úti  við  norðurpól,  alvarlegnr  og  grár, 

hrímfjallahöfðinginn  situr  með  aðalssvipinn  á  enni 

á  hamranna  veldisstóli.  og  ískórónu  um  hár. 

Hann  hirðir  eigi  um  leik  ægisdætra  við  fætur  sór  nó  bljúg  ástar- 
atlot  hinnar  suðrænu  sólar,  er  vakir  af  ástarþrá  um  vorlangar 
nætur.     Hann  horfir  mót  norðri  og  hlustar  hljóður: 

Vólvurnar  vitrar  þvi  spáðu, 
hann  veit  eftir  þúsund  ár: 
Kongsdóttir  kemur  að  norðan 
og  kyssir  hans  silfurhár. 

B.  B 


Ritfregnir.  185 

Sig.  Júl.  Jóhannesson :  Kvistir,  Kostnaðarmaður  Jóhr 
Jóhannesson,  Rvík,  1910, 

Höf.  þessa  ljóðasafn  er  ungur  læknir  í  Ameríku.  Aður  hefir 
birst  eftir  hann  lítill  ljóðabæklingur,  en  öll  eru  þau  kvæði  —  eða 
vel  flest  —  tekin  upp  í  þetta  safn.  —  Oneitanlega  kennir  margra 
kurla  í  þessum  »Kvistum«  Sigurðar,  enda  eru  yrkisefnin  margs 
konar.  Honum  hættir  stundum  til  þess  að  leiða  menn  í  hægðum 
sínum  hversdagslegar  brautir,  án  þess  að  bregða  nokkurri  nystár- 
legri  eða  heillandi  birtu  yfir  sviðið.  Þau  kvæðin  eru  of  mörg, 
sem  skortir  eld  og  skerpu,  og  er  það  illa  farið,  því  að  þau  draga 
skugga  á  eftir  sér  yfir  önnur,  sem  eiga  betra  föruneyti  skilið,  — 
og  þau  eru  ekki  allfá.  Yfirleitt  má  segja  um  þetta  ljóðasafn  að 
það  só  ekki  svipmikið,  en  yfirbragðsþytt  og  ekki  ólíklegt  til  vin- 
sælda.  Það  ber  vott  um  mannúðarþel  höfundarins,  drengilegan 
hugsunarhátt  og  þjóðrækni.  En  máli  og  kveðandi  er  allvíða  ábóta- 
vant.  —  Aftan  við  safnið  eru  tvö  æfintyri  í  draumgervi,  annað  um 
himnaríki,  en  hitt  um  spillingu  íslenzkrar  tungu  og  þjóðernis  í 
Reykjavík.  —  Frágangur  frá  útg.  hendi  er  hinn  vandaðasti.  Fram- 
an  við  bókina  er  mynd  höf. 

B.  B. 


Tímarit  kaupfélaga  og  samvinnufélaga,  III,  árg.  3.  h., 
IV.  árg.  1.  h.    Ritstjóri:     Sigurður  Jónsson, 

Tímarit  þetta  er  mesta  nytsemdar-  og  fróðleiksrit.  Það  flytur 
fjölda  velsaminna  hagfræðisritgerða  og  verzlunartíðinda,  sem  varða 
alla  þá,  er  nokkuð  hirða  um  verzlunar  og  atvinnu  þrifnað  landsinsr 
jafnt  bændur  sem  kaupmenn.  í  þessum  heftum  er  t.  d.  ágæt  hug- 
vekja  um  vöruvöndun  eftir  ritstjórann,  Sigurð  bónda  á  Yztafelli, 
og  »Pistlar«  um  kaupfólagsskap  og  samvinnu  eftir  Jón  Jónsson 
Gauta,  ritaðir  af  fjöri  og  þekkingu.  Ritið  á  það  skilið,  að  því  sé 
meiri  gaumur  gefinn  en  raun  hefir  á  orðið  til  þessa. 

B.  B. 


Frá  útlöndum. 


Þingrof  og  stjórnarskifti  í  Danmörkn. 

í  4.  hefti  Skírnis  síðastl.  ár  var  sagt  frá  því,  er  Zahle  mynd- 
aði  nytt  ráðaneyti  úr  radíkala  flokknum.  Sá  flokkur  var  þá  fá- 
mennastur  af  5  flokkum  þingsins,  en  naut  stuðnings  jafnaðarmanna- 
flokksins.  Báðir  þeir  flokkar  til  samans  réðu  þó  eigi  yfir  nema 
44  atkv.  í  Fólksþinginu  af  114,  en  þeir  steyptu  fyrverandi  stjórn 
með  fylgi  hægri  manna. 

Nú  var  þingi  slitið  í  Danmörku  um  miðjan  apríl.  Síðan  var 
það  rofið  og  nýjar  kosningar  fyrirskipaðar  20.  maí.  Stjornarmenn 
og  jafnaðarmenn  gerðu  með  sór  algert  kosningabandalag,  buðu 
hvergi  fram  þingmannaefni  hvorir  gegn  öðrum,  en  skiftu  innbyrðis 
milii  sín  kjördæmunum.  Milli  hinna  þriggja  þingflokkanna,  endur- 
bótaflokksins,  miðlunarmanna  og  hægrimanna,  var  einnig  kosninga- 
bandalag.  Það,  sem  skildi  við  kosningarnar,  var  fyrst  og  fremst 
víggirðingamálið,  eins  og  við  kosningarnar,  sem  fóru  fram  25.  maí 
síðastl.  ár.  Andófsflokkar  stjórnarinnar  sögðu  baráttuna  snúast  um 
það,  hvort  jafnaðarmenn  ættu  að  stjórna  landinu  eða  ekki.  Ef 
stjórnarflokkarnir  sigruðu  við  kosningarnar,  þá  yrðu  það  jafnaðar- 
menn,  sem  vóldin  hreptu. 

Frá  því  að  kosningarnar  fóru  fram  25.  maí  í  fyrra,  hafa  þris- 
var  orðið  stjórnarskifti  í  Danmörku.  Neergaard  tók  við  stjórninni 
eftir  kosningarnar,  síðan  Holstein  Hleiðruborgargreifi  og  loks  Zahle. 
Flokkarnir  voru  5  í  þinginu.  Endurbótaflokkurinn  var  fjölmenn- 
astur  og  hatði  þó  ekki  nema  27  atkv.;  þar  næstir  voru  jafnaðar- 
menn  með  24  atkv.,  miðlunarmenn  (Neergaardsliðar)  með  22,  hægri- 
raenn  með  21  og  stjórnarmenn,  radikali  flokkurinn,  með  20.  Þrjá 
flokka  þurfti  til  þess  að  mynda  meiri  hluta  í  þinginu. 

Ko8ningarnar  voru  sóttar  með  miklu  kappi  frá  beggja  hálfu. 
Hafa  þingkosningar,  að  því  er  dönsk  blöð  segja,  aldrei  verið  jafn- 
<vel  sóttar  í  Danmörku.     En  úrslitin  urðu  þau,  að  stjórnarflokkarn- 


Frá  útlöndum.  187 

ír  lutu  í  lægra  haldi.  Þeir  voru  í  minni  hluta  fyrir,  eins  og  áður 
segir,  og  unnu  ekkert  við  kosningarnar.  Eftir  þær  er  flokkaskift- 
ingin  þessi :  Endurbótaflokkurinn  hefir  36  þingsæti,  miðlunarmenn 
Hl,  hægrimenn  13,  jafnaðarmenn  24  og  radikali  flokkurinn  (stjórn- 
arflokkurinn)  20.  Stjórnarflokkarnir  standa  alveg  í  stað.  En  inn- 
an  hinna  flokkanna  þriggja,  sem  móti  stjórninni  börðust,  verður 
sú  breyting,  að  endurbótaflokkurinn  (I.  C.  Christensens  flokkurinn) 
^flist  mjög  á  kostnað  hægrimanna.  Endurbótaflokkurinn  og  miðl- 
unarflokkurinn  mega  nú  heita  einn  flokkur,  og  hefir  sá  flokkur  þá 
róttan  helming  þingsætanna  og  er  því  sjálfsagður  til  að  taka  nú 
við  stjórninni,  einkum  þar  sem  hægri  menn  fylgja  honum  að  mál- 
um,  fremur  en  hinum,  og  hafa  veitt  honum  stuðning  við  kosn- 
ingarnar. 

Zahle  beiddist  þegar  eftir  kosningaósigurinn  lausnar  fyrir  ráða- 
neyti  sitt,  en  konungur  fékk  það  til  að  gegna  stjórnarstórfum  þar 
til  þing  yrði  kvatt  saman,  en  það  á  að  verða  í  byrjun  júlímánaðar. 
Svo  stóð  á,  er  kosningar  fóru  fram,  að  þá  var  ríkisróttarmálið,  er 
höfðað  hafði  verið  móti  þeim  I.  C.  Christensen  og  Sig.  Berg,  fyr- 
verandi  ráðherrum,  út  af  Albertímálinu,  ekki  útkljáð,  en  dómur 
átti  að  falla  í  því  í  júní.  Var  öllu  frestað  þess  vegna,  bæði  því, 
að  þingið  kæmi  saman,  og  svo  stjórnarskiftunum.  En  nú  er  sá 
dómur  upp  kveðinn  og  var  I.  C.  Christensen  algerlega  syknaður, 
en  S.  Berg  dæmdur  í  1000  kr.  sekt  fyrir  slælegt  eftirlit,  því  hann 
var  innanríkisráðherra,  er  Albertísvikin  urðu  uppvís.  Var  það  af 
öllum  fyrirfram  talið  víst,  að  I.  C.  Christensen  yrði  syknaður,  og 
hitt  einnig  líklegast,  að  þeir  yrðu  það  báðir.  En  hvernig  ástæður 
dómsins  hljóða,  hefir  enn  eigi  fróst.  Berg  náði  eigi  endurkosningu 
til  þingsins  nú  í  maí.  Af  öðrum  kunnum  þin£mónnum,  er  fóllu 
við  kosningarnar,  má  nefna  Ove  Bode,  stjórnmálaritstjóra  aðalmál- 
gagns  Zahlestjórnarinnar  í  Khöfn,  »Politiken«,  og  Schack  kaptein, 
sem  manna  mest  hefir  talað  um  íslenzk  mál  í  Fólksþinginu  danska. 
Weimann  verzlunarmálaraðherra  náði  og  eigi  kosningu. 

Nú  er  það  talið  líkle^t,  að  það  verði  I.  C.  Christensen,  sem 
myndi  hið  nýja  ráðaneyti,  er  þingið  kemur  saman.  Að  minsta 
kosti  er  það  víst,  að  hann  er  sá  maður,  sem  mestu  ræður  um 
dönsk  stjórnmál  nú  á  næstu  árum. 

Konungaskifti  á  Englandi. 

Játvarður  VII.  En^landskonungur  andaðist  'kvöldið  6.  maí,  eft- 
ir  stutta  legu.      Hann    hafði    verið    á    ferð    suður    á    meginlandinu, 


188  Frá  útlöndum. 

litlu  áöur,  en  kendi  veikinda,  hélt  heim  og  andaðist  eftir  nokkra 
daga.  Við  konungdóminum  tók  þá  elsti  sonur  hans  og  nefnist 
hann  Georg  V.     Hann  er  hálffimtugur,  fæddur  3.  júní  1865. 

Játvarður  konungur  var  fæddur  9.  nóv.  1841.  Hann  var  á 
60.  ári,  er  hann  kom  til  ríkis,  og  sat  að  völdum  að  eins  rúm  9  ár. 
Hann  kom  til  ríkis  eftir  móður  sína,  Victoríu  drotningu,  er  dó  22. 
jan.  1901,  en  krýning  hans  dróst  vegna  veikinda  til  sumarsins 
1902.  Faðir  Játvarðar  konungs  og  maður  Victoríu  drotningar  var 
Albert  prinz  af  Sachsen-Koburg-Gotha.  Hann  andaðist  1861.  Ját- 
varður  kvæntist  10.  marz  1863  Alexóndru  prinsessu  frá  DanmÖrku 
elstu  dótbur  Kristjáns  konungs  IX.  og  systur  núríkjandi  konungs 
okkar,  Friðriks  VIII.  Hún  var  rúmum  þrem  árum  yngri  en  Ját- 
varður  konungur,  og  lifir  hann,  fædd  1.  des.  1844.  Elsti  sonur 
þeirra,  Albert  Victor,  sá  er  konungdóminn  átti  að  erfa  að  föður 
sínum  látnum,  andaðist  28  ára  gamall  14.  jan.  1892.  Næstur  að 
aldri  var  George  Frederick  Ernest  Albert,  sá  er  nú  er  orðinn  kon- 
ungur  undir  nafninu  Georg  V.  Þrjár  dætur  þeirra  Játvarðar  kon- 
ungs  og  Alexóndru  drotningar  eru  á  lífi.  Sú  elsta,  Louise,  er 
gift  hertoganum  af  Fife;  önnur,  Victoria,  er  ógift.  En  sú  yngsta, 
Maud,  er  gift  Hákoni  VII.  Noregskonungi.  Sjötta  barnið  var 
sonur,  er  dó  á  öðru  dægri  eftir  fæðinguna. 

Játvarður  konungur  hefir  getið  sór  gott  eftirmæli.  Hann  var 
vinsæll  þjóðhöfðingi  og  vel  metinn  þau  fáu  ár,  sem  hann  var  kon- 
ungur  Bretaveldis.  Enda  var  hann  ©rðiim  vel  reyndur,  þegar 
hann  kom  til  ríkis.  A  efri  árum  Victoríu  drotningar,  móður  sinn- 
ar,  kom  hann  oft  fram  í  hennar  stað  við  yms  tækifæri;  var  því 
alþektur  og  oft  umtalaður  áður  en  hann  tók  sjálfur  við  fyrir  fult 
og  alt. 

Á  yngri  arum  hafði  hann  verið  íþróttamaður  og  gleðimaðury 
og  hið  siðara  jafnvel  meira  en  góðu  hófi  þótti  gegna.  En  hann 
var  gáfaður  og  hafði  fengið  hið  bezta  uppeldi ;  var  við  nám  í  fræg- 
ustu  háskólum  Englands,  í  Edinborg,  Cambridge  og  Oxford.  Það 
er  sagt,  að  faðir  hans  hafi  einkum  gert  sór  mjög  mikið  far  um  að 
vanda  uppeldi  hans.  Síðan  ferðaðist  Játvarður  víða  um  heim,  um 
Bandaríkin  og  Canada  1860,  síðan  um  Grikkland,  Egyftaland  og 
Palestínu,  og  til  Indlands  1875.  Eftir  að  hann  kvæntist,  dvöldu 
þau  hjónin  oft  í  Danmörku  tíma  og  tíma. 

Á  Englandi  hefir  heill  kafli  í  sögu  ensku  þjóðarinnar  hlotið 
nafnið  »Victoríu-tímabilið«,  og  er  kent  við  Victoríu  drotningu. 
Hún  fór  með  konungsvaldið  í  Englandi  í  nær  64  ár.       Fyrirmynd- 


Frá  útlöndum.  189 

arsamkomulag  var  jafnan  milli  hennar  og  stjórnmálaflokkanna,  sem 
skiftust  á  um  völdin,  hvor  þeirra  sem  við  styrið  sat,  og  sama 
hefir  verið  að  segja  um  Játvarð  konung,  enda  sagði  hann  svo  í 
ræðu  sinni,  er  hann  tók  við  konungdóminum,  að  þá  leið  mundi 
hann  gera  sór  alt  far  um  að  feta  í  hennar  fótspor,  og  væri  það 
fastur  ásetningur  sinn,  að  vera  þiugbundinn  stjórnari  í  orðsins 
ströngustu  merkingu.  Það  er  sagt,  að  hann  hafi  haft  sérlegar 
mætur  á  Gladstone  gamla  og  oft  verið  gestur  hans. 

Eftir  að  Játvarður  konungur  kom  til  ríkis,  var  hann  oft  á 
ferðalagi  og  heimsótti  konunga  og  þjóðhöfðingja  annara  ríkja. 
Var  svo  sagt,  að  á  þeim  ferðum  væri  haun  ríki  sínu  þarfur  maður 
og  hefði  mikil  áhrif  á  stjórnmálaviðskifti  Englands  út  á  við.  Hann 
var  friðarvinur,  og  stjórnarár  hans  eru  friðartími  fyrir  England  út 
á  við.  Búastríðinu  var  lokið  um  það  leyti  sem  hann  tók  við  völd- 
um,  og  svo  vel  hefir  stjórn  Englauds  farið  að  þar  syðra  eftir  stríðið, 
að  öll  sundurþykkja  þar  er  nú  svæfð,  og  að  engu  orðin.  Helztu 
menn  Búa  frá  ófriðarárunum  voru  settir  til  vegs  og  valda,  þegar 
friður  var  kominn  á,  og  urðu  þeir  Englendingum  vinveittir  og 
hóldu  vel  allar  sættir,  en  England  lagði  fram  stórfó  til  þess  að 
bæta  úr  böli  því,  sem  stríðið  hafði  valdið.  Nú  hafa  öll  nýlendu- 
ríki  Englendinga  í  Suður-Afríku  myndað  bandaríki  innbyrðis.  Það 
samband  hefir  verið  í  undirbúningi  síðustu  tvö  árin  og  var  full- 
myndað  og  sett  á  laggir  nú  í  vor.  Herbert  Gladstone,  sonur 
gamla  Gladstones  yfirráðherra,  er  nú  nyorðinn  þar  landstjóri  Eng- 
lendinga,  en  Louís  Botha,  yfirhershöfðingi  Búa  frá  síðari  ófriðarár- 
unum,  myndaði  fyrsta  sambandsráðaneytið  og  er  þar  nú  yfirráð- 
herra.  Löndin  hafa  tekið  miklum  framförum  síðan  ófriðnum  sleit, 
•og  þar  er  nú  hið  bezta  samkomulag  milli  þjóðflokkanna. 

A  stjórnarárum  Játvarðar  konungs  hefir  vináttusamband  mynd- 
ast  milli  Frakka  og  Englendinga,  en  þar  var  áður  kalt  á  milli,  og 
Japanir  og  Englendingar  hafa  gert  með  sér  bandalagssamninga. 
En  milli  Þjóðverja  og  Englendinga  hafa  á  síðustu  árum  verið  svo 
miklar  viðsjár,  að  haldið  hefir  verið  þá  og  þegar  að  úr  yrði  stríð. 
En  sagt  er,  að  Játvarður  konungur  hafi  gert  sitt  til  að  halda  friðn- 
um  uppi,  og  eru  menn  hræddari  um  það  eftir  dauða  hans  en  áður, 
að  ófriður  verði  ekki  heftur  milli  þeirra  ríkja. 

Um  hinn  nýja  konung  Englendinga  er  fátt  að  segja;  hann 
hefir  lítið  komið  fram  opinberlega  og  er  líkt  þektur.  Drotning 
.hans  heitir  Mary,  prinsóssa  frá  Teck.     Elsti  sonur  þeirra,    sem    nú 


190  Frá  útlöndum. 

er  orðinn  prinz  af  Wales,  heitir  Edvard  (Játvarður)    Albert    og    er 
fæddur  1894. 

Fjármálaþrætan  mikla  á  Englandi,  sem  frá  er  skýrt  í  síðasta 
hefti  Skírnis,  er  enn  óútkljáð.  En  talað  er  nú  um  samkomulag  og 
sættir  milli  þingflokkanna  um  það  mál,  hvað  sem  úr  því  verður 
Líkindin  reyndar  ekki  mikil  til  þess,  að  úr  því  verði  jafnað  á 
þann  hátt. 

Jarðarför  Játvarðar  konungs  f<Sr  fram  20.  maí  með  mjög  mik 
illi  viðhófn,  og  voru  þar  við  staddir  flestir  konungar  og  þjóðhöfð- 
ingjar  Norðurálfunnar,  auk  ýmsra  annara  lengra  að.  Þar  var  Vil- 
hjálmur  Þyzkalandskeisari,  Friðrik  Danakonungur,  Hákon  Noregs- 
konungur,  Georg  Grikkjakonungur,  Alfons  Spánarkonungur,  Ferdinand 
Búlgaríukonungur,  Manúel  Portúgalskonungur,  Albert  Belgíukon- 
ungur,  Krónprins  Tyrkja,  Fashimi  prinz  frá  Japan,  Franz  Ferdínand 
erkihertogi  af  Austurríki,  Michael  Alexandrowisch  stórfursti  frá 
Rússlandi,  hertoginn  af  Aosta  o.  s.  frv.  Fyrir  hönd  Bandaríkja- 
stjórnar  var  þar  Roosevelt  fyrv.  forseti. 

Ferðalag  Roosevelts. 

Theodor  Roosevelt,  fyrv.  forseti  Bandamanna,  hefir  dvalið  síð- 
an  í  fyrra  sumar  inni  í  Mið-Afríku,  í  Kougólandinu,  og  átt  þar  í 
höggi  við  allskonar  villidyr.  Hafa  miklar  sögur  gengið  af  veiði- 
ferðum  hans  þar,  og  bráðle-a  er  von  á  ferðasögu  frá  honum.  í 
apríl  í  vor  kom  hann  úr  þeirri  för  norður  til  Evrópu,  stó  fyrst  á 
land  í  Neapel  og  var  tekið  þar  með  miklum  fögnuði.  Voru  þar 
komnir  blaðamenn  úr  flestum  löndum  Evrópu  til  þess  að  skyra 
frá  ferðum  hans,  því  það  var  kunnugt,  að  hann  ætlaði  að  ferðast 
víða  um  Norðurálfuna.  Sórstaklega  var  þó  förinni  heitið  til  Krist- 
janíu,  því  þar  hafði  hann  boðað,  að  hann  ætlaði  að  flytja  ræðu  til 
þakklætis  fyrir  veitingu  friðarverðlauna  Nobelssjóðsins,  er  norska 
stórþingið  dæmdi  honum  fyrir  nokkrum  árum  vegna  hluttöku  hans 
í  því,  að  koma  sáttum  á  milli  Rússa  og  Japana. 

Roosevelt  hólt  svo  norður  á  bóginn  og  fyrst  til  Rómaborgar. 
Meðan  hann  dvaldi  þar  flugu  um  öll  blöð  sögur  um  sundurlyndi, 
sem  varð  milli  hans  og  páfans.  Roosevelt  ætlaði  að  heimsækja  páfa 
í  Vatíkaninu,  en  páfi  setti  þau  skilyrði  fyrir  móttökunni,  að  Roose- 
velt  heimsækti  þá  ekki  meþódistasöfnuð  Bandamanna  í  Róm,  en 
það  er  trúbræðraflokkur  Roosevelts  og  hafði  átt  í  erjum  við  páfa. 
Roosevelt  gerði  þau  boð  á  móti,  að  hann  byndi  sig  ekki  neinum 
skilyrðum  og   varð    svo    ekkert    af    heimsókninni    í    páfagarði.     En 


Frá  útlöndum.  191 

meþódistar  ætlaðu  síðan  að  nota  þetta  í  baráttu  sinni  gegn  páfa 
og  gerðu  mikla  háreysti  úr.  En  það  féll  Roosevelt  afarilla  og 
mótmælti  hann  því  opinberlega,  að  nafn  sitt  yrði  notað  til  þess  að- 
vekja  eða  æsa  upp  trúarbragðastríð  og  vítti  þá,  sem  fyrir  því 
höfðu  gengist. 

Frá  Róm  hólt  Roosevelt  til  Parísar  og  þaðan  um  Kaupmanna- 
höfn  til  Kristjaníu;  svo  til  Stokkhólms,  þaðan  til  feerlínar  og  þá 
til  Englands.  Þar  var  hann  fyrir  hönd  Bandaríkjastjórnar  við  jarð- 
arför  Játvarðar  konungs. 

Mikið  hefir  verið  um  Roosevelt  skrifað  á  þessu  ferðalagi,  því 
alstaðar  hefir  honum  verið  tekið  með  opinberum  veizlum  og  fógn- 
uði.  Hann  þykir  vera  maður  mjög  blátt  áfram  og  hinn  viðkunn- 
anlegasti.  Af  ræðum  þeim,  sem  hann  hefir  opinberlega  haldið  á 
þessu  ferðalagi  er  mest  talað  um  friðarræðuna  í  Kristjaníu,  er  hann 
flutti  þar  í  þjóðleikhúsinu;  ræðu,  sem  hann  flutti  í  veizlu,  er 
Parísarbúar  hóldu  honum,  og  aðra,  sem  hann  flutti  í  höllinnr 
Guildhall  í  Lundúnum  31.  maí,  en  þá  gerðu  Lundúnabúar  hann 
að  heiðursborgara.  Roosevelt  talaði  þá  um  stjórn  Breta  á  Egyfta- 
landi,  sagði  hana  alt  öðruvísi  en  vera  ætú  og  minti  Breta  alvarlega 
á,  að  svo  búið  mætti  ekki  standa.  I  því  sambandi  mintist  hann 
á,  hvernig  hann  hefði  farið  með  Filipseyjar  meðan  hann  var  Banda- 
ríkjaforseti,  og  fanst  honum  þar  eigi  ólíku  saman  að  jafna.  Mörg- 
um  Engiending  gramdist  ræðan  og  þótti  það  óþörf  afskiftasemi 
af  Roosevelt,  að  láta  slíkt  til  sín  taka,  en  þó  játa  mörg  af  blóðum 
Breta,  að  aðfinningar  hans  séu  á  rökum  bygðar. 

Umvöndunarræða  var  það  einnig,  sem  Roosevelt  flutti  í  París, 
eða  ströng  siðaprédikun.  Hann  talaði  þar  um  það,  hvernig  borg- 
ari  í  þjóðfólagi  ætti  að  vera  nytur  maður  og  sagði  meðal  annars : 
»Látum  þá,  sem  hafa  háa  andans  mentun  og  djúpsetta  þekkingu, 
halda  því  hnossi,  og  þá,  sem  ekki  hafa  það,  kappkosta  að  ná  því. 
En  munum  það  vel,  að  eitt  er  til,  sem  meira  á  ríður.  Líkaminn 
verður  að  vera  heilbrigður  og  sálin  þó  öllu  framar.  En  æðri  samt 
heldur  eu  bæði  líkaminn  og  sálin  er  »karakterinn«,  það  er  að 
segja  samstæður  þeirra  eiginleika,  sem  vór  eigum  við,  þegar  vór 
tólum  um  einhvers  manns  þrek  og  þor,  heiðarleik  hans  og  mann- 
kosti.  Vór  verðum  allajafna  að  muna  eftir  því,  að  engin  skarp- 
viska,  engin  listgáfa,  alls  ekki  neitt  getur  bætt  upp  skortinn  á 
mikilhæfum,  staðgóðum  eiginleikum.  Vald  yfir  sjálfum  sór,  heil- 
brigð  skynsemi,  ábyrgðartilfinning,  hugrekki  og  einbeitni,  það  eru 
eiginleikar,  sem  þjóð  á  sór  til  ágætis  að  hafa,    og    enginn    á    þess- 


J.92  Frá  útlöndum. 

ari  ágæta  og  lærðu  samkomu  mun  vilja  bera  á  móti  því,  að  þessir 
Æiginleikar  og  dygðir  eru  öllu  mannviti  æðri.  Slíkir  vanalegir  og 
hversdagslegir  eiginleikar  fela  í  sór  viljann  og  máttinn  til  að  vinna, 
.og,  ef  þörf  krefur,  til  að  berjast.  Þeir  eru  líka  skilyrði  fyrir  heil- 
brigðu  afkvæmi.  Maðurinn  verður  yfirleitt  að  geta  unnið  fyrir  sór. 
Til  þess  ætti  að  uppala  hann,  og  honum  ætti  að  lærast  að  skilja 
það,  að  staða  hans  í  lífinu  er  fyrirlitleg,  ef  hann  ekki  getur  unnið 
fyrir  sór,  og  að  hann  annars  kostar  er  ekki  öfundsverður  í  hverri 
félagslegri  stöðu  sem  hann  er,  heldur  fyrirlitningar  og  smánar 
verður«. 

I  friðarræðu  sinni  í  Kristjaníu  sagði  Roosevelt  meðal  annars 
vþetta :  »Friðurinn  er  í  sjálfu  sér  oftast  nær  hnoss,  en  hann  er 
ekki  hið  æðsta  hnoss  nema  hann  só  í  þjónustu  réttlætisins ;  og 
,hann  er  til  ílls  eins,  ef  hann  að  eins  er  gríma  fyrir  hugleysi  og 
leti,  eða  verkfæri  í  höndum  á  harðstjórn  og  kúgun«.  —  Herbúnað- 
inn  vildi  hann  láta  takmarka  með  alþjóðasamningum,  en  sagði,  að 
ekkeit  einstakt  ríki  gæti  byrjað  á  því,  að  gera  sig  varnarlaust 
fyrir  keppinaut,  sem  hvorki  trúir  á  friðinn  né  vill  nokkuð  fyrir 
hann  vinna.  Æskilegt  væri,  að  stórveldin  mynduðu  friðarsamband, 
sagði  hann,  og  ætlaðist  þá  til,  að  þau  væru  við  því  búin,  að  halda 
þeim  friði  uppi  með  vopnura,  ef  á  þyrfti  að  halda.  Aðalagnúinn 
við  friðarfundina  í  Haag  væri,  að  þar  vantaði  framkvæmdarvald 
eða  lögregluvald  til  þess  að  gæta  þess,  að  ákvæðum  þeirra  væri 
hlýtt.  »í  öllum  þjóðfélögum  hvílir  dómsvaldið  á  lögregluvaldi«, 
sagði  hann,  »eða  vissunni  um  það,  að  allir  vopnfærir  menn  í  land- 
inu  séu  reiðubúnir  að  gæta  þess,  að  ákvæðum  dómstólanna  og  lög- 
gjafarvaldsins  só  hlytt«.  Ályktun  Roosevelts  var  þessi :  »Hver 
einstök  þjóð  verður  að  vera  reiðubúin  að  verja  sig  sjálfa,  þangað 
til  lögregluvald  er  komið  á  í  einhverju  formi,  sem  hefir  vilja  og 
mátt  til  þess,  að  hindra  yfirgang  meðal  þjóðanna«.  Og  ræðuna 
-endaði  hann  með  þessum  orðum:  »Eins  og  nú  stendur  á,  mundi 
helzt  vera  hægt  að  mynda  slíkt  lögregluvald  til  verndar  heims- 
friðnum  á  þann  hátt,  að  stórþjóðirnar  tækju  sig  saman  um  að 
vernda  friðinn  og  rjúfa  hann  á  engan  hátt  í  eiginhagsmunaskyni. 
Fyrst  ættu  þessi  samtók  einungis  að  tryggja  friðinn  innan  vissra 
takmarka  og  með  vissum  skilyrðum.  Og  sá  þjóðhöfðingi  eða  stjórn- 
málamaður,  sem  gæti  komið  slíkum  samtÖkum  á,  mundi  geymast 
á  spjöldum  sögunnar  um  ókomnar  aldir  og  hljóta  þækklæti  alls 
;heimsins«.  Þ.  G. 


Sen  dibréf 

til  Ardísar  Andvaradóttur. 


Fjúk  og  stormur,  finst  þér, 
fara  mér  af  vörum, 
sandrok  sé  í  stefjum, 
sefja   í  hugmynd  hverri, 
•öldusog  í  orðum,  — 
upp  úr  hugans  landi, 
gróðurlausum  grjótum, 
gnípur  vera   og  jöklar. 

Eg  á  kot  á   kili, 
kall  á   veðramóti, 
beitiland  i   b  i  t  r  u , 
bjarg  i  Norðurhorni. 
fíeljardals  á  heiði 
hef  eg  grasatekju, 
ver  i  veiðileysu 
—  vind  og  snjó  á  borði. 

Mér  er  gengt  á  grjóti. 
En  gott  er  að  fara  um  engi, 
þar  sem  lækir  liðast 
liljubakka  milli 
fram  að  meginmóðu 
margra  fjallalinda, 
þar  sem  hárra  hlíða 
hnjúkar  mæna  á  dagsbrún. 

13 


194  SendibréL 

Kannað  hef  eg  klaka. 
Kýs  eg  veig  í  ranni, 
sæluveig  i  sölum 
sumarkomu  dísa; 
gullveig  grænna  skóga, 
gælusöngva  blævar; 
sólveig  sumar-huldu, 
sólskrikjur  á  öxlum. 

Óskalöndin  eru 
of  langt  burtu  frá  mér; 
óveður  og  ófærð 
öllum  vegum  loka. 
Eg  hef,  þreki  þrotinn, 
þrammað  mjöll  til  knjáa; 
is  ein-nættan  skriðið, 
ár  á  broti  vaðið. 

Sandrok  hef  eg  sigrað; 
sótt  á  móti  skara, 
þegar  vestanvindur 
vatt  úr  skýjum  bleytu,  — 
sauð  í  Svörtuloftum 
sápu  Snæfellsási, 
lék  i  Látrabjargí 
langa  kuldahlátra. 

Þegar  Gýmir  gamli 
greip  i  Horn  og  Sléttu, 
steytti  hnefa  að  Ströndum: 
stórhrið  gekk  eg  móti; 
náði  bæ  i  nauðum, 
næsta  feginn  varð  eg,  — 
fegnari  þó  er  finn  eg 
frændsál  skilningsnæma; 

Sál,  er  sér  og  skilur 
sólarmörk  og  dægra, 


Sendibréf.  195 


manna  og  málaefna 
mið  og  niðurstöðu. 
Henni  er  ljóst  að  hnjúkar 
hæstu  fjalla  og  jökla 
eru  eldiviðir 
okkar  morgungyðju. 

Henni  er  ljóst  að  hnjúkur 
hlýtur  fyrstu  snjóa, 
hörðust  frost,  er  hrjósa 
hugir  manna  börnum. 
Honum  er  á  hvirfli 
hjarn  á  sólmánuði; 
eldur  þó  í  iljum 
alla  langaföstu. 

Jökla  jörmunkraftur 
jafnar  hnjúk  við  grundu 
meðan  ár  og  aldir 
ótal  vonum  hlaða.  — 
Þ  ú   i  laugalendu 
lifir  þina  vöku. 
Eg  á  kot  á  kili, 
kall  á  veðramóti. 


Elfarstraumur  ymur 
undir  skógarjaðri, 
þar  sem  þrestir  leika 
þúsund  greina  milli. 
Þar  eru  upplönd  okkar, 
ef  við  héldum  saman, 
móti  morgunsári  — 
móti  aftanbjarma. 

Eg  á  gull  í  gili 
gagnvart  morgunlýsu; 

13* 


196  Sendibréf. 

móti  aftans-eldi 
á  eg  sjóð  í  gljúfri; 
þar  á  milli  þúsund, 
þúsund  sólskinsbletti ; 
þetta  er  ærinn  auður 
einum  litlum  bónda. 


Austur  í  óttuveldi 
á  eg  dvergasmíði, 
—  gerða  í  hulins  höllu 
Háva  konungs  skuggsjá. 
Okkar  unadalur 
er  i  þvísa  landi. 
Viltu  vaka  hjá  mér? 
Viltu  ganga  með  mér? 

Guðmundur  Friðjónsson. 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !" 

Eftir  Jón  Trausta. 


Eg  sat  veðurteptur  í  kaupstaðnum.  Þangað  hafði  eg 
komið  á  gufuskipi.  Nú  var  það  farið  leiðar  sinnar,  en  eg 
sat  eftir,  ókunnugur  og  ráðalaus. 

Eg  ætlaði  að  ferðast  landveg  og  leið  mín  lá  aðallega 
um  fjall  lendið  hinumegin  fjarðarins.  Hestarnir  voru  ófengn- 
ir  og  sömuleiðis  fylgdarmaður;  enda  ilt  að  athafna  sig  fyrir 
illviðri  og  vatnavöxtum.  Þetta  var  að  vorlagi,  um  kross- 
messuleytið. 

Eg  sat  inni  hjá  lækninum,  sem  skotið  hafði  yfir  mig 
skjólshúsi  og  var  að  reyna  að  greiða  fyrir  mér  á  ýmsan 
hátt.  Hann  var  þar  inni  hjá  mér  sjálfur  og  við  sátum 
hvor  með  sirin  vindil  i  munninu.m  og  spjölluðum  sam- 
an.  Eg  var  orðinn  úrkula  vonar  um  að  geta  haldið  ferð 
minni  áfram  þennan  daginn  og  gerði  mér  þvi  hægt  í 
legubeknum  læknisins. 

En  þegar  við  áttum  síst  von  á,  var  þjarkað  á  sjó- 
bullum  inn  i  fordyrið  og  barið  á  dyrnar  hjá  okkur. 

»Kom  inn!«  kallaði  læknirinn.  Hurðin  var  opnuð 
hægt  og  unglingsmaður  í  sjómannafötum  stóð  i  gættinni. 

»Eg  átti  að  segja  yður,  að  maðurinn  þarna  gæti  fengið 
far  út  og  yfir  um  fjörðinn  hjá  Hrólfi  gamla  í  Stiflu,  ef 
hann  vildi,«  sagði  maðurinn  og  beindi  máli  sínu  að  lækn- 
inum. 

Við  stóðum  báðir  á  fætur,  eg  og  læknirinn,  og  kom- 
um  fram  að  dyrunum.  Þetta  hafði  hvorugum  okkar  dottið 
i  hug. 


198  „Þegar  eg  var  á  fregátumii  — !" 

»Er  Hrólfur  gamli  að  fara  í  legu  núna?«  spurði 
læknirinn. 

»Já,  hann  ætlar  út  í  eyjar  og  liggja  þar  við  svo  sem 
viku  tima.  Hann  munar  ekkert  um  að  skjóta  manninum 
á  land  í  Múladölunum,  ef  honum  skyldi  koma  það  að 
haldi.« 

»Þetta  er  ágætt,«  mælti  læknirinn.  »Þessu  skuluð  þér 
sinna,  ef  þér  þurfið  ekki  beinlínis  inn  fyrir  fjarðarbotninn. 
Þetta  styttir  yður  leiðina  um  heilan  dag  að  minsta  kosti, 
og  i  Múladölunum  verður  auðveldara  að  fá  hesta  og 
fylgdarmann  en  hér.« 

Þetta  kom  mér  alt  saman  svo  á  óvart,  að  eg  var 
ekki  undir  eins  við  svarinu  búinn.  Eg  horfði  á  lækn- 
inn  og  komumanninn  til  skiftis  og  fyrsta  hugsun  mín  var 
sú,  að  læknirinn  mundi  vilja  losna  við  mig.  En  svo  fór 
eg  að  hugsa  um  það,  hve  gott  það  væri  fyrir  mig  að 
geta  farið  þannig  fyrir  ósa  á  öllum  ánum,  sem  runnu 
ofan  i  fjarðarbotninn.  Og  loks  komst  eg  að  þeirri  niður- 
stöðu,  að  ráð  læknisins  væri  ekki  sprottið  af  öðru  en  ein- 
skærri  góðvild. 

»Er  Hrólfur  gamli  almennilegur  núna?«  spurði  lækn 
irinn  manninn  i  dyrunum. 

»Já,  seisei,  já,«  sagði  maðurinn. 

»Almennilegur,«  sagði  eg  og  leit  á  þá  spyrjandi  aug- 
um.     Mér  þótti  spurningin  undarleg. 

Læknirinn  brosti. 

»Hann  er  í  litilsháttar  ólagi  —  hérna,«  mælti  hann 
og  benti  á  höfuðið  á  sér. 

Það  fór  hrollur  um  mig  við  þá  hugsun,  að  eiga  að 
leggja  i  langa  sjóferð  með  vitskertum  manni.  Eg  er  viss 
um,  að  læknirinn  hefir  séð  það  á  mér  hvað  eg  hugsaði, 
því  að  hann  kímdi  góðlátlega. 

»Er  þá  óhætt  að  fara  með  honum?«  spurði  eg. 

»Já,  meira  en  svo.  Hann  er  ekki  vitlaus,  siður  en 
það.  Hann  er  að  eins  dálítið  undarlegur  —  hefir  »flugur 
i  höfðinu«  eins  og  menn  segja.  Það  striðir  stundum  á 
hann  sinnisveiki,  þegar   hann    er   heima   í    skammdeginu 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !"  199 

og  hefir  ekkert  fyrir  stafni,  en  á  sumrin  ber  lítið  á  hon- 
um.    Og  afbragðs  sjómaður  er  hann.« 

»Já,  sjómaður,  sem  aldrei  skeikar,«  sagði  maðurinn  í 
dyrunum.  »Og  núna  er  óhætt  að  fara  á  skip  með  honum. 
Það  skal  eg  ábyrgjast.« 

»Ætlið  þér  með  honum?«  spurði  læknirinn. 

»Já,  við  erum  þrír  hásetar  hjá  honum.  Fjórir  verð- 
um  við  alls  á  bátnum.« 

Eg  virti  manninn  í  dyrunum  betur  fyrir  mér.  Það 
var  unglingsmaður  um  tvítugt,  mannvænlegur  og  stilli- 
legur.     Mér  leist  ágætlega  á  hann. 

Jeg  fór  að  skammast  mín  í  kyrþey  fyrir  það,  að  þora 
ekki  yfir  fjörðinn  með  þrem  mönnum  eins  og  honum,  þó 
aldrei  nema  formaðurinn  væri  »undarlegur  í  höfðinu«. 

»Ætlið  þið  að  fara  í  dag?«  spurði  læknirinn.  »Þykir 
ykkur  ekki  hvast?« 

»Ekki  held  eg  Hrólfur  gamli  ætli  að  setja  það  fyrir 
sig,«  sagði  maðurinn  og  brosti  við. 

»Er  siglandi?« 

»Já,  það  held  eg,  og  ágætis-leiði.« 

—  Það  varð  nú  að  ráði,  að  eg  færi  með  þeim.  Eg 
fór  að  búa  mig  í  snatri  og  farangur  minn  og  reiðtygi  var 
borið  ofan  í  bátinn. 

Loks  gekk  læknirinn  með  mér  fram  á  bryggjuna. 

Þar,  í  skjóli  við  bryggjuna,  flaut  bátur  Hrólfs  gamla 
með  reistu  siglutré  og  seglinu  vöfðu  utan  um  það.  Það 
var  fjögra  manna  far  í  stærra  lagi,  altjargað,  nema  efsta 
borðið;  það  var  málað  ljósblátt.  í  bátnum  voru  ýms 
áhöld  til  hákarlaveiða,  meðal  annars  stórt  lagvaðstré  með 
f  jórum  kneifum  úr  slegnu  járni,  kvartél  með  hákarlabeitu, 
sem  megnasta  óþef  lagði  af,  og  tunnur  undir  hákarlalifur. 
Hákarlasöxin  lágu  undir  þóftunum  og  stórum  ífærum  var 
krækt  undir  böndin.  Fremst  í  barkanum  voru  nestis- 
skrínur  bátverja. 

Aftur  í  bátnum  sá  á  bakið  á  manni,  sem  beygði  sig 
niður  og  raðaði  steinum  í  botninn  á  bátnum.  Hann  var 
klæddur  í  skinnbrók,  sem  náði  honum  upp  undir  hendur, 


200  „Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !" 

og  lágu  snærisbönd  úr  henni  i  kross  upp  um  axlirnar. 
Framar  i  bátnum  stóð  annar  maður,  en  hinn  þriðji  var 
uppi  á  bryggjunni. 

»Gróðan  daginn,  Hrólfur  minn!«  sagði  læknirinn. 

>Góðan  daginn,«  sagði  Hrólfur  stuttur  i  spuna  um 
leið  og  hann  rétti  sig  upp  og  »spýtti  mórauðu«.  »Réttu 
mér  steininn  þarna.« 

Seinni  parturinn  af  ávarpinu  var  ætlaður  manninum 
á  bryggjunni,  en  hvorki  lækninum  eða  mér.  Hrólfur 
skotraði  snöggvast  til  mín  óblíðum  augum,  en  annars  var 
eins  og  hann  gæfi  mér  engan  gaum. 

Það  var  sem  eitthvað  styngi  mig,  þegar  þessum  aug- 
um  var  litið  á  mig;  hvassara  og  stygglegra  tilliti  hefi  e^ 
aldrei  orðið  fyrir. 

Hrólfur  var  litill  maður,  hnellinn,  og  nú  tekinn  fast 
að  eldast.  Andlitið  var  magurt  og  nokkuð  hrukkótt,  blakt 
og  veðurbitið,  með  ljósan,  óræktarlegan  skegghýung  i  kring- 
um  munninn.  Eg  tók  undir  eins  eftir  undarlegum  kippum 
i  andlitinu,  eins  og  þeir  væru  leifar  af  gömlum  drykkju- 
flogum.  Annars  var  svipurinn  harður  og  þunglyndislegur. 
Hendurnar  voru  þrútnar  og  lúalegar,  og  eins  og  börkur 
á  þeim  eftir  margra  ára  róður. 

»Þykir  yður  hann  ekki  hvass,  Hrólfur  minn?«  mælti 
læknirinn  eftir  nokkuð  langa  þögn. 

»Það  læt  eg  alt  vera,«  mælti  Hrólfur  án  þess  að  líta 
upp. 

Samtalið  slitnaði  aftur  sundur.  Það  var  eins  og  Hrólfur 
væri  ekkert  hneigður  fyrir  það,  að  halda  áfram  skrafi^ 
ekki  einu  sinni  þó  að  héraðslæknirinn  ætti  í  hlut. 

Læknirinn  leit  til  mín  og  glotti  við.  Eg  skildi  það 
svo,  að  nú  væri  Hrólfur  gamli  eins  og  hann  hefði  átt  von 
á  honum. 

»Þér  ætlið  að  hjálpa  upp  á  þennan  ferðamann,  Hrólf- 
ur  minn,«  mælti  hann  enn  eftir  nokkra  þögn. 

»0-jæja.     Ekki  munar  bátinn  um  að  bera  hann.« 

Eg  átti,  með  öðrum  orðum,  að  vera  viðbót  við  segl- 
f  estuna ! 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !"  201 

»Haldið  þér  ekki.  að  ilt  sé  að  lenda  úti  í  Múlavogi?* 

Hrólfur  rétti  sig  upp  og  studdi  hendinni  á  bakið. 

»0-ho,  fari  það  bölvað,«  mælti  hann.  »Hann  er  land- 
stæður  og  sjólítill.  Og  við  koraum  þangað  líklega  á  raiðju 
flóðinu.« 

»Er  það  ekki  krókur  út  af  leið  yðar?«  spurði  eg. 

*Ekki  skulum  við  fást  um  það.  Við  komumst  okkar 
leið  fyrir  þeim  krók.  Við  erum  vanir  að  hvíla  okkur  á 
vog-skömminni,  þegar  við  þurfum  að  róa.« 

—  Rétt  á  eftir  kvaddi  eg  lækninn  og  rendi  mér 
ofan  í  bátinn.  Maðurinn,  sem  á  bryggjunni  stóð,  losaðí 
stefnislínuna,  kastaði  henni  ofan  í  bátinn  og  stökk  sjálfur 
á  eftir. 

Einn  af  hásetunum  stakk  árarhlumm  í  bryggjuna  og 
ýtti  bátnum  frá.  Síðan  var  róið  »undir  vindinn«,  dálítinn 
kipp,  en  Hrólf ur  gamli  setti  fyrir  stýrið  á  meðan. 

—  Seglið  þandist  út,  báturinn  hallaði  sér  mjúklega  á 
hliðina  og  rann  í  langan  sveig.  Það  var  eins  og  hólm- 
arnir  í  hafnarmynninu  tækju  á  rás  fram  hjá  okkur. 

Við  stefndum  beint  út  í  opinn  flóann.  Uti  við  sjón- 
deildarhringinn  risu  múlarnir,  dökkbláir  og  sæbrattir,  með 
þykkan  þokukúf  á  höfðunum.    Þangað  út  var  langur  sjór. 

Hrólfur  sat  við  stýrið.  Hann  sat  á  bita  aftur  í  skutn- 
um,  sem  jafnhár  var  borðstokkunum,  hafði  sinn  fótinn  á 
hvoru  bandi  og  hélt  stýristaumunum  utan  við  lærin  á 
sér,  sínum  hvorumegin. 

Eg  var  frammi  við  siglu  hjá  hásetunum.  Við  þekt- 
um  það  allir  af  gamalli  reynslu,  að  íslensku  bátarnir  sigla 
betur,  þegar  þeir  eru  nokkuð  framhlaðnir.  Við  lágum 
allir  fjórir  út  í  vindborðinu,  en  samt  »sauð  á  keipum«  í  hlé. 

»Ef  ykkur  þykir  ekki  ganga,  piltar,  þá  verðið  þið  að 
leggja  út  árar  —  borgunarlaust,«  sagði  Hrólfur  gamli  og 
glotti. 

Við  tókum  gamanyrðinu  vel,  og  mér  fanst  eins  og 
það  færa  mig  nær  karlinum,  því  að  áður  hafði  mér  staðið 
hálfgerður  stuggur  af  honum;  gamanyrði  eru  jafnan  eins 
og  framrétt  hönd. 


202  „Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !" 

Langa  stund  var  fátt  talað.  Við  kúrðum  þegjandi 
frammi  við  sigluna  og  Hrólfur  var  aftur  á;  endilangur 
háturinn  var  á  milli  okkar. 

Hásetarnir  gerðu  sér  alt  far  um,  að  sem  best  færi 
um  mig.  Eg  lá  á  mjúkum  pokum  rétt  framan  við  þóft- 
una  og  hafði  höfuðið  i  skjóli  við  borðstokkinn.  Ýrurnar 
úr  sjónum  þeyttust  yfir  mig  og  komu  ofan  í  bátinn  hlé- 
borðsmegin. 

Pilturinn,  sem  hafði  sótt  mig  heim  til  læknisins,  hafði 
hreiðrað  sig  í  barkanum  fyrir  framan  mig.  Hann  hét  Ei- 
ríkur  og  var  Eiríksson.  Mér  geðjaðist  alt  af  betur  og  bet- 
ur  að  honum. 

Annar  hásetinn  sat  þversum  yfir  þóftuna  og  studdi 
bakinu  á  siglutréð.  Það  var  líka  unglingsmaður,  sem  ný- 
farin  var  að  vaxa  grön,  rauður  i  framan,  hægur  og  dauf- 
gerður.  Hann  brá  sér  ekki  vitund,  þó  að  hver  skúrin  af 
sjódrifi  eftir  aðra  þeyttist  beint  framan  i  hann. 

Þriðji  hásetinn  lagðist  um  þveran  bátinn  fyrir  aftan 
þóftuna,  lagði  samanbrotna  olíutreyju  undir  höfuðið  á  sér 
og  sofnaði. 

Langan  tima,  fram  undir  heila  klukkustund,  lá  eg 
þegjandi  og  hugsaði  um  það  eitt,  sem  eg  heyrði  og  sá 
umhverfis  mig.  Það  var  meira  en  nóg  til  að  halda  mér 
vakandi. 

Eg  sá  hvernig  seglið  hvelfdist,  fult  af  vindi  og  tog- 
aði  fast  i  klóna,  sem  bundin  var  í  borðstokkinn  við  hlið- 
ina  á  Hrólfi.  Þrihyrnan  var  eins  og  fallega  beygð  járn- 
þynna,  stíf  og  látlaus.  Bæði  voru  seglin  drifhvít,  eins  og 
filabeinsseglin  á  útskornu  skipunum  i  söfnunum  erlendis. 
Siglutréð  svignaði  og  bendurnar  á  vindborða  voru  stríðar 
eins  og  hörpustrengir.  Báturinn  titraði  eins  og  laufblað. 
Eg  fann  gegnum  næfurþunna  súðina  til  löðrunganna,  sem 
ölduruar  gáfu  honum.  Þeir  komu  á  vangann  á  mér  líka, 
þó  að  eg  fyndi  ekki  til  vætunnar.  A  milli  löðrunganna 
klöppuðu  þær  undur  blíðlega.  Stöku  sinnum  sá  eg  hvít- 
fyssandi  öldukambana  upp  yfir  borðstokkinn  á  hléborða. 
Stundum  sá  eg  hafsbrúnina  undir  seglin,  en    oftar   sá   eg 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !"  203 

ekki  annað  en  bakið  á  breiðri  öldu,  sem  báturinn  hafði 
riðlað  á  um  tima  og  seig  þá  ofan  af.  Ruggið  var  varla 
teljandi,  þvi  að  báturinn  hallaðist  alt  af  jafnt  undan  vind- 
inum.  Það  var  ekki  annað  en  þægilegt  kvik,  sem  gerði 
manni  rótt  í  skapi,  —  ólíkt  dýfunum  miklu,  sem  stóru 
skipin  taka. 

Smátt  og  smátt  fór  að  lifna  yfirsamtalinu  hjá  okkur. 
Eiríkur  reyndist  skrafhreifnastur  og  hásetinn  á  þóftunni 
skaut  inn  í  orði  við  og  við. 

Samtalið  hneigðist  að  Hrólfi  gamla. 

Við  töluðum  í  hálfum  hljóðum,,  svo  að  hann  skyldi 
ekki  heyra  til  okkar.  Raunar  þurftum  við  ekki  að  vera 
hræddir  um  það,  þvi  að  svo  var  langt  á  milli  okkar,  og 
stormurinn  hlaut  að  bera  orðin  afsíðis.  En  menn  tala  alt 
af  lágt,  þegar  menn  tala  um  þá,  sem  þeir  sjá  á  meðan, 
þó  að  þeir  séu  að  tala  vel  um  þá. 

Eg  hafði  varla  augun  af  Hrólfi;  og  við  það,  sem  þeir 
sögðu  mér  af  honum,  smá-skýrðist  hann  fyrir  mér. 

Hann  sat  þegjandi,  hélt  um  stýristaumana  og  ein- 
blindi  fram  undan  sér,  án  þess  að  horfa  á  neitt.  Það  var 
eins  og  hann  fyndi  það  á  sér,  hvað  stefnunni  leið. 

Það  sem  hásetarnir  sögðu  mér  frá  Hrólfi,  var  í  stuttu 
máli  þetta. 

Hann  var  alinn  upp  þar  í  kaupstaðnum  og  hafði  aldrei 
þaðan  farið.  Kotið,  sem  hann  bjó  í,  stóð  rétt  við  stifluna 
i  kaupstaðaránni  og  dró  nafn  af  henni. 

Hann  stundaði  sjóinn  alt  af  þegar  fært  var;  veiddi 
hákarlinn  á  vorin,  en  þorskinn  aðra  tima  ársins.  Hvergi 
kunni  hann  við  sig  nema  á  sjónum.  Ef  hann  komst  ekki 
á  sjóinn,  sat  hann  einn  heima  í  koti  sinu  og  gerði  að 
veiðarfærum  sínum.  Aldrei  fór  hann  i  eyrarvinnu,  eins 
og  aðrir  sjómenn,  og  aldrei  fór  hann  i  kaupavinnu. 
Sönglandi  fyrir  munni  sér  og  talandi  við  sjálfan  sig  dund- 
aði  hann  í  hjalli  sinum,  umhverfis  naustið  sitt  eða  kotið 
sitt,  tjörugur  eða  brilugur  um  hendurnar,  stuttur  í  spuna, 
ef  einhver  yrti  á  hann,  og  styggur  í  svörum,  stundum 
raeinyrtur.     Enginn  þorði   almennilega    að    koma   nálægt 


204  „Þegar  e^  var  á  fregátunni  — !" 

honum.  Þó  var  öllum  vel  við  hann.  Allir,  sem  kyntust 
honum  nokkuð,  sögðu,  að  það  rættist  furðanlega  úr  honum. 
Þessi  einræningsháttur  hafði  ágerst  með  aldrinum,  en  þó 
einkum  eftir  að  hann  misti  son  sinn. 

Sonur  hans  var  uppkominn  maður  og  hið  mesta  manns- 
efni.  Hann  þótti  vaskastur  allra  formanna  i  kaupstaðnum 
og  reri  jafhan  lengst;  enda  var  hann  aflasælastur.  Eitt 
sinn  hvesti  hastarlega  á  hann  langt  úti  á  sjó  fram  undan 
fjarðarmynninu.  Þeir  tóku  barning  til  lands  og  náðu  upp 
undir  múlana,  en  voru  þá  að  þrotum  komnir.  Þeir  ætluðu 
þá  að  leita  lands  í  Múlavognum.  En  þá  tókst  svo  óheppi- 
lega  til  að  bátnum  hvolfdi  í  vogsmynninu.  Sonur  Hrólfs 
druknaði  og  annar  maður  til.     Hinum  varð  bjargað. 

Eftir  þetta  slys  var  Hrólfur  ekki  mönnum  sinnandi 
um  langan  tíma.  Ekki  svo  að  skilja,  að  hann  gréti  og- 
æðraðist.  Það  kann  hann  að  hafa  gert  fyrstu  d.gana, 
en  síðan  ekki.  En  hann  fór  einförum.  Hann  afrækti 
kerlinguna  og  hina  krakkana,  eins  og  þau  kæmu  honum 
ekkert  við  framar.  Það  var  eins  og  hann  teldi  sig  hafa 
mist  alt,  sem  hann  átti.  Einsamall  bjó  hann  að  sorg  sinni 
og  talaði  ekki  um  hana  við  neinn.  Enginn  spurði  hann 
neins,  enginn  treysti  sér  til  að  reyna  að  hugga  hanm 
Enginn  sá  eiginlega  neina  sorg  á  honum.  Þangað  til  einn 
vetur,  að  hann  fór  að  tala  við  sjálfan  sig. 

Hann  talaði  við  sjálfan  sig  dag  og  nótt  um  langan 
tíma,  talaði  eins  og  tveir  menn  eða  fleiri  væru  að  tala 
saman,  skifti  um  málróm,  hló  og  bar  sig  að  öllu  leyti  til, 
eins  og  hann  tæki  þátt  i  fjörugu  samtali  með  lífi  og  sál.- 
Það  var  engin  vitleysa  i  neinu,  sem  hann  sagði,  þó  að 
oft  væri  erfitt  að  komast  þar  að  efninu.  Og  væri  á  hann 
yrt,  svaraði  hann  dræmt  að  vísu,  en  þó  æfinlega  af  fullu 
viti  og  góðu  geði.  Oft  var  þá  eins  og  hann  þyrfti  að 
vakna,  áður  en  hann  gæti  svarað.  Þó  gerði  hann  öll 
verk  sín,  á  meðan  hann  talaði  við  sjálfan  sig,  eins  og- 
hver  annar  full-vakandi^  maður. 

Hann  talaði  aldrei  um  son  sinn.  Þetta  sjálfsskraf 
var  mest  um  ýms  æfintýri,  sem  hann  þóttist  hafa  ratað  í 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !"  205 

um  æfina,  sum  ýkt  en  sum  spunnin  upp  frá  rótum.  Eða 
þá  um  ýmislegt,  sem  hann  æ  1 1  a  ð  i  að  gera  einhvern 
tíma,  eða  mundi  hafa  gert  eða  hefði  átt  að  gera.  Aldrei 
um  það  nálæga. 

Það  var  ekki  lengi  að  berast  út,  að  Hrólfur  gamli 
væri  sinnisveikur  og  langan  tima  þorði  varla  nokkur 
maður  á  sjó  með  honum. 

»Nú  er  sú  hræðsla  dauð  fyrir  löngu,«  sagðL  Eirikur 
og  brosti  við.  »Nú  fá  færri  að  vera  með  honum  en 
vilja.« 

»Og  er  hann  aflamaður?« 

»Já,  aflinn  bregðst  honum  sjaldan«. 

»Er  hann  þá  ekki  orðinn  efnaður?« 

»Eg  veit  það  ekki.  Hann  er  að  minsta  kosti  upp  á 
engan  kominn,  og  útgerðina  á  hann  sjálfur«. 

»Hann  liggur  á  peningum,  bannsettur  karlinn,  eins  og 
•ormur«,  sagði  maðurinn  upp  við  siglutréð  og  strauk  sjó- 
drifið  framan  úr  sér  með  hendinni. 

Svo  fóru  þeir  að  segja  mér  frá  Múla-ey  og  æfinni, 
sem  þeir  ættu  í  vændum  næstu  vikuna. 

Eyjan  var  gróðurlaust  eyðisker  utan  við  múlana,  og 
braut  nærri  því  yfir  hana  í  haustbrimum.  Það  fyrsta,  sem 
þeir  þyrftu  að  gera,  þegar  þeir  kæmu  þangað,  væri  að 
hlaða  upp  grjótbyrgið  sitt  frá  síðasta  ári,  refta  yfir  það 
með  rekabútum  og  þekja  það  með  þara.  Þar  ættu  þeir 
að  láta  fyrirberast  á  nóttunni,  hvernig  sem  viðraði.  Lend- 
ingin  var  tilbúin  af  náttúrunnar  hendi,  svo  að  ekkert 
þurfti  fyrir  henni  að  hafa.  En  svo  var  hún  ótrygg,  að 
altaf  þurfti  einn  maðurinn  að  vaka  yfir  bátnum.  Frá  eyj- 
unni  var  róið  út  með  lagvaðinn  á  hverju  kvöldi  og  hann 
lagður  á  tiltekin  mið.  Eftir  lágnættið  var  hákarlinn  gráð- 
ugastur.  Þá  fann  hann  ilminn  af  stæku  hrossakjöti  og 
grútúldnu  selspiki  leggja  fyrir  vitin  á  sér,  rann  á  þefinn 
og  gleypti  alt,  sem  honum  var  boðið.  Þegar  hann  komst 
að  þeim  sorglega  sannleika,  að  eflings  öngull  með  sterku 
agnhaldi  var  fólginn  í  þessum  fyrirtaks  rétti,  og  ekki  var 
auðgert  að  æla  bitanum  upp  aftur,  tók  hann  að  reyna  að 


206  „Þegar  eg  var  á  fregátunni  — ■!" 

japla  sundur  öngulskaftlð  með  skaflinum.  Það  kom  fyrirr 
að  þetta  tókst;  en  oftast  tókst  það  ekki.  Ofan  við  öng- 
ulinn  tók  við  taumur  úr  sterkri  járnkeðju.  Það  gekk  stund- 
um  betur  að  klippa  hana  sundur  en  öngullegginn.  Og  i 
gleði  sinni  yfir  þvi  að  vera  laus,  rann  þessi  lystargóða 
skepna  á  næsta  öngul  og  var  þar,  þegar  um  var  vitjað. 
Ef  hákarlinn  gat  ekki  klipt  sig  lausan,  reyndi  hann  að- 
snúa  annaðhvort  öngulinn  eða  tauminn  í  sundur.  Menn- 
irnir  höfðu  séð  við  þessu,  og  létu  öngulinn  snúast  með- 
honum.  »Gráni«  hélt  áfram  að  snúast  með  stakri  þolin- 
mæði,  þangað  til  hann  kom  upp  að  borðstoknum  og  búifr 
var  að  festa  í  honum  annan  gogginn  til.  Þá  gaut  hann 
sjógrænum  glyrnunum  upp  á  þá,  sem  höfðu  gert  honunx 
allan  þennan  óskunda,  beit  og  lamdi  alt  hvað  hann  gat,. 
og  reyndi  að  selja  þetta  vesæla  hákarlslif  meira  en  nægi- 
lega  dýrt. 

Þetta  hafði  verið  veiðiaðferð  forfeðranna  um  ómuua- 
aldur.  Nú  var  farið  að  veiða  hákarlinn  á  þilskipum.  Þessa 
aðferð  stundaði*nú  enginn  þar  um  slóðir  lengur,  nema 
Hrólfur  gamli. 

Og  hann  hafði  margan  »gráan«  innbyrt  Eirikur  tók 
eina  hneifina  undan  bandinu  og  sýndi  mér  hana.  Hún 
var  úr  slegnu  járni,  um  hálfan  þumlung  á  þykt,  og  soðið' 
stál  á  oddinn.  En  um  snúningsnaglann  var  hún  nærri 
því  núinísundur;  —  einhvern  tima  hafði  sá  »grái«  feng- 
ist  við  hana. 

Þeir  voru  búnir  að  segja  mér  svo  margt  um  veiðinar 
hásetarnir,  að  mig  sárlangaði  út  í  eyjuna  með  þeim.  — 

Alt  i  einu  hnipti  Eiríkur  i  mig. 

Við  þögnuðum  allir  og  litum  aftur  um  bátinn  til 
Hrólfs  gamla. 

»Nú  er  hann  farinn  að  tala  við  sjálfan  sig«. 

Við  héldum  niðri  i  okkur  andanum  og  hlustuðum. 

Hrólfur  sat  grafkyr  og  hélt  um  stýristaumana.  Hann 
horfði  ekki  á  neitt,  en  undarleg  ánægjubros  léku  um  and- 
litið  á  honum. 

Eftir  ofboðlitla  þögn  sagði  hann  meðal-hátt: 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !"  207 

»Þegar   e  g   var   á   fregátunni  — !« 

Meira  kom  ekki  i  bili.  Brosin  urðu  drýgindaleg,  ein& 
og  gamalt,  hálf-skoplegt  æíintýri  væri  að  rif jast  upp  fyrir 
honum. 

»Já,  þegar  eg  var  á  fregátunni,  lagsmaður«! 

Það  var  eins  og  einhver  sæti  þar  hjá  honum  aftur 
við  stýrið,  sem  hann  væri  að  segja  söguna. 

»Hefir  hann  verið  á  herskipi?«  spurði  eg  ofurlágt. 

»Aldrei  á  æfi  sinni«,  svaraði  Eiríkur. 

Við  höfðum  ekki  augun  af  Hrólfi.  Mér  eru  enn  fyrir 
minni  kippirnir,  sem  eg  sá  kringum  augun  í  honum.  Eg 
sá  ekki  í  augun;  það  var  eins  og  maðurinn  svæfi.  En 
ennið  og  gagnaugun  voru  á  látlausri  hreyfingu,  eins  og 
þar  væri  alt  að  leita  fyrir  sér  að  svipbrigðum. 

Eg  þagði;  það  lá  við  að  mér  sortnaði  fyrir  augum. 
Nú  var  mér  það  fyllilega  ljóst,  að  maðuiinn,  sem  hélt  um 
stýristaumana,  —  maðurinn,  sem  hafði  líf  okkar  allra  í 
höndum  sér,  —  var  ekki  með  öllum  mjalla. 

Hásetarnir  hniptu  hver  í  annan  og  kýmdu.  Þeir  voru 
þessu  vanir. 

»Hún  hefði  strandað  —  borist  beint  upp  á  flúðirnar 
—  »redningslöst  fortabt«!  sagði  Hrólfur.  »Redningslöst 
fortabt«,  lagsmaður.  Það  varfalleg  skúta!  Grljáandi  svört 
með  hvítum  teningum  á  hliðunum,  —  tíu  »kjaptar«  á  borð\ 
stefnið  með  útskornum  myndum.  Eg  held  að  kóngi  hefði 
þótt  f yrir  að  missa  hana !  Hún  var  of  f alleg  til  að  malast 

þar  sundur,  lagsmaður. Þeir  urðu  fegnir,  þegar  eg 

kom«. 

Hásetarnir  kreistu  niðri  í  sér  hláturinn. 

»Topsejlene  op!«  sagði  eg. »Topsejlene  op,  lags- 

maður.  —  Hann  náfölnaði,  sá  gullborðalagði.  Topsejlene 
op,  for  Satan!  Blástakkarnir  á  þilfarinu  rákust  hvor  á 
annan  af  ósköpunum.  Já,  lagsmaður!  Þó  að  eg  hefði  ekki 
sverð  dinglandi  við  lendina,  þá  sagði  eg :  Topsejlene  op,  f or 
Satan!  Og  þeir  hlýddu  mér.  —  Þeir  hlýddu  mér. 
Þeir  þorðu  ekki  annað.     Topsejlene  op,  for  Satan!« 


208  „Þegar  eg  var  á  fregátanni  — !" 

Hrólfur  lyftist  upp  á.bitanum  og  krepti  hnefana  utan 
um  stýristaumana. 

Eiríkur  ætlaði  að  springa  af  hlátri,  en  vildi  þó  ekki 
láta  heyra  til  sín.  Maðurinn  uppi  við  mastrið  tók  sér 
hláturinn  léttar. 

»Den  stryger  forbi«  — !  sagði  Hrólfur  ánægjulegur  á 
svipinn  og  kinkaði  kolli.  »Til  hafs!  Beint  til  hafs.  — 
ÍLátum  hana  bara  leggja  sig!  Hún  hefir  gott  af  því,  að 
-dálítið  gutli  um  hana.  Látum  »sjóða  á  keipum«,  segjum 
við  íslendingarnir !  —  Þó  að  braki  dálitið  i  henni !  Það 
<eru  bara  traustabrestir.     Hún  er  þá  ekki    fúin    á   meðan. 

—  Nú  jæja,  við  siglum  þá  úr  henni  botninn en  á- 

fram  skal  hún  —  áfram  skal  hún áfram  —  áfram 

skal  hún« ! 

Hrólfur  lækkaði  róminn  og  dró  siðustu  orðin. 

—  Við  vorum  komnir  langt  út  í  fjórðinn,  sjóarnir  voru 
tfarnir  að  stækka  og  verða  krappari  vegna  straums.  Það 
var  örðinn  mikill  vandi  að  stýra  svo  að  vel  færi.  Hrólf- 
ur  fann  þ^ð  á  sér,  hvernig  hann  átti  að  stýra.  Hann  leit 
ekki  upp,  en  þó  var  eins  og  hann  sæi  alt  i  kringum  sig. 
Það  var  eins  og  hann  fyndi  það  á  sér,  þegar  stórar  öld- 
>ur  nálguðust,  sem  stýra  þurfti  undan  eða  sneiða  hjá. 
Höfuðstefnunni  skeikaði  aldrei  til  muna,  en  báturinn  rendi 
sér  undur  liðlega  innan  um  öldurnar  —  yfir  þær,  undan 
þeim  og  gegnum  þær,  eins  og  hann  hefði  mannsvit.  Aldr- 
ei  gaf  á  hann;  öldurnar  gnæfðu  uppi  yfir  honum,  óðu  að 
ihonum  grenjandi,  hvítfreyðandi;  en  hann  vék  sér  ein- 
hvern  veginn  undan  þeim.  Hann  var  viðkvæmur  eins 
og  stygg  hind,  fljótur  að  láta  að  stýrinu,  mjúkur  i  öllum 
hreyfingum  eins  og  vakur,  framsækinn  gæðingur.  Andi 
Hrólfs  gamla  var  yfir  honum. 

En  sjálfur  var  Hrólfur  þar  ekki.  Hann  var  »á  fre- 
gátunni«.  Það  var  ekki  báturinn  hans,  sem  hann  stýrði 
þessa  stundina,  heldur  gríðarmikill,  þrísigldur  skrokkur, 
með  háan  skýjakljúf  af  seglum  og  10  fallbyssur  á 
borð.  Það  var  eitt  af  furðuverkum  mannlegra  handa. 
Höfuðbendurnar   voru  úr  margþættum  stálvír,    dragreipin 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !"  209 

undust  hvort  um  annað,  slógust  í  möstrin  og  stögin,  sýnd- 
ust  vera  ramflækt,  en  voru  þó  i  besta  lagi,  greið  og  gegn 
eins  og  taugarnar  i  líkamanum.  Þessum  heljarbyrðing 
þurfti  ekki  að  stýra  undan  sjóunum  eða  á  snið  við  þá, 
—  nei,  hann  var  látinn  leggjast  á  þá,  með  öllum  þunga 
sínum,  mala  þá  i  sundur  og  ýta  þeim  út  undan  sér  eins 
og  hvítum  skafii.  Brakandi  og  stynjandi  öslaði  hann  á- 
fram  á  hvað  sem  fyrir  varð,  lagði  sig  á  borðstokka  und- 
an  veðrinu  og  skildi  eftir  langt  plógfar  í  sjónum  fyrir  aft- 
an  sig.  Uppi  yfir  borðstoknum  á  þessum  knerri  hékk  bát- 
ur  Hrólfs  i  tveimur  bognum  járnstólpum  eins  og  ofurlitil 
bláskel.  — 

Einu  sinni  hai'öi  þessi  draumur  verið  langt,  langt 
fram  undan.  Nú,  þegar  vonlaust  var  um  að  hann  rætt- 
ist,  var  hann  kominn  langt  aðbaki.  Hrólfur  ha f ð i 
verið  á  »fregátunni«. 

Langa  stund  ruglaði  hann  við  sjálfan  sig,  sagði  frá 
þvi,  hvernig  hann  hefði  leitt  »fregátuna«  heila  til  hafnar 
og  fengið  konunglega  »gullmedalíu«  að  launum.  Við  heyrð- 
um  ekki  nema  slitring  af  allri  romsunni,  en  fundum  þó 
söguþráðinn.  Hrólfur  talaði  ýmist  dönsku  eða  íslensku, 
talaði  með  margra  manna  málrómi,  og  jafnan  mátti  heyra 
það  á  tali  hans,  hvar  hann  var  staddur  á  »fregátunni«, 
hvort  hann  talaði  við  hásetana  á  þilfarinu,  eða  yfirmenn- 
ina  á  stjórnpallinum,  eða  hann  hringdi  við  þá  glösum  i 
lyftingunni  að  þrekvirkinu  unnu. 

Stormurinn  var  orðinn  heldur  vægari,  en  vegna  þess, 
hve  utarlega  við  vorum  komnir  í  flóann,  voru  öldurnar 
orðnar  miklu  stærri.  Þær  voru  leifar  af  stórum  hafsjó- 
um,  sem  geystust  útifyrir,  leifar,  sem  náðu  langt  inn  i 
flóann,  þrátt  fyrir  andbyrinn. 

Hrólfur  var  hættur  að  tala  upphátt  við  sjálfan  sig  og 
raulaði  nú  hægt  fyrir  munni  sér.  Það  færðist  eitthvert 
værðarmók  á  hásetana  í  kringum  mig,  og  eg  held  að  mér 
bafi  legið  við  að  sofna  um  stund.  Enda  var  eg  satt  að 
segja,  ekki  nærri  því  laus  við  sjósótt. 

Eftir  dálitla  stund  reis  maðurinn  á    fætur,    sem   sofið 

14 


210  »Þegar  eg  var  á  fregáttmní  —  T" 

hafði  í  rúminu  fyrir  aftan  siglutréð.  Hann  geispaði  nokkr- 
um  sinnum,  ók  úr  sér  hrollinn  og  litaðist  um. 

»Nú,  við  erum  bráðum  komnir  út  i  Múlavog«,  mælti 
hann. 

Eg  glaðvaknaði  við  þessa  frétt,  og  reis  upp  við  oln- 
boga.  Fjallið,  sem  eg  hafði  séð  innan  úr  kaupstaðnum 
og  þá  var  sveipað  dökkum  bláma,  gnæfði  nú  beint  uppi 
yfir  okkur,  klettótt  og  hrikalegt,  með  svörtum  sjávar- 
hömrum  neðst.  Björgin  voru  rennvot  af  úðanum  úr  brim- 
inu  og  drunurnar  úr  stuðlabergsskútunum,  sem  sjórinn 
féll  inn  í,  líktust  miklum  fallbyssuskotum. 

»Það  er  ekki  lendandi  í  voginum  núna,  Hrólfur«y 
sagði  hásetinn  og  geispaði  aftur.     »Það  er  foráttu-brim«. 

Hrólfur  lét  sem  hann  heyrði  ekki. 

Nú  voru  allir  á  bátnurn  vel  vakandi  og  horfðu  tiL 
landsins.  Eg  held  að  fleirum  en  þessum  eina  manni  hafi 
hrosið  hugur  við  lendingunni. 

I  fjallinu  fyrir  ofan  okkur  var  eins  og  brík  væri 
dregin  hægt  til  hliðar.  Þar  opnuðust  Múladalirnir.  Innan 
skamms  sá  blika  á  bæjarþilin.  Bæirnir  stóðu  hátt  og 
ströndin  var  klettótt. 

Báturinn  beygði  inn  í  vikina.  Þar  var  kyrrara  en 
úti  fyrir  og  sjórinn  lítið  eitt  sléttari. 

»Hafið  fokkuna  lausa« !  skipaði  Hrólfur.  Eiríkur  varð 
til  að  losa  hana  og  hélt  um  skautið.  Sjálfur  losaði  Hrólf- 
ur  stórseglið  og  hélt  um  skautið  á  því.  Eg  skildi  þetta 
svo,  að  Hrólfi  þætti  varlegra  að  hafa  seglin  laus,  vegna 
þess,  að  það  var  svipvindagjarnt  í  víkÍDni. 

»Ætlarðu  að  sigla  inn  í  voginn«  ?  sagði  hásetinn,  sem 
sofið  hafði.    Hljóðið  kom  fram  um  nefið,  fult  af  tóbaki. 

»Haltu  kjafti« !  sagði  Hrólfur  og  var  ekki  blíðróma. 

Maðurinn  lét  sér  þetta  að  kenningu  verða  og  spurði 
ekki  um  fleira. 

Enginn  sagði  neitt.  En  nú  var  hver  stundin  rík  eftir- 
væntingar. 

Allir  horfðu  hljóðir  upp  til  klettanna,  þar  sem  alt 
löðraði  í  hvítu  brimi. 


„Þegar  eg  var  á  iregátunni  —  !u  211 

Hver  aldan  eftir  aðra  leið  undir  bátinn.  Þær  lyftu 
honura  hátt  upp,  eins  og  til  að  sýna  okkur  upp  í  brim- 
garðinn.  Svo  seig  báturinn  hægt  ofan  í  öldudalinn  og 
brimgarðurinn  hvarf  ásarat  allmiklu  af  sjálfri  ströndinni. 
Aldan  »tók  það  úr«. 

Mér  þótti  það  kynlegt,  hve  báturinn  gekk  litið,  en 
fekk  brátt  skýringu  á  þeim  leyndardómi.  Enn  þá  var 
báturinn  og  alt  sem  hann  bar  —  háður  vilja  Hrólfs 
gamla. 

Hann  slepti  vindinum  úr  stórseglinu  og  hélt  bátnum 
undarlega  skriðlausum  með  því  að  snúa  stýrinu  sitt  á 
hvað.  Hann  stóð  fyrir  framan  bitann  og  horfði  hvast 
fram  eftir  bátnum.  Nú  talaði  hann  ekki  við  sjálfan  sig, 
nú  var  hann  ekki  á  »fregátunni«,  heldur  bátnum  sínum. 
Nú  fann  hann  vel  til  þess,  hvað  á  honum  hvíldi. 

Eftir  að  hafa  »beðið  lags«  dálitla  stund,  hleypti  Hrólf- 
ur  aftur  fullu  skriði  á  bátinn. 

Nú  var  stundin  komin  —  stundin,  sem  eg  gleymi  aldr- 
ei,  og  líklega  enginn  okkar,  sem  þá  vorum  með  Hrólfi.  — 
Það  var  ekki  ótti,  sem  greip  okkur,  heldur  eitthvað,  sem 
liktist  áköfum  glímuskjálfta.  En  hefði  eg  átt  að  ráða,  þá 
hefði  verið  lagt  frá  voginum  í  það  skifti. 

Hrólfur  stóð  óbifanlegur  við  stýrið,  leit  ýmist  undir 
seglið  eða  til  hliðar  við  það,  tugði  tóbakið  sitt  fast  og 
skyrpti  í  ákafa.  Nú  bar  miklu  minna  á  kippunum  kring- 
um  augun  i  honum,  en  áður  hafði  verið  um  daginn. 

Rósemi  hans  hafði  sefandi  áhrif  á  okkur  hina. 

Þegar  við  nálguðumst  voginn,  reis  allmikil  alda  fyrir 
aftan  okkur.  Hrólfur  gaf  henni  hornauga,  spýtti  við  tönn 
og  glotti.  Aldan  hækkaði  og  hækkaði  og  náði  okkur  rétt 
við  vogsmynnið.  Þá  var  hún  orðin  svo  hvöss,  að  hún 
var  nærri  þvi  gagnsæ  efst.  Það  var  sem  hún  ætlaði  að 
hvolfa  sér  ofan  i  bátinn. 

A  meðan  eg  horfði  á  hana,  fanst  mér  báturinn  súnka 
niður,  eins  og  sjónum  væri  kipt  undan  honum.  Það  var 
útsogið.    Aldan  sogaði  sjóinn   undir   sig.    Rétt   við   borð- 

14* 


212  „Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !" 

stokkinn  sást  blágrænt  sjólöðrið  falla  í  fossum  út  af  skerj- 
unum  í  vogsmynninu. 

Báturinn  stóð  nærri  þvi  upp  á  endann,  og  það  var 
eins  og  sjórinn  syði  alt  í  kringum  hann,  syði  og  væri  bú- 
inn  að  sjóða  þangið  af  skerjunum  i  smátt  mauk. 

Alt  i  einu  var  eins  og  ískaldri  svipuól  væri  slegið  um 
vangann  á  mér.  Eg  hraut  áfram  við  höggið  og  greip  um 
höfuðbenduna. 

»Sleppið  fokkunni« !  kallaði  Hrólfur. 

Þegar  eg  leit  upp,  blöktu  seglin  vindlaus  út  af  borð- 
inu,  báturinn  leið  hægt  og  rólega  inn  voginn,  þóftufullur 
af  sjó 

Okkur  leið  öllum  prýðilega  vel. 

Eg  fann  að  vísu  kaldan  sjóinn  seitla  niður  bert  bak- 
ið  á  mér  undir  skyrtunni.  Það  gerði  mér  ekki  mikið  til. 
Þetta,  sem  eg  hafði  orðið  fyrir,  var  ekkert  armað  en  koss, 
sem  yngsta  dóttir  Ránar  sendi  mér  að  skilnaði. 

Andlitið  á  Hrólfi  ljómaði  af  ánægju.   Þetta  hatði  hon- 
um  bezt  tekist  um    dagana.     Þetta    var   ekki   allra    með 
færi.  — 

Báturinn  seig  inn  lygnan  voginn  og  nam  staðar  i 
vörinni. 

Þar  stóðu  tveir  menn,  sem  komnir  voru  heiman  frá 
bænum.  »Það  lá  að,  að  þetta  væri  Hrólfur  gamli«,  kall- 
aði  annar  þeirra  til  okkar  í  því  við  lentum.  »Það  er  engra 
meðalmanna  leikur  að  fara  inn  i  voginn,  eins  og  hann 
er  núna«. 

Hrólfur  lyfti  brúnum  og  glotti;  hann  svaraði  engu, 
en  kipti  stýrinu  frá,  svo  að  það  næmi  ekki  niðri  í  lend- 
ingunni,  og  Jagði  það  yflr  þveran  skutinn.  Það  var  auð- 
séð  á  honum,  að  honum  þóttu  ummælin  góð.  »Meðal- 
maður«  vildi  hann  síst  af  öllu  vera  talinn. 

Okkur  var  tekið  tveim  höndum  af  Múlabændunum, 
og  það  sem  eg  bað  um  til  fyrirgreiðslu  ferð  minni,  var 
talið  sjálfsagt  og  velkomið.  Hvergi  liflr  gestrisnin  íslenska 
slíku  blómalífi,  sem  á  útkjálkum  eða  í  afdölum,  þar  sem 
umferðin  er  minst. 


„Þeear  eg  var  á  fregátunni  — !"  213 

Við  fórum  nllir  upp  úr  bátnum  og  brýndum  honum. 
Okkur  var  öllum  mál  að  rétta  úr  okkur,  eftir  að  hafa 
setið  eða  legið  kreptir  á  hörðum  fjölunum  í  rétt  að  kalla 
fjórar  klukkustundir. 

Eg  gekk  til  Hrólfs  gamla  eitt  sinn  er  hann  stóð  þar 
afsiðis  á  klöppunum  og  spurði  hann,   hvað  farið  kostaði. 

»Kostar«,  sagði  Hrólfur  og  virti  mig  varla  viðlits. 
»Hvað  farið  kostar.  Biddu  nú  hægur,  lagsmaður,  —  biddu 
nú  hægur«. 

Hrólfur  þúaði  mig  eins  og  gamlan  kunningja,  þótt 
við  hefðum  aldrei  sést  fyr  en  þennan  dag.  Hann  var  úf- 
inn  á  svipinn  og  ófrýnn,  stuttur  i  svörum  og  nærri  því 
hryssingsiegur.  Samt  var  eitthvað  laðandi  við  hann,  eitt- 
hvað,  sem  vakti  traust  og  virðingu  og  gerði  það  að  verk- 
um  að  mér  féll  vel  kunningjalátbragð  hans. 

»Hvað  farið  kostar.    Bíddu  nú  við«. 

Hrólfur  var  eins  og  utan  við  sig.  Hann  leysti  frá 
sér  skinnbuxurnar  og  seildist  ofan  i  vasann  á  bættu  görm- 
unum,  sem  hann  var  í  innan  undir,  dró  þar  upp  væna 
tóbakshönk  og  beit  í  hana.  Sleit  siðan  af  henni  dá- 
lítinn  bút  og  íieygði  honum  innan  i  kollinn  á  sjóhattin- 
um  sinum.  Siðan  reirði  hann  aftur  að  sér  sjóbuxurnar  og 
fór  ekki  óðslega  að  neinu. 

»Þú  hefir  auðvitað  orðið  blautur  þarna  í  vogsmynn- 
inu«. 

»Það  tel  eg  varla«. 

»Það  skvettist  stundum  ónotalega  yfir  þar«. 

Hrólt'ur  stóð  kyr,  jóðlaði  tóbakstöluna  og  starði  út  í 
vogsmynnið.  Eg  þóttist  sjá,  að  hann  væri  búinn  að  gleyma 
að  svn.ra  spurningu  minni. 

»Það  skvettist  stundum  ónotalega  yfir  þar«,  mælti 
hann  aftur  og  lagði  mikinn  þunga  á  orðin.  Eg  leit  fram- 
an  i  hann  og  sá,  að  augun  flutu  í  tárum.  Kippirnir  í 
andlítinu  voru  líkir  og  áður. 

»Þar  hefir  fylt  hjá  mörgum»,  bætti  hann  við,  »og 
sumir  haf  a  ekki  farið  lengra.  En  eg  heíi  flotið  þar 
út  og  inn  til  þessa.    Ojæja.     »Silfurkerin  sökkva  í  sjó,  en 


214  „Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !" 

soðbollarnir  fljóta«,  segir  máltækið.  Eg  hefi  orðið  að 
slæða  þ  a  n  n  upp  úr  voginum  hérna,  sem  var  mér  fremri 
um  alt.  —  Þá  lærði  eg  að  þekkja  vogsgreyið«. 

Hann  starði  enn  um  stund  út  á  voginn  o<  þagði. 
Loks  þurkaði  hann  af  sér  tárin  með  vetlingslaskanum 
sinum  og  það  var  eins  og  hann  kæmi  til  sjálfs  sin. 

»Þú  varst  að  spyrja  hvað  farið  kostaði,  lagsmaður.  — 
Það  kostar  ekkert«. 

»Ekkert?  —  Hvaða  vitleysa«. 

»Ekki  fyrst  þú  blotnaðir«,  mælti  Hrólfur  og  brosti,  þó 
að  tárin  stæðu  enn  í  augunum  á  honum.  Það  eru  gömul 
lög  hjá  okkur,  að  ef  ferjumaðurinn  lætur  farþegana 
blotna,  þó  ekki  sé  nema  i  stórutána,  þá  heíir  hann  fyrir- 
gert  ferjutollinum. 

Eg  marg-lagði  að  Hrólfi  að  taka  við  peningum  af 
mér,  en  það  kom  fyrir  ekki.  Loks  varð  hann  alvarleg- 
ur  á  svipinn. 

»Farið  kostar  ekkert,  eins  og  eg  hefi  sagt.  Eg  hefi 
skotið  mörgum  ferðamanni  hérna  upp  í  voginn  og  aldrei 
tekið  við  eyrisvirði  fyrir  það.  —  En  ef  þú  kemur  í  kaup- 
staðinn  okkar  aftur  og  ef  Hrólfur  gamli  verður  þá  í  landi, 
þá  komdu  við  í  Stíflunni  og  þigðu  kaffi  hjá  karlinum  — 
svart  kaffi  með  kandís,  og  brennivínslögg  út  í,  ef  þú  get- 
ur  verið  svo  lítilláturc 

Þessu  lofaði  eg.  Og  Hrólfur  gamli  kreisti  fast  og  í- 
byggilega  hönd  mína  að  skilnaði. 

—  Við  stóðum  allir  þrír  á  klöppunum,  Múlabænd- 
urnir  og  eg,  og  biðum  þess  að  sjá,  hvernig  þeim  Hrólfi 
farnaðist  út  úr  voginum. 

Hásetarnir  höfðu  vafið  saman  seglið  og  sest  undir 
árar,  en  Hrólfur  stóð  framan  við  bitann  og  hélt  um  stýris- 
taumana. 

Þeir  reru  þó  ekki,  heldur  héldu  uppi  árunum  og  biðu 
lags.  A  meðan  reið  hver  aldan  annari  meiri  inn  í  vogs- 
mynnið  og  velti  hvítri  brimhrönninni  inn   yfir  skerin. 

Hrólfur  horfði  fast  á  móti  þeim,  en  beið  rólegur  eins 
og  veiðidýr,  sem  vakir  yfir  bráð  sinni. 


„Þegar  eg  var  á  fregátunni  — !"  215 

»So-so,  piltar!«  mælti  hann  alt  i  einu.  Árarnar  skullu 
i  sjóinn  og  báturinn  tók  viðbragð. 

Þannig  munu  þeir  hafa  »greitt  atróðurinn«  i  gamla 
daga,  víkingarnir,  hugsaði  eg  með  mér. 

Það  heyrðist  ekki  fyrir  orginu  i  briminu  hvað  Hrólf- 
ur  sagði,  en  okkur  skildist  það,  að  hann  herti  á  hásetun- 
um  að  róa  alt  hvað  aftæki.  Við  sáum  þá  hamast  undir 
spreng  og  báturinn  þaut  áfram. 

í  vogsmynninu  sjálfu  reis  brimaldan  á  móti  þeim. 
Hún  varð  hvöss  eins  og  hnifsegg,  sogaði  undir  sig  lóðrið 
úr  síðustu  öldu  og  varð  íhvolf,  áður  en  hún  steyptist  of- 
an  á  skerin. 

Við  stóðum  á  öndinni.  Hér  bar  hrikalegan  leik  fyrir 
a-ugun. 

Hrólfur  kallaði  eitthvað  hátt  og  samstundis  lögðust 
árarnar  að  borðunum  á  bátnum  eins  og  uggar  að  laxi, 
sem  hendir  sér  á  fossinn.  Báturinn  stakk  sér  beint  i  öld- 
una.  Ofarlitla  stund  hvarf  hann  i  brimrótið,  svo  að  að- 
eins  sá  á  siglutréð.  Þegar  við  sáum  hann  aftur  var  hann 
kominn  út  fyrir  alla  brotsjóa. 

Það  hafði  verið  gott  skrið  á  honum  og  laglega  stýrt. 

Þá  settist  Hrólfur  á  bitann  eins  og  ekkert  hefði  i 
skorist.  Þannig  hafði  hann  setið  áður  um  daginn,  á  með- 
an  »hann  var  á  fregátunni«. 

Tveir  af  hásetunum  greiddu  úr  seglinu,  en  einn  fór 
að  ausa.  Eftir  örlitla  stund  var  komið  skrið  á  bátinn  að 
nýju. 

Það  greip  mig  viðkvæmni  þegar  eg  horfði  á  eftir 
Hrólia  gamla,  og  eg  hugsaði  eitthvað  á  þeðsa  leið: 

»Vertu  sæll,  gamli  sjógarpur !  Þú  hefðir  sannarlega 
átt  það  skilið,  að  kljúfa  kólguna  umhveríis  strendur  ís- 
lands  á  fallegri  »fregátu«. 

Báturinn  hallaði  sér  fagurlega  og  þaut  áfram,  eins  og 
máfur,  sem  rennir  sér  með  annan  vænginn  fast  niður  við 
öldurnar.  Við  stóðum  kyrrir  og  horfðum  á  eftir  honum, 
þangað  til  hann  hvarf  fyrir  Múlann. 


„ísland  gagnvart  öðrnm  rikjnm." 

Eftir  Björn   Magnússon  Olsen. 


Hinn  enski  sagnaritari  Macaulay  minnist  þess  í  Eng- 
lands  sögu  sinni  (6.  b.  18.  k.),  hve  mikil  rimma  reis  á 
Englandi  á  dógum  Georgs  3.  og  Georgs  4.  út  af  því,  hvort 
páfatrúarmenn  mætti  eiga  sæti  á  þingi  Breta.  »Það  er 
vafasamt,«  segir  hann,  »hvort  nokkur  deila 
hefur  ranghverft  sögulegum  sannleika 
jafnstórkostlega  sem  þessi.  öll  saga  u  m- 
liðinna  tima  var  fölsuð  sakir  nútimans. 
Allir  hinir  merkustu  viðburðir  þriggja 
aldasindustafskræmdirog  upplitaðir,  er 
vjer  griltum  i  þá  gegnum  þokuna,  sem 
kreddur  vorar  og  ástriður  höfðu  þirlafr 
upp«. 

Oft  fljúga  mjer  i  hug  þessi  orð  Macaulay's,  þegar  jeg 
blaða  i  »Rikisrjettindum  íslands«  eftir  þá  dr.  Jón  Þor- 
kelsson  og  Einar  Arnórsson,  eða  i  bók  drs.  Berlins  um 
rjettarstöðu  íslands.  Víða  finst  mjer  þar  hilla  undir  við- 
burðina,  afskræmda  og  upplitaða,  gegnum  moldviðri,  sem 
ástríður  nútímans  hafa  þirlað  upp.  Víða  virðist  söguleg- 
um  sannleika  vera  ranghverft  og  saga  umliðinna  tíma 
fiölsuð  sakir  nútíðarinnar,  þó  að  höfundarnir  líklega  sje 
sjer  þess  ekki  meðvitandi.  Og  enn  hafa  orð  Macaulay's 
rifjast  upp  firir  mjer  núna,  er  jeg  las  Andvaragrein  þeirra 
Jóns  Þorkelssonar  og  Einars  Arnórssonar,  er  nefnist  »ís- 
land  gagnvart  nðrum  ríkjura  fram  að  siða- 
sk  i  f  t  u  m«. 


„Island  gagnvart  öðrum  ríkjum."  217 

Um  það  ættu  þó  allir  að  geta  verið  samdóma,  að 
spurningin  um  það,  hvernig  landið  i  firstu  komst  undir 
konung  og  hverja  rjettarstöðu  það  hlaut  við  þau  umskifti, 
hún  er  eingöngu  vísindalegs,  sagnfræðilegs,  eðlis,  og  að 
ekki  dugir  að  líta  á  hana  gegnum  sjónargler,  litað  í  þeim 
reik,  er  leggur  af  deilum  nútímans. 

Ekki  þarf  lengra  að  fara  enn  í  ifirskrift  nefndrar  rit- 
gjörðar  »ísland  gagnvart  ö  ð  r  u  m  ríkjum  fram  að  siða- 
skiftum«.  Þetta  heiti  er  undir  eins  töluvert  litað.  I 
»öðrum«  felst,  að  ísland  hafi  verið  sjálfstætt  ríki  alt 
fram  að  siðaskiftum,  og  er  það  engum  vafa  bundið,  að 
svo  var  alt  þangað  til,  er  landið  gekk  undir  konung.  Enn 
um  hitt  ber  mönnum  ekki  saman,  hvort  ísland  var  sjálf- 
stætt  riki  eftir  þann  tima  til  siðaskifta.  Hjer  kemur  þá 
að  nokkru  leiti  fram  í  heiti  ritgjörðarinnar  sá  hugsunar-ann- 
marki,  sem  kölluð  er  petitio  principii,  þ.  e.  höfundarnir  taka 
það  firirfram  sem  gefið,  er  þurfti  að  sanna,  að  ísland  hafi 
verið  sjálfstætt  ríki  allan  þann  tiina,  sem  um  er  að  ræða, 

Tveir  firstu  kaflar  ritgjörðarinnar  eru  eftir  dr.  Jón 
Þorkelsson,  og  verð  jeg  að  segja,  að  ómerkilegra  »skrif« 
hef  jeg  sjaldan  lesið.  Firstu  12  blaðsíðurnar  (Andvarí 
21.— 32.  bls.)  eru  um  Vestureijar,  Færeijar  og  Grænland, 
og  koma  ekkert  við  efni  ritgjörðarinnar,  nema  að  því 
leiti  sem  höf.  staðhæfir  á  26.  bls.,  að  íslensk  lög  hafi  gengið 
á  Grænlandi,  eða  að  Grænlendingar  hinir  fornu  hafi  verið 
i  lögum  með  íslendingum.  Að  vísu  dettur  engum  i  hug 
að  neita  því,  að  lög  Grænlendinga  hafi  i  imsu  verið  lík 
íslenskum  lögum,  þar  sem  landið  var  bigt  frá  íslandi. 
Enn  hitt  er  beint  á  móti  heimildarritunum,  að  Grænland 
hafi  lotið  löggjafarvaldi  íslendinga.  í  Grænlendingaþætti 
(Flat.  III.  450)  telur  Ketill  Kálfsson  sjer  það  til  gildis,  að 
»s  j  e  r  s  j  e  k  u  n  n  u  g  g  r  æ  n  1  e  n  s  k  1  ö  g«  og  viðar 
segir  sami  þáttur,  að  það  eða  það  hafi  gerst  »a  ð  g  r  æ  n- 
lenskum  lögum«.  Höf.  tekur  það  og  sjálfur  fram, 
að  Grænlendingar  höfðu  sitt  Alþingi  út  af  firir  sig,  og 
getur  um  lög  þau,  er  það  samþikti  um  stofnun  biskupsstóls, 
enn    fremur  að  Grænlendingar  höfðu  sinn  eiginn  lögsögu- 


210  „ísland  gagnvart  öðrum  ríkjum.u 

mann.  Það  var  og  langt  firir  þá  að  sækja  lög  sín  hingað 
og  laga  sig  eftir  öllum  þeim  laganímælum,  sem  íslenska 
Lögrjettan  tók  i  lög,  með  þeim  samgöngum,  sem  þá  vóru. 
Það  sannar  ekkert  i  þessu  efni,  þó  að  svo  standi  í  Grá- 
gás  (Staðarhólsb.  389.  bls.),  að  hver  maður,  sem  er  sekur 
á  Grænlandi,  skuli  og  vera  sekur  hjer.  Þetta  ákvæði  er 
alveg  sjerstaklegs  eðlis,  og  má  helst  jafna  því  til  samn- 
inga  milli  rikja  nú  á  dögum  um  framsal  glæpamanna,  og 
ef  það  sannar  nokkuð,  þá  sannar  það  helst  það,  að  græn- 
lensk  lög  hafi  í  þessu  efni  náð  til  íslands! 
Eini  flugufóturinn,  sem  höf.  ber  firir  þessari  fjarstæðu,  er 
það  ákvæði  i  Grágás,  að  það  varði  fjörbaugsgarð,  »e  f 
maðurákonurtvær  hjerálandi  eða  i  vor- 
um  lögum«.  Hann  heldur  fram  skoðun  V.  Finsens,  að 
hjer  sje  orðin  »í  vorum  lögum«  sama  sem  á  Græn- 
1  a  n  d  i,  og  eiðir  mörgum  óþarfa  orðum  að  þvi  að  reina 
að  hrekja  það  sem  jeg  hef  sagt,  að  þessum  orðum  sje  hjer 
við  bætt  til  að  taka  af  allan  efa  um  það,  að  þetta  laga- 
ákvæði  nái  líka  til  bigðra  eija  við  ísland,  svo  sem  Gríms- 
eijar  eða  Vestmannaeija.  Höf.  virðist  ekki  hafa  lesið 
Grágás  með  mikilli  athigli,  úr  því  að  hann  hefur  ekki 
tekið  eftir  því,  hve  nákvæmir  hinir  fornu  íslensku  lög- 
gjafar  eru  í  orðavali,  og  hve  þeir  hafa  látið  sjer  ant  um 
að  taka  út  ifir  allar  æsar  og  orða  lögin  svo,  að  ekkert 
undanskot  gæti  átt  sjer  stað.  Það  vill  nú  svo  vel  til,  að 
jeg  get  bent  honum  á  annan  alveg  samskonar  stað  í  Grá- 
gás,  sem  tekur  af  allan  efa  í  þessu  efni.  Þar  sem  talað 
er  ura,  hvernig  fara  skuli  með  dánarfje  eftir  mann,  sem 
andast  á  skipi,  standa  þessi  orð  í  Grág.  Konungsbók  I  243. 
bls.  og  alveg  samhljóða  í  Staðarhólsbók  93.  bls.:  »Enda 
skulu  þeir  svá  fara  með  þvi  fé,  ef  maðr 
andask  at  skipi,  þá  er  þeir  skulu  héðan 
fara,  sem  áðrertint,  eðasváef  þeir  búaí 
landfestum  við  ísland  eða  þær  eyjar  hér,  er 
bygðar  eru.c  Hjer  þótti  forfeðrum  okkar  ekki  nóg  að 
segja  »í  landfestum  við  ísland«,  því  að  þá  gæti 
maður,  sem  fór  ólöglega  með  dánarfje,  skotið  sjer   undan 


„ísland  gagnvart  öðrum  rikjum."  219 

lögunum,  ef  hann  lá  í  landfestum  t.  d.  við  Vestmannaeijar. 
Á  sama  hátt  þótti  þeim  varlegra  á  firri  staðnum  að  bæta 
við  »í  vorum  lögum«,  til  þess  að  maður,  sem  átti 
tvær  konur,  aðra  »hjer  á  landi*,  enn  hina  t.  d.  í 
Grímsei,  gæti  ekki  skotið  sjer  undan  firirmælum  laganna. 

Á  32.  bls.  kemst  höf.  loks  að  efniou,  afstöðu  íslend- 
inga  við  önnur  lönd  fram  undir  lok  12.  aldar.  Þessi  kafli 
er  lítið  annað  enn  orðrjett  uppprentun  alkunnra  sögustaða, 
langar  romsur  úr  Landnámu,  Heimskringlu,  Jómsvíkinga- 
sögu,  ait  saman  ómelt  og  gjörsneitt  öllum  sjálfstæðum  eða 
frumlegum  sögulegum  röksemdum  eða  hugsunum,  Það  er 
eins  og  höf.  liggi  lífið  á  að  teigja  sem  mest  úr  efninu, 
er  hann  dirfist  að  misbjóða  lesendum  sínum  með  slík- 
um  langlokum.  Og  þó  er  langt  frá  því,  að  hann  tæmi 
efnið.  Ekki  minnist  hann  t.  d.  einu  orði  á  það,  sem 
Landnáma  segir  (útg.  1843,  276.  bls.),  að  Haraldur 
hárfagri  hafi  haft  afskifti  af  reglum  þeim,  er  landnáms 
menn  settu  um  víðáttu  landnáma,  ekki  heldur  á  það, 
að  sáttmálinn  við  Ólaf  helga  um  rjett  íslendinga  i  Noregi 
hafi  verið  endurníjaður  og  svarinn  á  ni  first  á<dögum  Is- 
leifs  biskups  og  síðar  á  dógum  Gizurar  biskups  (Grágás 
Konungsb.  II.  197.  bls.),  ekki  á  hjálp  þá,  er  Haraldur  kon- 
ungur  harðráði  veitti  íslendingum,  þegar  hallæri  var  á 
íslandi  (Hkr.  Har.  harðr.  36.  k.),  nje  heldur  á  ims  ákvæði 
i  Grágás,  sem  snerta  samband  íslendinga  við  önnur  lönd 
(t.  d.  um  dánarf je  þeirra  manna  íslenskra,  sem  andast  er- 
lendis,  Grág.  Kb.  125.— 126.  k.,  Sthb.  68.— 70.  k.,  og  um 
erfðir  útlendra  manna,  Grág.  Kb.  120.  k.,  Sthb.  61.  k. 
o.  fl.),  og  ekki  á  viðskifti  íslendinga  við  England  um  1200 
(ísl.  Fornbrs.  I  481.  bls.). 

í  2.  kafla  ritar  dr.  J.  Þ.  um  lögskii  á  íslandi  frá  1220 
til  1262.  Dr.  Berlin  hafði  haldið  því  fram,  að  fullkomið 
stjórnleisi  hefði  verið  á  íslandi  á  næstu  árunum  áður  enn 
íslendingar  gengu  á  hönd  konungi.  Gagnvart  þessu  tók 
jeg  það  fram  i  riti  mínu  »Enn  um  upphaf  konungsvalds«, 
að  Alþingi  virtisthafa  verið  haldið  reglulega  á  hverju  ári 
alt  fram  að  1262,  að  jeg  hefði  rannsakað  þetta  atriði  sjer- 


220  „Tsland  ^agnvart  öðrum  ríkjum." 

staklega  um  25  síðustu  ár  þjóðveldisins,  1238 — 1262,  og 
fundið  þess  getið  um  hvert  einasta  af  þessum  árum,  að 
Alþingi  haíi  verið  haldið,  nema  um  árin  1245,  1247,  1256, 
1258  og  1261,  enn  engin  ástæða  sje  til  að  efast  um,  að 
Alþingi  hafi  verið  haldið  þessi  5  árin  líka,  þó  að  sögurnar 
geti  þess  ekki,  og  varla  muni  nokkurt  annað  25  ára  tíma- 
bil  í  sögu  landsins  vera  fjölskrúðugra  í  þessu  efni  enn  ár- 
in  1238 — 1262.  Dr.  J.  Þ.  tekur  til  rannsóknar  nokkuð 
lengra  tímabil  enn  jeg  (árin  1221 — 1262),  enn  að  öðru  leiti 
notar  hann  röksemdaleiðslu  mína,  alveg 
óbreitta  að  efninu  til,  enn  getur  ekki  um, 
að  hann  hafi  hana  frá  mjer.  Hver  sem  ekki 
trúir,  að  þetta  sje  rjett,  hann  lesi  Andvaragrein  þeirra  drs. 
J.  Þ.  68. — 69.  bls.  og  beri  hana  saman  við  nefnt  rit  mitt 
20. — 21.  bls.  T.  d.  ber  okkur  alveg  saman  um,  hver  þau 
fimm  ár  eru,  er  ekki  er  getið  um  Alþingi.  Munurinn  er 
að  eins  sá,  að  jeg  segi  það  á  hálfri  blaðsíðu,  sem  dr.  J.  Þ. 
eiðir  til  —  20  blaðsiðum!  Það  er  hreinasta  furða,  hvað 
hann  getur  látið  sjer  verða  mikið  úr  litlu  efni.  Hann  tínir 
upp  úr  heimildarritunum  alla  vitnisburði  um  alþingishald 
á  þessum  tíma,  prentar  þá  upp  orðrjett  og  raðar  þeim  eftir 
árum,  alveg  eins  og  hann  væri  að  gefa  út  Fornbrjefasafnið ! 
Við  þessar  málalengingar  hækka  auðvitað  ritlaunin,  enn 
ekki  tekst  höf.  með  þeim  að  breiða  ifir  það,  að  hann  hjer 
skreitir  sig  með  annara  fjöðrum,  að  því  er  snertir  rök- 
semdaleiðsluna  í  heild  sinni. 

Allur  hinn  síðari  hluti  ritgjörðarinnar  (3. — 7.  kafli)  er 
eí'tir  Einar  Arnórsson,  og  ber  hann  af  »skrifi«  dr.  J.  Þ.  eins 
og  gull  af  eiri,  þó  að  mart  megi  að  finna.  Herra  E.  A. 
fillir  ekki  rit  sitt  með  ómeltum  útdráttum  úr  heimildar 
ritunum,  heldur  reinir  hann  að  gera  sjer  ljóst,  hvað  i  þeim 
stendur,  og  leiðir  af  því  áliktanir  sínar,  og  leitast  við  að 
rökstiðja  þær.  Stundum  tekst  honum  þetta  sæmilega,  enn 
stundum  detta  í  hann  óskiljanlegar  meinlokur,  einkum  þeg- 
ar  hann  er  að  bera  sig  að  verja  vanhugsaðar  staðhæfing- 
ar,  er  hann  hafði  haldið  fram  i  »Rikisrjettindum«.  í  3. 
kafla  skírir  hann  frá  skoðunum  manna  á  sambandi  Noregs 


„ísland  gagnvart  öðrum  ríkjum."  221 

og  íslands  e  f  t  i  r  Gamla  sáttmála.  Þar  hefði  hann  ekki  átt 
að  taka  með  samtíða  vitnistvurði  um  það,  sem 
gerðist  1262,  því  að  slikt  verður  að  telja  meðal  sögulegra 
heimilda  um  viðburðinn,  og  má  ekki  setja  það  á  bekk 
með  skoðunum  »Pjeturs  eða  Páls«  nú  á  siðari  tímum.  Að 
því  er  snertir  þessa  samtiða  vitnisburði  hefur  hann  (á  79. 
til  80.  bls.)  að  miklu  leiti  stuðst  við  rit  mitt  »Enn  um 
upphaf  konungsvalds«  42.-44.  bls.,  enn  getur  þess  þó 
ekki,  líklega  af  ógáti.  Enn  frá  eigin  brjósti  bætir  hann 
við  tilvitnunum  í  Árna  biskups  sögu,  þar  sem  tal- 
að  er  um  »stjórn  ríkisinsjá  íslandi«  og 
»r  í  k  i  s  s  t  j  ó  r  n  á  í  s  1  a  n  d  i  «  í  brjefum,  sem  fóru 
á  milli  Magnúsar  konungs  og  Árna  biskups,  og  Þorvarð- 
ur  Þórarinsson  segir  í  brjefi  til  konungs,  að  »eigi  verði 
allhægt  að  stjórna  r  í  k  i  n  u  « .  Leiðir  hann  af 
þessu  þá  áliktun,  að  þeir  konungur,  biskup  og  Þorvarður 
hafi  skoðað  ísland  sem  ríki  sjer.  Enn  sú  áliktun  finst  mjer 
mjög  vafasöm,  því  að  orðið  r  i  k  i  s  stjórn  (  s  t  j  ó  r  n  a  rík- 
inu)  getur  á  öllum  þessum  stöðurn  táknað  stjórn  als 
Noregs  konungs  ríkis  í  heild  sinni  að  meðtöldum  skatt- 
löndum,  enn  með  sjerstöku  tilliti  til  íslands.  Allstaðar, 
þar  sem  orðið  ríkisstjórn  kemur  firir  í  norskum 
lögum,  er  það  haft  í  þessari  víðtæku  þíðingu  (sbr.  sjer- 
staklega  rjettarbót  Hákonar hálegs  »um  ríkisstjórn« 
NgL.  III.  51 — 52  og  orðasafn  Hertzbergs),  og  sínir  það,  að 
þessi  þíðing  orðsins  tíðkaðist  við  hirðina  norsku.  Mjer  finst 
því  þessi  skíring  herra  E.  A.  ekki  vera  alveg  litlaus.  I 
4.  kafla  rekur  hann  aðdraganda  viðburðanna  1262 — 1264, 
og  hef  jeg  fátt  við  það  að  athuga,  enda  kemur  það  flest 
vel  heim  við  það,  sem  jeg  hef  áður  sagt  um  það  efni. 
Einkennilegt  er  það,  að  höf .  segir  hjer  á  e  i  n  n  i  b  1  s . 
flest  hið  sama,  sem  dr.  J.  Þ.  hefur  áður  sagt  á  3  2  blað- 
síðum,  um  samband  íslands  við  önnur  lönd,  þeim  mun 
gagnorðari  er  hann.  í  5.  kafla  skirir  höf.  frá  aðferð  þeirri, 
sem  höfð  var  við  lagasetning  á  þjóðveldistímanura,  og  þá 
auðvitað  líka  1262,  og  kemst  í  aðalatriðinu  að  sömu  niður- 
stöðu  og  jeg,  að  með    laganímælí   skildi    fara    eftir   sömu 


222  „ísland  gagnvart  öðram  ríkjam." 

reglum  og  með  lögmálsþrætur.  í  neðanmálsgrein  & 
104. — 105.  bls.  minnist  hann  á  stjórnarfarssögu  vora  á  10. 
öld  og  verður  honum  þar  sú  meinloka  að  segja,  að  »heim- 
ildarritin  gefi  enga  átillu  til«  að  ætla.  að  norðlensku  þing- 
in  hafi  verið  orðin  fjögur  um  965,  þegar  landinu  var  skift 
í  fjórðunga.  Ari  segir  um  þetta  í  íslendingabók  5.  k.: 
»Þá  vas  landinu  skipt  í  fjórðunga,  svá  at  þrjú  urðu  þing 
i  hverjum  fjórðungi,  ok  skyldu  þingunautar  eiga  hvar 
saksóknir  saman,  nema  í  Norðlendingafjórðungi  váru  fjög- 
ur,  af  því  at  þeir  urðu  eigi  á  annat  sáttirý 
þeir  esfyrir  norðanváru  Eyjafjörð  vildu 
eigi  þangat  sækja  þingit,  ok  eigi  í  Skaga- 
fjörð  þeir  es  þar  váru  fyrir  vestan«.  — 
Annaðhvort  kann  jeg  ekki  að  lesa  mælt  mál,  eða  hjer  er 
gefið  i  skin,  að  menn  hafi  viljað  fækka  norðlensku  þing- 
unum,  til  þess  að  þar  irði  3  þing  eins  og  i  hinum  fjórð- 
ungunum,  annaðhvort  að  norðan  með  þvi  að  fá  Þingei- 
inga  til  að  sækja  þing  i  Eijafjörð,  eða  að  vestan  með  því 
að  fá  Hánvetninga  til  að  sækja  í  Skagafjörð,  enn  þetta 
hafi  orðið  að  engu  firir  mótstöðu  Þingeiinga  og  Húnvetningar 
sem  ekki  vildu  leggja  niður  þing  þau,  sem  þar  vóru  firir.  — 
i  6.  kafla  talar  höf.  um  hinn  eina  rjetta  »Gramla  Sátt- 
mála«,  sáttmálann  frá  1262,  og  um  skjal  það,  sem  kallað 
hefur  verið  ranglega  ^Gamli  sáttmáli«  og  Jón  Sigurðsson 
hefur  heimfært  til  1263  og  1264,  enn  er  i  raun  rjettri  Al- 
þingissamþikt,  líklega  frá  árinu  1300.  Firirsögnin  firir 
kaflanum  »Sáttmál  a  r  n  i  r «  (í  flt.)  er  í  meira  lagi  lituðr 
því  að  engar  heimildir  eru  firir  því,  að  hið  síðarnefnda 
skjal  sje  sáttmáli,  samþiktur  af  konungsvaldinu,  og  herra 
E.  A.  gerir  enga  tilraun  til  að  sanna  það.  Þvert  á  móti 
ber  upphaf  skjalsins  það  með  sjer,  að  það  er  einhliða  Al- 
þingissamþikt.  Höf.  er  auðsjáanlega  í  mestu  vandræðum 
með  þennan  »sáttmála«  sinn,  neitar  hvergi  beinlínis,  að 
hann  kunni  að  vera  frá  1300  eða  1302,  enn  kemst  þó  loks 
að  þeirri  niðurstöðu,  að  hann  muni  vera  frá  árinu  1281, 
sama  árinu  og  Jónsbók  var  lögtekin,  samþiktur  á  alþingi 
rjett  á  undan  henni,  einkum  af  þvi  að  í  honum  standi  það 


„Island  gagnvart  öðrnra  ríkjnm."  223 

ákvæði,  að  erfðir  skuli  uppgefast  firir  íslendingum  i  Nor- 
egi,  hversu  lengi  sem  staðið  hafa,  og  geti  það  ekki  vel 
verið  ingra  enn  Jónsbók,  því  að  eftir  Jónsbók  Kvg.  18  falli 
erfðir  íslendinga  í  Noregi  undir  konung,  ef  þær  eru  ekki 
hirtar  innan  10  ára.  Eftir  þessu  hafa  þá  íslendingar  sam- 
þikt  tvo  »sáttmála«  sama  árið,  lögbókina  og  þennan  »sátt- 
mála«,  hvorn  öðrum  ósamhljóða  að  efni  til!  Höf.  gætir 
þess  ekki,  að  skjalið  skí  r  ir  s  j  ál  f  t,  hvernig  á  því 
stendur,  að  það  tekur  hjer  upp  lagaákvæði,  sem  var  eldra 
en  Jónsbók,  þar  sem  það  first  talar  um  »þau  heit,  sem  í 
móti  skattinum  var  játað«  og  síðan  tekurupp  með  nokkr- 
um  viðaukum  alt  aðalefni  hins  rjetta  Gamla 
Sáttmála  (1262),  þar  á  meðal  ákvæðið  um 
erfðirnar.  Það  er  rjett,  að  þetta  ákvæði  er  eldra  enn 
Jónsbók,  enn  að  segja,  að  skjal,  sem  vitnar  í  þetta  gamla 
ákvæði,  hljóti  firir  það  að  vera  eldra  enn  Jónsbók,  það  er 
jafnfjarstætt,  eins  og  ef  einhver  vildi  álikta  sem  svor 
Bókin  »Ríkisrjettindi  íslands«  vitnar  i  Gamla  Sáttmála, 
því  hlítur  hún  að  vera  skrifuð,  áður  enn  Jónsbók  var  lög- 
tekin.  Höf.  verður  og  að  slá  svörtu  striki  ifir  þau  orð  í 
þessum  svo  kallaða  »sáttmála«,  þar  sem  landsmenn  »bjóða 
virðulegum  herra  Hákoni  konungi  hinumkór- 
ónaða«  þjónustu  sína,  því  að  árið  1281  var  Eirikur 
konungur  ifir  Noregs  veldi.  Ef  þessi  orð  skjalsins  eru  ó- 
merk  og  að  engu  hafandi,  þá  má  eins  strika  út  eða  breita 
hverju  öðru  sem  í  því  stendur,  og  hvaða  mark  er  þá  á 
því  takandi?  Annars  heldur  höf.  því  fram,  að  ákvæðið 
um,  að  erfðir  skuli  uppgefast,  hversu  lengi  sem  staðið 
hafa,  sje  eldra  enn  hinn  rjetti  Gamli  Sáttmáli  (1262),  og 
ber  firir  því  Staðarhólsbók  88.  bls.  (»enda  er  nú  heimt- 
ing  til  fjárins  hvégi  lengi  sem  þat  liggr«)  og  96.  bls.  (»en 
féit  liggr  sér  nú  aldrigi«).  Hann  gætir  þess  ekki,  að 
Staðarhólsbók  er  skrifuð  hjer  um  bil  10  árum  eftir  Gamla 
Sáttmála,  og  að  allar  líkur  eru  til,  að  hún  hafi  einmitt 
tekið  þetta  ákvæði  eftir  honum.  Orðið  nú  á  báð- 
um  stöðunum  bendir  bersínilega  til  þess  tíma,  þegar  skinn- 
bókin  er  rituð.    Annars  greinir  höf.  nokkurn  veginn  rjett 


224  „ísland  gagnvart  öðrum  rikjum". 

efnið  í  Gamla  Sáttmála,  nema  hvað  hann  sleppir  úr  hon- 
um  loforði  konungs  »að  halda  friði  ifir  landsmönnum«. 

7.  kafli  er  um  »samband  íslands  og  Noregs«.  Sumt 
er  þar  rjett  athugað,  enn  sumt  er  ritað  af  meira  kappi, 
enn  góðu  hófi  gegnir,  og  líkist  fremur  málaflutningsskjali 
enn  vísindariti.  Kemur  þetta  stundum  fram  ósjálfrátt  í 
rithættinum  (sbr.  »halda  því  fast  fram«  á  148.  bls.). 
Hjer  eru  margar  staðhæflngar  mjög  vafasamar  og  sumar 
beinlínis  rangar,  og  irði  það  of  langt  mál  að  eltast  við 
það  alt  saman.  Hjer  skal  að  eins  drepið  á  fáein  merki- 
leg  atriði. 

í  riti  mínu  ,Enn  um  upphaf  konungsvalds'  69.  bls. 
standa  þessi  orð:  »Alstaðar,  þar  sem  Jónsbók  talar  um 
bestu  (skinsömustu,  góða,  vitra)  menn  við  hlið  kon- 
ungs,  sem  hann  skuli  leita  ráða  hjá,  hefur  hún  ber- 
sínilega  þessi  orð  í  norskri  merkingu,  um  konungs- 
ráðið«.  Höf.  heldur  því  fram,  að  hjer  sje  ekki  í  lög- 
bókinni  átt  við  hið  vanalega  ráðaneiti  konungs,  heldur 
við  bestu  (skinsömustu,  góða,  viíra)  menn  íslenska.  Þetta 
gæti  verið  rjett,  ef  sannað  irði,  að  konungur  hafi  altaf 
Jiaft  sjer  við  hönd  islenska  menn  til  ráðaneitis  um  íslensk 
mál.  Enn  firir  því  eru  engar  heimildir,  og  höf.  reinir 
ekki  einu  sinni  til  að  sanna  það.  Það  er  og  í  beinni  mót- 
sögn  við  það,  sem  höf.  játar  sjálfur  á  149.  bls.,  að  kon- 
nngur  »bafði  frjálsar  hendur  að  lögum  í  því,  til  hverra 
hann  vildi  leita  ráða  um  stjórnarathafnir  sínar.«  Hann 
gat  leitað  ráða  til  íslendinga,  ef  þeirra  var  kostur  við 
hirðina,  enn  að  sjálfsögðu  hefur  hann  oftast  leitað  ráða 
til  þeirra  manna,  sem  hann  var  vanur  að  ráðfæra  sig  við, 
til  konungsráðsins,  enn  í  því  sátu  að  öllum  jafnaði  tómir 
Norðmenn,  þó  að  það  gæti  komið  firir,  að  i  þeim  hóp  væri 
einn  eða  tveir  íslendingar.  Árna  biskups  saga  bendir  og 
til,  að  í  framkvæmdinni  hafi  vanalega  einn  maður  í  kon- 
ungsráðinu  verið  skipaður  ifir  íslandsmálin  konungi  til 
ráðaneitis,  t.  d.  Álfur  jarl  árið  1286  (Bisk.  I  756)  og  Auð- 
un  hestakorn  árið  1289  (Bisk.  I  777),  báðir  Norðmenn 
(sbr.  ,Um  upphaf  kv.f  67.  bls.  nm.).     Hjer  kennir  því  öfga 


„Island  gagnvart  öðrum  ríkjum".  225 

hjá  höf.  Einstöku  sinnum  má  þó  sjá,  að  konungur  leit- 
aði  ráða  bæði  hjá  konungsráðinu  og  bestu  mönnum  ís- 
lenskum.  í  rjettarb.  14.  júní  1314  segíst  Hákon  konung- 
ur  hafa  hugsað  efni  rjettarbótarinnar  »með  beztu  manna 
ráði  ok  bænarstað  þeirra  vitrustu  manna  héðan  af  land- 
inu.«  Jeg  hef  altaf  verið  og  er  enn  á  þeirri  skoðun,  að 
hjer  tákni  orðið  »beztu  menn«  í  munni  konungs  ríkisráðið, 
eins  og  vant  er,  enn  »vitrustu  menn  héðan  af  landinu«  sje 
íslendingar.  Það  er  ekki  i  neinni  mótsögn  við  þetta,  þó 
að  jeg  segi  i  ,Upph.  kv/  á  64.  bls.,  að  konungur  »segist 
hafa  ráðfært  sig  við  bestu  menn  á  íslandi  um  efni  rjettar- 
bótarinnar«,  þvi  að  orð  hennar  »(með)  bænarstað  þeirra 
vitrustu  manna  hér  u,  landi«  tákna  að  efninu  til  svo 
að  kalla  hið  sama  og  »ráðfært  sig  við  bestu  menn  af  ís- 
landi«  hjá  mjer,  og  til  þeirra  orða  einna  visa  jeg  á 
nefndum  stað.  Annars  er  mart  fróðlegt  í  því,  sem  höf. 
ritar  um  afskifti  ríkisráðsins  af  íslandsmálum  á  siðari 
tímum.  Enn  af  þvi  verður  sú  ein  áliktun  leidd,  að  ráðið 
hafi  mjög  oft  látið  islensk  mál  til  sin  taka  og  að  íslend- 
ingar  hafi  sjálfir  bæði  beinlinis  og  óbeinlinis  viðurkent  rjett 
þess  i  þvi  efni.  Merkilegt  er,  að  höf.  gengur  i  þessu  efni 
þegjandi  fram  hjá  Alþingissamþiktinni  frá  1306,  þar  sem 
Alþingi  biður  »virðulegan  herra  Hákon  konung  og  alla 
aðra  dugandis  menn«  —  það  er  auðvitað  i  þessu  sam- 
bandi  rikisráðið  —  »að  þeir  þröngvi  oss  eigi  framar 
en  lög  votta  til  meiri  álaga«,  og  óskar  að  Alþingissam- 
þiktin  verði  »konunginum  í  Noregi  og  öllu  hans  rjettu 
ráðuneiti  til  vegs  og  virðingar,  enn  oss  til  friðar  og 
frelsis«.  Hjer  er  konungurinn  og  ráðið  sett  í  mótsetning 
við  íslendinga  (»oss«),  og  það  af  Alþingi  sjálfu. 

Furðu  djarft  finst  mjer  það  vera  af  höf.  að  neita  því 
þvert  ofan  í  handritin,  að  Konungserfðir  hafi  frá  upphafi 
staðið  í  Járnsíðu,  Kristinrjetti  Árna  biskups  og  Jónsbók, 
einkum  þar  sem  sögulegar  líkur  stiðja  vitnisburð  handrit- 
anna.  Vjer  vitum  af  Hákonar  sögu,  hve  ant  þeim  feðg- 
um  Hákoni  gamla  og  Magnúsi  var  um,  að  enginn  skuggi 

15 


226  „ísland  gagnvart  öðruni  ríkjum". 

fjelli  á  erfðarjett  þeirra  til  konungsdómsins,  og  má  þá 
geta  nærri,  hvort  Magnús  konungur  haíi  ekki  látið  taka 
Konungserfðalögin  i  lögbækur  þær,  sem  hann  ljet  semja 
handa  íslandi.  Þó  að  sumt  i  Konungserfðum  Járnsíðu  eigi 
að  eins  við  norska,  enn  ekki  islenska,  staðháttu,  þá  sínir 
það  að  eins  það,  sem  vjer  vissum  áður,  að  lögin  eru  upp- 
haflega  (1260)  sett  með  Noreg  firir  augum,  enn  siðan  tekin 
óbreitt  inn  í  Járnsíðu.  Að  þvi  er  Jónsbók  snertir,  þá  vitnar 
nefndarmannasamþiktin  frá  1302  í  »eiðstaf,  sem  stendur  í 
bók  vorri«,  og  á  þar  við  Bóndaeið,  sem  stendur  i  Kon- 
ungserfðum  Jónsbókar,  og  verður  að  skoða  þetta  sem 
vitnisburð  um,  að  nefndarmennirnir  hafl  talið  Konungs- 
erfðirnar  einn  þátt  Jónsbókar.  Alt  sem  höf.  ritar  um 
þetta  á  160. — 161.  bls.  eru  eintómar  hártoganir.  Hann 
fer  svo  langt  að  segja,  að  þessi  vitnisburður  nefndar- 
mannanna  sanni  ekki  meira  enn  það,  »að  þeir  hafi  1302 
verið  búnir  að  skrifa  eiðstaf  þann,  sem  þeir  hiltu  kon- 
ung  eftir,  inn  í  Jónsbókarbandrit  sín«!  Og  þennan  eið, 
sem  þeir  skrifa  inn  í  lögbækur  sínar,  segir  hann  að 
umboðsmenn  konungs  hafi  »auðvitað«  stafað  þeim.  Heldur 
hann  þá  að  allir  nef ndarmenn,  84  talsins,  hafi  haft  með  sjer 
hver  sitt  Jónsbókarhandrit  til  Alþingis  árið  1302?  Hinu 
gengur  höf.  þegjandi  fram  hjá,  sem  jeg  hef  sint  (»Enn  um 
upphaf  kv.«  39.  bls.  nm.).  að  Alþingissamþiktin  frá  1300 
vitnar  einnig  í  »grein  laganna«,  sem  stendur  í  Konungs- 
erfðum.  Satt  er  það,  að  Skálholtsbók  hefur  ekki  Konungs- 
erfðakaflann  i  rjettri  röð,  enn  hún  hefur  hann  þó,  og 
meira  að  segja  vísar  til  hans  í  ifirskrift,  sem  stend- 
ur  í  handritinu,  þar  sem  Kristindómsbálkur  hefst  (»Hér 
hefr  kristins  dóms  bálk  með  konunga  erfðatali«. 
Jónsbók  Ó.  H.  bls.  17),  og  vitnar  handritið  sjálft  þar  á 
móti  sinni  eigin  röð,  að  því  er  þennan  kafla  snertir.  I 
ritinu  »Enn  um  upph.  kv.«  á  55. — 56.  bls.  hef  jeg  sint, 
hvernig  á  þvi  stendur,  að  Árni  biskup  árið  1275  tók  í 
Kristinrjett  sinn  Konungserfðir  Járnsíðu,  eða,  sem  er 
sama,  Konungserfðalögin  frá  1260,  enn  ekki  hinar  niju 
konungserfðir    frá    12  73,    sem   biskup   þó   hlaut   að 


„ísland  gagnvart  öðrum  ríkjum".  227 

þekkja.  Það  hlítur  að  stafa  af  því,  að  gömlu  konungs- 
erfðirnar  höfðu  lagagildi  áfram,  þangað  til  Alþingi  hafði 
lagt  samþikki  sitt  á  hin  níju  Konungserfðalög,  enn  það 
var  ekki  gert  fir  enn  1281,  er  þau  vóru  samþikt  með 
Jónsbók,  og  sjest  á  þessu  að  Alþingi  hafði  samþiktarat- 
kvæði  um  Konungserfðir.  Herra  E.  A.  gengur  þc^jandi 
fram  hjá  þessu,  enn  segir,  að  það  að  Árni  biskup  þekti 
Konungserfðirnar  1273  og  vinátta  hans  við  Magnús  kon- 
ung  sje  »full  sönnun«(!!)  firir  því,  að  Konungserfðirnar 
frá  1260  hafi  ekki  staðið  í  Kristinrjetti  Árna  frá  upphafi; 
þetta  fullirðír  hann  þvert  ofan  í  vitnisburð  bestu  handrita 
(156.  bls.). 

Gagnvart  því,  sem  höf.  segir  um  hermál  og  utanríkis- 
mál,  leifi  jeg  mjer  að  vísa  til  þess,  sem  jeg  hef  sagt  um 
sama  efni  í  ritinu  »Enn  um  upphaf  kv.«  49. — 52.  bls.  Höf. 
játar,  að  konungur  hafi  gert  samninga  við  önnur  ríki  um 
mál,  sem  ísJai  d  skifta,  enn  leggur  hins  vegar  helst  til 
mikið  upp  úr  Alþingissamþiktinni  frá  1527  »um  kaupskap 
útlenskra«,  og  það  er  í  raeira  lagi  litað,  er  hann  álikt;.r 
af  henni  á  184.  bls.,  að  «íslendingar  hafi  talið  sig  hafa 
heimild  til  að  gera  samninga  við  önnur  ríki  um  utanríkis- 
mál«,  og  hefur  þó  á  næstu  bls.  á  undan  kveðið  niður  þá 
fjarstæðu  drs.  J.  Þ.,  að  Alþingissamþikt  þessi  sje  samn- 
ingur  milli  Alþingis  og  »Hamborgarríkis«  (!).  Sann- 
leikurinn  er  sá,  að  samþiktin  er  gerð  firir  »auðmjúkan«  bæna- 
stað  einstakra  útlendra  kaupmanna  frá  Hamborg  og  Brim- 
um  og  frá  Englandi,  og  að  Þjóðverjarnir  lofa  að  útvega  brjef 
f rá  Hamborgarráði,  að  gjörningurinn  skuli  haldast.  Hamborg 
kemur  als  ekki  fram  í  skjalinu  sem  annar  samningsaðili, 
og  engin  sönnun  er  til  firir  því,  að  Hamborgarráðið  hafi 
nokkurn  tima  komið  þar  nærri,  eins  og  höf.  játar  sjálfur. 
Hinu  gengur  höf.  þegjandi  fram  hjá,  að  einn  af  þeim  mönn- 
um,  sem  setja  og  samþikkja  þennan  gjörning  með  Alþingi 
er  sjálfur  hirðstjórinn,  Jóhann  Pjetursson  (ísl.  Forn- 
brjefas.  IX  415.  og  416.  bls.),  enn  hirðstjórinn  var,  eins  og 
höf.  segir  sjálfur  á  182.  bls.  »aðalumboðsmaður  kon- 
ungs«  og  »gat  þvi  til  bráðabirgða  haft  vald  til  að    veita 

15* 


228  „ísland  gagnvart  öðrum  ríkjum." 

útlendum  kaupmönnum«,  i  nafni  konungs,  »leiíi  til  versl- 
unar«,  enn  um  slíkt  er  einmitt  hjer  að  ræða.  Alþingis- 
samþikt  þessi  ber  það  því  sjálf  með  sjer,  að  hún  er  sett 
með  samþikki  konungsvaldsins. 

Jeg  læt  þá  hjer  staðar  numið  að  sinni,  og  er  það  mín 
einlæg  ósk,  að  það,  sem  höfundarnir  kunna  hjer  eftir  að 
rita  meira  um  þetta  mál,  megi  verða  svo  úr  garði  gert, 
að  þeim  sjálfum  og  landi  voru  og  þjóð  sje  til  sóma  enn 
engrar  minkunar. 


Agrip  af  sögu  holdsveikinnar  á  íslandi. 


Eftir  Sœmund  Bjarnhjeðinsson. 


Niðurl. 

Um  þessar  mundir  var  skipaður  fyrsti  lceknir  hér  á 
landi  og  landlœknisembœttið  stofnað  1760.  Sá  maður, 
sem  þannig  varð  nokkurs  konar  faðir  hinnar  íslensku  lækna- 
stéttar,  var  Bjarni  Pdlsson. 

Bjarni  landlæknir  hafði  haf t  gott  tækifæri  á  ferðalögum 
sinum  meðEggert(1751 — 57)til  að  kynnast  holdsveikinni  hér 
á  landi  og  útbreiðslu  hennar.  Samkvæmt  erindisbréfi  sinu 
átti  hann  að  skoða  einn  spítala  á  ári  —  »d  eigin  Jcostnað«. 
Hann  hafði  fullan  hug  á  þvi  að  bæta  spitalana  og  vinna 
að  útrýmingu  holdsveikinnar.  Árangurinn  af  þessum  til- 
raunum  hans  urðu  að  vísu  ekki  miklar,  án  þess  hann  þó 
verði  sakaður  um  það. 

Það  eru  til  tvær  skoðunargjörðir  eftir  Bjarna,  sendar 
Magnúsi  amtmanni  Gíslasyni,  önnur  frá  Kaldaðarnesspítala 
i  des.  1760  (dags.  10/2  1761),  hin  um  Hallbjarnareyrar- 
spítala  1763.26) 

Þá  voru  fimm  menn  á  hvorum  spítala,  og  er  þar  fyrst 
stutt  skýrsla  um  sjúklingana  og  heilbrigðisástand  þeirra, 
en  ófullkomin,  enda  var  skýrslan  ætluð  algjörlega  ólækn- 
isfróðum  mönnum. 

Hann  bendir  á  þá  sjúklinga,  sem  vert  sé  að  gjöra 
lœkningatilraunir  við,  i  von  um  bata,  og  vill  láta  flytja  þá 
heim  til  sín  gegn  venjulegu  spitalameðlagi.  Fyrir  lækn- 
ingatilraunirnar  og  meðöl  var  honum  ætlaður  i  erindis- 
bréfinu  hdlfur  forlagseyrir,  ef  sjúklingnum  batnaði,  annars 
ekkert.  Liklega  hefir  hann  eigi  grætt  mikið  á  þvi.     Bæði 


230  Holdsveikissaga. 

Finnur  biskup  og  hann  geta  þess  seinna,  að  árangurinn  sé 
ekki  mikill. 

Um  fœðið  skrifar  hann  allmikið.  Vill  hann  að  sjúkl- 
ingar  fái  garðmeti  að  minsta  kosti  tvisvar  í  viku,  og  því 
vildi  hann  fyrirskipa  að  komið  yrði  upp  kálgarði  og  kar- 
töflurækt  á  spítalajörðunum.  Sjúklingar  væru  margir  mat- 
menn  og  vildu  líklega  fá  staðbetra  fæði  en  kálmeti  er. 
Þvi  væri  gott  að  hafa  kartöflur  handa  þeim  með.  Þær 
væru  bæði  saðsamar  og  eins  mætti  búa  til  marga  rétti  úr 
þeim. 

íslenskar  jurtir  vildi  hann  og  brúka  til  fæðu,  svo 
sem  fjállagrös,  skarfakál,  hrafnáklukkur,  heimulublöð  (þ.  e. 
njólablöð),  Ólafssúrur  o.  s.  frv.  Þá  ræður  hann  frá  að 
gefa  súran  mat,  maltan  eða  úldinn,  en  kornmat  í  brauði 
og  grautum  með  mjólk,  Sjúklingum  var  vigtað  út,  en  það 
vildi  ekki  Bjarni  að  yrði  gjört  eftirleiðis.  Ef  matarhæf- 
inu  yrði  breytt  þannig,  hafði  hann  von  um  að  ýmsum 
mundi  batna,  sumum  albatna,  og  mundu  holdsveikir  í  sveit- 
unum  þá  einnig  taka  upp  svipað  matarhæfi. 

Að  Bjarni  Pálsson  lagði  svo  ríka  áherslu  á  jurtafæðu,  sér- 
staklega  grænmeti,  er  auðskilið,  af  þvi  hann,  eins  og  aðrir, 
taldi  holdsveikina  nokkurs  konar  skyrbjúg,  þriðju  tegund 
hans. 

Að  endingu  biður  hann  um  skýrslu  frá  umsjónarmönn- 
um  um  það,  hverir  séu  hospítalshaldarar  og  með  hvaða 
kjörun:,  um  tölu  sjúklinga  á  spítölunum,  aldur  og  kring- 
stæður  þeirra;  ennfremur  um  eignir  spítalanna  og  tekj- 
ur.  Loks  segir  hann  að  það  sé  almenningstrú,  »að  þessi 
skœði  sjúkdómur  meir  taki  hér  nú  yfirhönd  en  fyrrum  og 
sjdlfur  veit  eg  ekkiy  hvað  margir  þmlikir  koma  á  minn  fund 
sér  hjálpar  að  leita«. 

Þeirn  þótti  hann  sumum  raargspurull,  höfðingjunum, 
einkum  þar  norðanlands  og  Finni  biskupi,  en  amtmaður 
snerist  vel  við  tillögum  Bjarna  um  breytingar  á  matarhæf- 
inu.  Lætur  hann  sýslumann  flytja  þá  sjúklinga  fráKald- 
aðarnesi,  sem  landlæknir  taldi  læknandi,  til  hans,  og  skipar 
að  láta  spítalaráðsmenn  búatil  kálgarða      Kaldaöarnesráðs- 


Holdsveikissaga.  231 

maður  þekki  garðrækt  frá  Klausturhólum,  því  þar  vaxi 
grænkál  og  jarðepli.  Fjallagrös  sé  auðvelt  að  ná  í,  en 
skarfakáli  verði  að  sá.  Sjúklingar    séu    fiknir   i   súrt 

skyr,  súrt  smjör,  maltan  fisk  og  úldinn,  en  nú  verði  þeir 
eftir  uppástungu  landlæknis  að  fá  fjallagrös  og  mjölgraut 
fyrir  fisk,  verst  sé  með  drykkinn  o:  súran  drukk  (16/8 
1761).  í  bréfi  til  Bjarna  nokkru  seinna27)  segir  hann:  »Eg 
bifell  i  öllu  mins  Herra  Land-Physici  Observationer  i 
hans  Visitatiu  Hospitalanna,  en  defendera  Drickens  Ind- 
retning.  Vatnið  óblandað  álitst  Sclavanna«.  Spyr  svo  hvort 
eigi  megi  búa  til  drykk  handa  sjúklingunum  úr  fjallagrös- 
um  eða  jurtum.  Ennfremur  stingur  hann  upp  á  »að  setja 
baðker«,  en  segir  það  varla  hægt  vegna  eldiviðarleysis. 
Mór  sé  þar  i  jörðu,  en  jarðnafar  vanti  til  að  finna   hann. 

Skömmu  eftir  heimkomu  sína  leggur  Bjarni  landlækn- 
ir  til  i  bréfi  til  læknadeildar  háskólans,  að  öllum  spítölun- 
um,  fjórum,  verði  steypt  saman  i  einn  holdsveikisspítala, 
Generalhospital  (16/io  1761).  Að  leggja  norðlensku  spít- 
alana  niður,  eins  og  þeir  Norðlendinga  hófðingjarnir  vildu, 
var  hann  gjörsamlega  mótfallinn  vegna  áframhaldandi  út- 
breiðslu  holdsveikinnar.  Út  af  þvi  segir  hann  í  bréfi  til 
amtmanns.  «  .  .  .  .  annullatio  þeirra  (spítalanna)  er  mér 
viðbjóðsleg ;  status  prœsens  óþolandi ;  Combinatio  þeirra  til 
Generalhospitals  örðug  að  stifta,  en  Jcynni  hafa  stœrsta  Nytte* 
(Vio  H63). 

Svo  er  að  skilja  sem  amtmaður  hafi  verið  hug- 
myndinni  hlyntur,  en  þótt  málið  illa  undirbúið,  og  eins  var 
t.  a.  m.  um  Slcúla  landfógeta.  Skrifar  hann  Bjarna,  að 
»hugmyndin  hafi  höfuð  og  hala  en  vanti  innýflin«:  nægar 
skýrslur  um  tekju  spítalanna  o.  íl.27) 

Af  umsjónarmönnunum  sunnanlands  var  Finnur  bisk- 
up  þessu  mjög  mótfallinn,  en  lögmaður  Björn'  Markússon 
heldur  hlyntur  í  sjálfu  sér,  en  segir  það  þó  ómögulegt 
vegna  fjárpestarinnar  og  efnahnekkis  þess,  sem  hún  baki. 
En  lieimta  mundi  hann,  að  spítalinn  œtti  sjálfur  alt  sitt  bú 
og  launaði  sjálfur  rdðsmann  og  þjónustufólk  (l6/3   1766)27). 

Aðalmótmælin    gegn  þessari  tillögu  Bjarna  Pálssonar 


232  Holdsveikissaga. 

var  fátækt  spítalanna  og  samgönguskortur  milli  ýmsra 
landshluta.  Sögðu  menn  —  líklega  með  réttu  —  að 
sjúklingar  gætu  ekki  komist  i  þenna  tilætlaða  spítala  nema 
úr  nærsýslunum. 

Eftir  tillögu  landlæknis  skipaði  konungur  sex  manna 
nefnd  í  málið  1766,  þrjá  veraldlegrar  stéttar  menn  og  þrjá 
andlegrar.  Um  starf  þessarar  nefndar  er  mér  ekki  annað 
kunnugt  en  það,  sem  Jón  landlœknir  Sveinsson  segir  i  til- 
lögum  sinum  i  spitalamálinu  (78  1791),  að  hún  hafi  komið 
saman  á  Eyrarbákka,  en  nefndarmenn  ékki  orðið  dsáttir  og 
hafi  enginn  drangur  orðið  af  starfi  þeirra.28) 

Þannig  fórst  þessi  tilraun  fyrir,  að  stofna  einn  spítala 
fyrir  holdsveika  í  stað  gömlu  spítalanna. 

Tillaga  Jóns  Sveinssonar  (landlæknis  1780 — 1803) 
var  sú,  að  spítalarnir  i  Kaldaðarnesi  og  á  Hörgslandi 
og  svo  Gufunesspitaliy  sem  ekki  var  ætlaður  holdsveik- 
um,  vœri  lagðir  niðury  en  að  einn  spítali  yrði  bygður  í 
þeirra  stað  á  landlœJcnissetrinu  Nesi  handa  16  »limum«y 
og  séu  fimm  þeirra  holdsveikiry  ungir  menn,  sem  von  sé 
til  að  lœknist. 

Ekki  tókst  betur  með  þessa  tillögu  en  hina  fyrri  um 
einn  holdsveikraspítala  í  landinu.  Það  þótti  með  öllu  ó- 
leyfilegt  að  nema  spítalana  úr  gildi,  af  því  að  þeir  væru 
stofnaðir  með  gjöfum  til  uppeldis  og  einangrunar  holds- 
veikum,  en  annars  ekki. 

Þetta  var  í  fyrsta  skifti  að  tillaga  kom  fram  um  að 
hafa  holdsveika  sjúklinga  og  aðra  i  einum  spítala. 

Jón  Thorstensen  (landl.  1820 — 1855)  var  þessari  hug- 
mynd  mjög  hlyntur,  vildi  láta  stofna  einn  spítala  fyrir 
hvoratveggja,  holdsveika  og  aðra  sjúklinga,  en  vildi  láta 
nema  alla  gömlu  spítalana  úr  gildi4).  Þó  var  hann  seinna 
þvi  móthverfur,  þegar  alvara  varð  úr. 

A  síðustu  áratugum  18.  aldarinnar  og  á  19.  öldinni 
batnaði  fjárhagur  spítalanna  talsvert  vegna  betri  stjórnar 
og  eftirlits  með  innheimtu  á  gjöldum  þeirra. 

Samkvæmt  erindisbréfi  Bjarna  Pálssonar  var  land- 
læknum  falið  að  skoða    einn    spítala    á   ári.     Þeir   ræktu 


Holdsveikissagan.  233 

þá  skyldu  slælega,  enda  höfðu  þeir  í  mörg  horn  að  líta. 
Loks  1824  voru  þeir  leystir  af  þeim  starfa.  Þótt  afskifti 
þeirra  af  spítölunum  væru  fremur  lítil  —  að  Bjarna  und- 
anteknum  — ,  varð  þessi  breyting  síst  til  bóta.  Því  þótt 
þeir  hefðu  að  vísu  eigi  umsjón  spítalanna  á  hendi,  var 
þó  við  og  við  tekið  tillit  til  tillagna  þeirra. 

Á  siðari  helming  18.  og  fyrstu  árum  19.  aldar 
voru  að  vísu  fleiri  sjúklingar  í  spítölunum  en  fyrri- 
part  18.  aldar,  en  svo  fór  þeim  heldur  að  fækka,  enda 
oft  nokkuð  synjað  móttöku,  þótt  nóg  væri  húsrými  og 
fjárhagur  þeirra  farinn  að  verða  sæmilegur. 

Brynjólfur  biskup  ætlaðist  auðsjáanlega  til  upphaflega 
að  vel  færi  um  sjúklingana  og  að  húsakynnin  yrðu  góð, 
en  af  úttektarskýrslum  frá  fyrri  hluta  18.  aldar  sést  það- 
greinilega,  að  það  hefir  verið  öðru  máli  að  gegna.  Litil 
voru  þau  þá  og  loftlítil,  lekasöm  og  oft  köld.  Að  vísu 
var  skipað  fyrir  í  tilskipun  konungs  1746,  að  svo  mætti 
ekki  vera,  en  lítið  lagaðist  það,  og  má  sjá  það  á  lýsing- 
um  landlæknanna. 

Þannig  segir  Bjarni  Pálsson  eftir  skoðunargjörð  sína 
á  Eyrarspitala  i  bréfi  til  Magnúsar  Gíslasonar  amtmann& 
(80/7  1763): 

f>Ach  Jammer!  Vi  flatteres  af  Navn  af  Hospitaler, 
men  Eenten  höster  vi  iJcke  .  .  .  Huset  de  lever  i  Er  det  et 
œrligt  Lambhus,  Siobud  eller  endelig  Bœiarskále.  Kort  sagt 
for  mig  som  medicus  loci  er  det  en  Ælendigheds  Ælendig- 
hed  at  se  paa  saa  Huseney  saa  Mennesker  der  er  indrömmet 
i  dem  som  membra  hospilitatis  og  re  vera  burde  saaledes 
handles,  men  disse  lœgges  ind  som  Slaverne  i  evig  Fœng- 
sel  .  .   .« 

Jón  Sveinsson  segir  um  30  árum  síðar,  að  það  séu 
skítugir,  saggafullir  moldarkofar,  sem  holdsveikum  sé  troð- 
ið  inn  í  án  hæfilegra  meðala,  matarhæfis  eða  hirðingar, 
svo  að  hinir  veiku  líkamir  rotni  upp  lifandi. 

I  sambandi  við  þetta  nefnir  hann  ýms  klækibrögð 
til  þess  að  svíkja  spítalana  á  fiskhlutunum:  1)  Ef  litið 
aflist,  sjái  menn  um,  að  hlutur  komist    ekki    upp   i    fimm 


234  Holdsveikissaga. 

fiska  og  rói  heldur  tvisvar  á  dag.  2)  Þegar  góður  afli 
sé,  fari  þeir  heim,  þegar  fimm  fiskar  séu  komnir  í  hlut 
og  rói  svo  ef  til  vill  aftur  sama  dag.  3)  Velji  menn  úr 
minstu  og  mögrustu  fiskana  handa  spitölunum.  4)  Hospí- 
talshlutirnir  (merktir  H)  séu  látnir  vera  i  vanhirðu  og 
verði  þvi  enn  verri  verzlunarvara,  sem  seljist  seint  og 
illa,  og  þá  verði  loks  að  draga  frá  háa  »pakkhús«leigu28). 

Jón  Hjaltalin  ber  þeim  ekki  glæsilegri  sögu  vegna 
sóðaskapar  og  annars.  Bjarni  var  sá  eini  af  landlækn- 
unum,  sem  heldur  vildi  halda  þeim,  þótt  vondir  væru, 
vegna  þess,  að  hann  óttaðist  útbreiðslu  veikinnar,  en  þótti 
auðvitað,  eins  og  getið  hefir  verið  um,  brýnasta  nauðsyn 
að  bæta  þá,  eða  helst  að  byggja  eitt  gott  »hospítal«  handa 
holdsveikum.  Hinir  höfðu  enga  trú  á  nytsemi  þeirra, 
eins  og  þeir  voru,  og  töldu  enga  þörf  á  svona  löguðum 
einangrunarstofnunum.  Gamla  kenningin  um  sóttnæmi 
veikinnar  var  að  hverfa,  en  arfgengiskenningin  að  ryðja 
sér  til  rúms. 

Þegar  svo  Hjaltalín,  þessari  kenningu  til  staðfesting- 
ar.  segir,  að  þeir  128  holdsveiklingar,  sem  hafi  verið  taldir 
1838,  hafi  allir  verið  komnir  af  holdsveikum  foreldrumf  má 
geta  nærri,  að  alþýða  manna  hefir  ekki  þóst  þurfa  fram- 
&r  vitnanna  við.  En  nú  vill  svo  vel  til  að  skýrsla  þessi, 
sem  Hjaltalín  vitnar  til,  er  til  enn  þá  hér  í  Landsskjala- 
safninu.  I  henni  eru  að  vísu  ekki  nema  83  sjúklingar, 
en  einir  niu  af  þeim  áttu  holdsveika  foreldra,  foreldrar 
fimtíu  og  fjögra  voru  ekki  holdsveikir  og  um  tuttugu 
er  ekki  talað.  Hjaltalin,  sem  annars  var  gáfumaður  og 
viðlesinn,  hætti  stundum  við  að  vera  nokkuð  óprúttinn  og 
fljótfær  i  röksemdum  sínum  og  ályktunum. 

Þegar  svo  ofan  á  alt  þetta  bættist,  að  spítalarnir  áttu 
allmiklar  eignir,  þá  orðið,  en  penin^a  var  þörf  til  þess 
að  bæta  úr  læknafæðinni  í  landinu,  þá  var  varla  von, 
að  stjórnmálamenn  landsins  stiltu  sig  lengur.  1847  var 
því  samþykt  af  alþingi  áskorun  til  konungs  um  að  afnema 
2>á,  og  var  það    gjört  með    auglýsingu    dómsmálastjórnar- 


Holdsveikissaga.  235 

innar  23.  ágúst  1848.  Spítalajarðirnar  skyldi  selja  eða 
leigja  og  setja  andvirðið  í  spítalasjóð. 

Ákvæðin  um  spítalahlutina  héldu  áfram  um  hríð. 

Þannig  hurfu  þessar  gömlu  stofnanir,  sem  staðið 
höfðu  yfir  200  ár,  og  var  þeirra  saknað  af  fáum. 

Tala  spitalasjúklinganna  var  talsvert  mismun- 
andi.  Sunnlensku  spítalarnir  voru  upphaflega  ætlaðir  12 
sjúklingum,  hvor  um  sig.     Aldrei  komu  svo  margir  í  þá. 

Það  er  helst  í  spítalareikningunum  gömlu,  að  hægt 
er  að  fá  hugmynd  um,  hve  margir  holdsveiklingar  voru 
»einangraðir«  eða  nutu  »ölmusu  konungs«  á  ýmsum  tím- 
um.  Frá  17.  öldinni  vantar  reikninga  hér  á  Landsskjala- 
safninu,  en  af  bréfum  biskupa  fá  menn  dálitla  hugmynd 
um  það. 

1658  voru  4  sjúklingar  á  Hallbjarnareyrarspítála. 
Sama  ár  var  síra  Magnúsi  Péturssyni  bygður  Hörgslands- 
spítali  »með  4  vanfœrum  ómögum«. 

Það  gekk  mjög  skrykkjótt  með  Klausturhólaspitala 
framan  af,  eíns  og  áður  var  getið,  og  varð  að  loka  hon- 
um  um  hríð.  En  1678  segir  Þórður  biskup  Þorláksson  í 
bréíi  til  Sigurðar  Björnssonar  lögmanns,  að  þar  séu  þá 
»fim  spítelskar  skiepnur  með  eirne,  sem  ber  sig  sier  og  hin- 
um  að  þióna«,  og  fjórum  árum  síðar  segir  biskup,  að  í 
nokkur  undanfarin  ár  hafi  sjaldan  færri  sjúklingar  verið 
þar  en  5.  Árið  1683  voru  þar  7  spiltir.  1675  fekk 
Hrólfur  sýslumaður  Sigurðsson  Möðrufellsspítala  með  »4 
spítelskum  ómögum«. 

Eins  og  áður  var  getið,  voru  færri  sjúklingar  í  spítöl- 
unum  á  biskupsárum  þeirra  Jónanna,  Vidalins  og  Arna- 
sonar,  en  fyr  og  síðar,  8—10  venjulega  á  ári,  en  stundum 
færri.  I  biskupstíð  þeira  /eðga  Finns  og  Hannesar  voru 
vanalega  10 — 15  holdsveikir  í  spítölum. 

Eftir  1800  var  sjúklingafjöldinn  oftast  8 — 10  d  ári, 
stundum  12. 

Aðgönguskilyrðin.  Spítalarnir  voru  uppeldis-  og 
einangrunarstofnanir  fyrir  holdsveika  menn,  einkum  fdtœkl- 
inga,  sem  annars  flökkuðu  ura  sveitirnar  og  lifðu  á    ölm- 


236  Holdsveikissaga. 

usum  aðallega.  Þeir  hlutu  því  fremur  öðrum  að  breiða 
sjúkdóminn  út  meðal  almennings.  Þó  voru  engin  ákvœði 
hvorki  fyr  né  síðar,  er  neyddu  slika  sjúklinga  að  fara  í 
spítalana,  eins  og  alsiða  var  erlendis,  og  þess  vegna  gekk 
baráttan  gegn  sjúkdómnum  miklu  ver  en  þar.  Samt  eru 
likindi  til  að  sveitirnar  hafi  stundum  sent  holdsveika 
ómaga  þangað,  hvort  sem  þeim  var  það  leitt  eða  ljúft. 

Umsóknir  um  spitalavistina  varð  að  senda  umsjónar- 
mönnum,  biskupum  eða  lögmönnum,  og  var  ráðsmönnum 
harðlega  bannað  að  taka  nokkurn  sjúkling  án  þeirra 
leyfis.  Sóknarprestarnir  og  einhverir  aðrir  dánumenn,  venju- 
lega  hreppstjórar,  urðu  að  senda  vottorð  um  kristilegt  fram- 
ferði  sjúklinganna  og  að  þeir  verðskulduðu  að  komast  i 
spitalana  sem  »kongsins  sannir  ölmusumenn«,  þ.  e.  fátæk- 
ir,  frænda-  og  vinalausir  holdsveiklingar.  Stundum  kom- 
ust  þangað  sjúklingar  holdsveikir,  sem  áttu  efnaða  að,  er 
lögum  samkvæmt  áttu  að  veita  þeim  uppeldi  sitt,  en  þá 
varð  að  leggja  spítölunum  með  þeim  árlega  fult  meðlag, 
sera  frá  1746,  að  minsta  kosti,  var  5  hndr.  á  landsvisu 
fyrir  karlmann,  en  4  hndr.  með  kvenmanni.  En  með  fá- 
tæklingum  áttu  sveitirnar  að  borga  fyrirfram  forlagseyri 
3  V2  e^a  2  V2  hndr.  eftir  því,  hvort  sjúklingurinn  var  karl 
eða  kona,  auðvitað  í  góðum  og  gjaldgengum  landaurum. 
En  það  vildi  stundum  verða  misbrestur  á  því,  eins  og 
þegar  Hornfirðingar  sendu  síra  Einari  Hálfdánssyni  i  for- 
lagseyri:  »2  hesta,  kistukorn,  járnpott,  ein  hárreipi  núin, 
eitt  ólarreipi,  eitt  hárreipi,  birkiklyfbera,  lítilf jörlegt  og  fá- 
nýtt  reiðingskorn«.  Á  17.  öldinni  var  og  oft  heimtað  af 
sve,itxxmkm.þjónustukau])  með  sjúklingunum  að  réttu  hlutfalli. 

Þegar  leyfið  var  fengið,  voru  sjúklingarnir  fluttir  í 
spitalana  án  allrar  þeirrar  viðhafnar  sem  tiðkaðist  i  er- 
lendum  holdsveikraspítölum  á  miðöldunum. 

I  stórum  erlendum  holdsveikraspítölum  var  sumstað- 
ar  allfjörugt  félagslíf  raeðal  sjúklinganna  og  þeim  veitt 
hlutdeild  í  stjórn  spitalanna  að  ýmsu  leyti.  Um  slíkt  var 
ekki  hér  að  ræða.     Spítalarnir  voru  of  litlir  til  þess. 

Sjúklingunum     var    ætlað    að    vinna,    þegar    heilsan 


Holdsveikissaga.  237 

leyfði,  og  samkvæmt  tilskipuninni  frá  1746  fengu  þeir 
sjálfir  arðinn  af  vinnu  sinni. 

Fæði  hefir  verið  likt  og  á  fátækum  bændaheimilum, 
en  mismunandi  nokkuð  eftir  samviskusemi  ráðsmanna  og 
efnahag.  Stundum  varð  svo  þröngt  í  búi,  að  biskupar 
urðu  að  selja  spítölunum  vistir. 

Á  sumum  spítölunum  voru  stór  kúabú,  t.  a.  m.  á 
Hörgslandi.  í  úttekt  þaðan  frá  1733  eru  nefnd  tvö  fjós 
fyrir  24  nautgripi  alls,  Það  var  ætlast  til  að  sjúklingarn- 
ir  fengju  næga  mjólk,  þótt  stundum  yrði  misbrestur  á  því. 
Tilskipunin  frá  1746  vill  koma  í  veg  fyrir  hann  með  því 
ákvæði,  að  síður  skuli  taka  ráðsmann  með  mörgum  börn- 
um,  sem  drekki  upp  mjólkina  frá  hinum  holdsveiku. 

Ekki  þótti  Bjarna  landlækni  spitalafæðið  holt.  Vildi 
hann  láta  banna  að  gefa  sjúklingum  súrmeti,  úldinn  og  malt- 
an  fisk,  eins  og  tíðkist,  heldur  láta  þá  fá  kálmeti,  kartöflur 
og  islenskar  œtijurtir.  Sjúklingar  mótmæltu  harðlega 
þeirri  breytingu,  en  hafa  þó  líklega  smám  saman  sætt  sig 
við  þetta.  Að  minsta  kosti  verða  menn  þess  varir  þegar 
kemur  fram  yfir  1800,  að  sumstaðar  fengu  þeir  njóla  og 
hvannir.  Sveinn  Pálsson,  sem  skoðaði  Hörgslandsspítala 
1810,  segir  að  ráðsmaður  hafi  ræktað  »hvanngarð  i  þeim 
víðlenda  húsagarði«.  Njólar  voru  þar  þriggja  álna  og 
hvannir  tæpra  tveggja  álna  á  hæð.  Notaði  hann  hvort- 
tveggja  handa  fólki  sínu  og  nágrönnum. 

Bjarni  Pálsson  vildi  láta  skipa  fyrir  um  ákveðnar 
matarskrár.  Var  að  vísu  tekið  vel  í  það,  en  fórst  þó  fyr- 
ir.  Ekki  var  heldur  hætt  við  »útvigtina«  gömlu  handa 
sjúklingunum. 

Kvartanir  frá  sjúklingum  komu  tiltölulega  sjaldan 
fram  opinberlega,  en  það  bar  þó  við.  Aftur  á  móti  kvarta 
ráðsmenn  ósjaldan  yfir  vanþakklæti  þeirra  og  þrjósku. 

Heimilt  var  að  reka  sjúklinga  i  burtu,  ef  þeir  höguðu 
sér  illa  og  voru  óhlýðnir.  Þó  var  sjaldan  gjörð  alvara 
af  því.  Eg  hef  eitthvað  þrisvar  sinnum  i  sögu  gömlu 
spítalanna  orðið  var  við  slíkt.  í  eitt  skiftið  voru  það 
tveir  holdsveiklingar  í  Kaldaðarnesi,  karl    og   kona,    sem 


238  Holdsveikksaga. 

rekin  voru  burtu  fyrir  frillulífisbrot.  Ekki  er  getið  að 
þess  konar  brot  hafi  komið  oftar  fyrir,  og  var  þó  engin 
aðgreining  milli  karla  og  kvenna. 

Mjög  var  það  oft  erfitt,  að  fá  þjónustur  handa 
sjúklingunum,  einkum  fyrst  framan  af,  meðan  menn  voru 
hræddir  um  sóttnæmi  sjúkdómsins. 

Þannig  varð  Brynjólfur  Sveinsson16)  að  skora  á  Tóm- 
ás  Nikulásson,  umboðsmann  Hinriks  Bjelke,  »að  skikka 
einhverja  kerlinqu,  sem  fær  er  til  og  fær  sitt  uppeldi  af 
hreppnum  til  að  þjóna  þeim  kreinktu  fátæku  i  (Klaustur- 
hóla-)  hospítalinu  og  hafa  þar  fyrir  sitt  uppeldi,  því  þess 
er  stórlega  þörf,  en  bæði  hreppstjórarnir,  bændurnir  og 
svo  þessar  kerlingar  finst  svo  mótviljugt,  að  utan  því 
komi  alvarleg  yfirvaldsins  Bifalning  til,  þa  verður  ekki 
út  af  nema  skraf  og  bulldur,  mas  og  mótmæli,  sem  al- 
múgans  gömul  vanart  er  til«  (4/n  1654). 

Af  sömu  ástæðum  var  það  »talfært«  i  lögréttu  1657 
—  og  væntanlega  samþykt,  að  »það  hjóna  sem  sina  maka 
eiga  í  hospitalinu  skyldist  það  hið  heilbrigða  til  því  sjúka 
að  þjóna,  ef  hospitalstilsjónarmaður  svo  vill  heldur  en 
það  þjóni  hjá  vandalansum  og  enginn  dyrfist  því  í  for- 
boði  að  halda«.  Hið  sama  ákvæði  var  gjórt  um  heilbrigð 
börn  holdsveikra  foreldra.  Áttu  þessi  skyldmenni  að 
veita  þjónustu  »fyrir  ærlegt  hald  og  tilbærilegt  kaupgiakU 
jafnt  vandalausum  sem  venslamönnum  og  koma  sér  vel 
við  ráðsmanninn  (31/3  1666)  16). 

Við  og  við  Jcom  það  fyrir,  að  holdsveikar  Jconur  voru 
spitalaþjónustur,  launaðar,  meðan  þær  gátu  stundað  sitt 
þjónustustarf,  en  urðu  svo  reglulegir  »hospitalslimir«  eins 
og  hinir  þegar  veikin  versnaði. 

Eftir  stórubólu  varð  Jón  Vídalín  biskup  sjálfur  að 
fara  á  stað  til  þess  að  útvega  vinnufólk  handa  spítalan- 
um  í  Klausturhólum,  en  árangurslaust,  eftir  hans  sögu- 
sögn24).  Seinni  hluta  18.  aldar  heyrast  sjaldan  kvartanir 
um  þess  konar  erfiðleika,  enda  var  þá  trúin  á  sóttnæmi 
holdsveikinnar  farin  að  dofna. 

Lœknar  komu   sjaldan   til   spítalasjúlkinganna    síðara 


Holdsveikissaga.  239- 

hluta  18.  aldar,  en  nokkru  oftar  fyrri  hluta  19.  aldar, 
er  þeim  fjölgaði  í  landinu.  Frá  þessum  tima  finnast  ein- 
staka  sinnum,  en  afarsjaldan  þó,  reikningar  fyrir  læknis- 
fyrirhöfn  eða  meðöl. 

Ekki  eru  neinar  frásagnir  til  um  það,  i  þeim  gögn- 
um,  sem  eg  bef  náð  í,  að  sjúklingar  frd  spítölunum  hafi 
beðið  um  ölmusu,  eins  og  leyfilegt  var  og  alment  gjört  i 
slíkum  stofnunum  erlendis.  Þó  er  ekki  ólíklegt,  að  það 
hafi  komið  fyrir,  því  tilskipunin  frá  1746  bannar  þeim 
ölmusubænir. 

Ekki  er  þess  getið,  að  sjúklingar  hafi  fengið  brottfar- 
arleyfi  frá  spítölunum  til  þess  að  heimsækja  vini  og 
vandamenn.  Hitt  kom  oftar  fyrir,  að  venslafólk  þeirra 
heimsótti  þá. 

Eáðsmennirnir  voru  flestir  bændur,  líklega  úr  heldri 
bænda  röð,  ef  kostur  var  á,  stundum  lögréttumenn,  einn 
klausturhaldari,  einn  umboðsmaður.  Það  kom  fyrir  i  öU* 
um  spítölunum,  nema  i  Sunnlendingaspítalanum,  að  sýslu- 
menn  höfðu  ráðsmenskuna  á  hendi:  Hrólfur  Sigurðsson  á 
Möðrufelli,  Vigfús  Arnason  á  Hallbjarnareyri  og  Jón  ís- 
leifsson  á  Hörgslandi,  og  átti  Jón  biskup  Árnason  í  mesta 
stappi  við  hann  út  úr  spitalanum.  Nokkrir  prestar  urðu 
spítalaráðsmenn  (Gísli  Þóroddsson  á  Klausturhólum,  Einar 
Hálfdánarson  á  Hörgslandi,  Gunnlaugur  Sigurðsson  og 
Jón  »lærði«  i  Möðrufelli). 

Eini  lœJcnirinn,  sem  vildi  verða  spítalaráðsmaður,  var 
Sveinn  Pdlsson*7).  Hann  sótti  um  Kaldaðarnesspítala  1802 
og  sótti  það  fast,  en  fekk  hann  eigi,  hvort  sem  það  hefir 
nú  verið  vegna  þess,  að  háyfirvöldunnm  hafi  þótt  hann 
yrði  illa  settur  sem  fjórðungslæknir  eða  af  persónulegum 
ástæðum. 

Meðferð  ráðsmannanna  á  fé  spítalanna  var  ekki  ætið 
sem  best.  Stundum  komust  þeir  i  skuldir  við  þá.  Enda 
kom  það  fyrir,  að  þeim  var  vikið  úr  stöðu  sinni  af  þeim 
ástæðum  eða  vegna  ýmislegrar  vanrækslu  í  starfi  sinu. 
En  misbrestur  vildi  og  stundum  verða  á  fjárgæslu  umsjónar- 
mannanna  og  annara  æðstu  valdsmanna,  t.  a.  m.    Sigurð- 


240  Holdsveikissaga. 

ar  lögm.  Björnssonar  á  Haugshúsaspítala,  og  ekki  var  Magn- 
ús  lögmaður  Ólafsson  á  Meðalfelli  ánægður  með  spítala- 
hlutaráðsmensku  Skúla  Magnússonar.27) 

Afarerfitt  er  að  svara  því,  hvort  holdsveikraspitalarnir 
hafi  náð  tilgangi  sínum,  að  stemma  stigu  fyrir  útbreiðslu 
veikinnar,  eins  ófullkomnir  og  þeir  voru,  og  jafnfáa  sjúkl- 
inga  sem  þeir  gátu  tekið.  Líklegast  er  að  óbein- 
linis  hafi  þeir  haft  einna  mesta  þýðingu.  Umtalið  um  þá, 
hin  óvinsælu  gjöld  til  þeirra,  umsóknirnar  um  spítalavist 
sjúklinganna  og  flutningur  þeirra  þangað  hefir  haldið 
málinu  vakandi  og  haldið  við  óbeit  manna  á  holdsveik- 
inni,  hvort  sem  það  hefir  nú  verið  vegna  sóttnæmishætt- 
unnar  eða  vegna  þess,  hve  sá  sjúkdómur  afskræmir   fólk. 

Menn  tóku  snemma  eftir  þvi  hér  á  landi,  að  holds- 
veikin  kom  oft  fyrir  i  vissum  œttum,  en  þá  var  trúin  á 
sóttnæmi  hennar  enn  þá  nógu  sterk.  Þegar  hún  fór  að 
dofna  og  erfðakenningin  náði  meiri  rótfestu,  þá  var  farið 
að  gjöra  ráðstafanir  til  þess,  að  teppa  útbreiðslu  sjúk- 
■dómsins  í  œttunum,  með  því  að  banna  prestum  að  gefa  nokk- 
urn  þann  saman  i  hjónaband,  karl  eða  Tconu,  sem  þeir 
dlitu  að  vœru  holdsveikir,  nema  það  sannaðist  með  vottorði 
frá  lcekni  að  svo  vœri  eigi.  Seinna  voru  þessi  ákvæði 
hert  með  því  að  banna  þeim  að  giftast,  sem  dttu  holds- 
veik  foreldri  eða  holdsveika  œttingja.  (Reskr.  28/3  1776,  7/i2 
1827  og  5/5  1748). 

Útbreiðsla  holdsveikinnar. 

Þess  hefir  þegar  verið  getið,  að  sjúkdómurinn  var 
mjög  útbreiddur  á  16.  og  17.  öldinni.  Á  það  benda  marg- 
itrekaðar  tilraunir  landsmanna  til  að  fá  spítala  stofnaða  og 
svo  loks  stofnun  þeirra  um  miðja  17.  öldina.  Ennfremur 
er  i  annálum  getið  um  ýmsa  nafngreinda  menn  í  heldri 
manna  röð,  sem  voru  holdsveikir,  og  þvi  full  likindi  til 
að  sjúkdómurinn  hafi  verið  mjög  útbreiddur  meðal  alþýðu. 

Jón  Gislason  frá  Mógilsá,  sem  var  læknir  i  Noregi, 
skrifar  um  holdsveikina  þar  í  landi,  seint  á  18.  öldinni. 
Talar  hann  um  hræðslu  Norðurlandabúa  við  holdsveikina, 


Holdsveikissaga.  241 

og  að  þeir  hafi  eigi  þorað  annað  en  að  ákalla  drottinn, 
þegar  þeir  nefndu  hana,  eins  og  hið  alkunna  orðtæki  ís- 
lendinga  sýni:  »Hann  er  spitelskur.  Guð  sé  oss  næst- 
ur«.  Því  miður  eru  engar  skýrslur  til  um  tölu  holds- 
veiklinga  hér  fyr  en  á  siðari  hluta  18.  aldar.29) 

Stórabóla  (1707)  hefir  vafalaust  fækkað  þeim  mikið, 
en  alls  ékki  eytt  veikinni,  eins  og  bréf  Jóns  Vídalíns  til 
Gyldenlöves  7  árum  síðar  bendir  á.  Hefir  verið  minst  á 
það  áður.  Auk  þess  má  og  sjá  það  á  öðrum  bréfum  bisk- 
ups  og  spítalareikningum. 

Svo  hefir  sjúkdómurinn  farið  vaxandi,  líklega  fram 
um  1780. 

Jón  Pétursson^j  kcknir  segir  (1769)  að  frá  1746  til 
1763  hafi  28  verið  holdsveiJcir  í  Borgarfjarðarsýslu,  og  1761 
— 69  meðal  annarra  þrír  prestar  i  Hólabiskupsdæmi 
og  loks  að  1768  hafi  280  alls  i  landinu  haft  holdsveiki. 
Þetta  hefir  hann  eftir  »einum  vini  sínum«.  Maður  giskar 
helst  á  Bjarna  Pálsson  landlækni,  því  þeir  skrifuðust  á 
um  holdsveikina,  einmitt  þegar  Jón  var  að  semja  ritgjörð 
sína,  og  Bjarni  fekk  handritið  til  yfirlesturs. 

Mannfjöldinn  á  landinu  var  þá  45 — 46  þúsund  alls. 
Hefðu  6  menn  af  hverju  þúsundi  því  átt  að  vera  holdsveik- 
ir  og  er  það  afarhá  tala,  en  liklega  ekki  of  há. 

Á  árunum  1779 — 85  voru  mestu  harðindi  hér  á  landi 
af  eldgosum  og  ýmsum  hremmingum,  sem  dundu  yfir. 
Fólkið  dó  úr  hungri  unnvörpum  og  af  ýmsum  hungur- 
sjúkdómum,  t.  a.  m.  2035  í  Hólastifti  árið  1784  af  2477, 
sem  var  dauðratalan  samtals.  Það  ár  er  sagt,  að  18 
holdsveíkir  hafi  dáið  þar.n) 

Hannes  Finnsson 34)  segir  mjög  fáa  holdsveika  á  lifi 
17 8ð,  en  samkvæmt  hans  eigin  skýrslu  voru  þeir  þó  99, 
eingöngu  í  Skálholtsbiskupsdœmi  eða  3°/0o,  hlutfallslega 
helmingi  færri  en  1768. 

Biskup  kallar  þessa  tölu  holdsveikra  mjög  lága  og 
það  bendir  greinilega  i  þá  átt,  að  tala  Jóns  Péturssonar 
hafi  síst  verið  of  há. 

Arið  1786  gekk  bólan  enn  einu  sinni  og  drap    fjölda 

16 


242  floldsveikissaga. 

fólks,  holdsveika  eigi  síður  en  aðra.  Auðvitað  hlýtuv  holds- 
veikin  því  að  hafa  stórum  rénað  á  þessum  árum. 

Ekki  verður  séð,  hve  margir  holdsveikir  hafi  alls  ver- 
ið  hér  á  landi  1785,  en  ef  gjört  væri  ráð  fyrir,  að  tiltölu- 
lega  við  fólksfjölda  hafi  jafnmargir  verið  veikir  i  Hóla- 
biskupsdæmi,  mundi  tala  þessara  sjúklinga  naumast  hafa 
farið  fram  úr  130,  að  svo  miklu  leyti  sem  menn  vissu  um 
þá.  Vafalaust  hefir  marga  vantað  í  skýrsluna,  en  ef  til 
vill  eitthvað  verið  tekið  með  af  öðrum  svipuðum  sjúk- 
dómum. 

Liklega  hefir  farið  eius  eftir  þessa  pláguna  eins  og 
hinar  fyrri:  holdsveikin  hefir  aukist  aftur,þegar  fóTkinu 
fjölgaði. 

Jón  Hjaltalin  segir,  að  í  lok  1 8.  aldar  hafi  200  holds- 
veikir  verið  hér  álandi  (29/9 1870)31)-  Árin  1800— 1837,  að 
árinu  1824  undanteknu,  dóu  samtals  707  holdsveihir,  sam- 
kvæmt  dánarskýrslum  presta,  en  ef  skyrbjúgur  er  taiinn 
með,  voru  það  945.  Meðaltalan  á  ári  yrði  þá  i  þessi  36 
ár  19.6  eða  26.v*) 

Þessar  tölur  sýna  það  ljóslega,  að  sjúkdómurinn  var 
nokkuð  almennur  á  fyrsta  þriðjungi  19.  aldar,  þótt  engar 
skýrslur  séu  til  um  tölu  holdsveiklinganna.  Hjaltalín  fann 
sjúklingatöluna  að  meðaltali  með  þvi  að  setja  varanleika 
sjúkdómsins  að  uppjafnaði  8  ár  og  margfalda  svo  þá  tölu 
með  meðal-dánartölunni.  Eftirhansreikningi  hef ðu  holdsveik- 
ir  átt  að  uppjafnaði  að  vera  á  þessu  tímabili  157  k  ári,  en 
209  ef  skyrbjúgssjúklingar  hefðu  verið  taldir  með, 
en  Hjaltalín  gerir  auðsjáanlega  ráð  fyrir,  að  mikill  hluti 
þeirra  hafi  i  raun  og  veru  verið  holdsveikir.  Auk  þess  er 
það  athugandi  við  þenna  reikning,  að  sjúkdóms  varanleiki 
holdsveikra  er  hafður  of  stuttur,  einkum  ef  báðar  sjúk- 
dómstegundir  veikinnar  væru  taldar,  og  það  mundi  hækka 
sjúklingatöluna. 

Mér  þykir  all-líklegt,  að  holdsveiklingatala  Hjaltalíns 
i  lok  18.  aldarinnar  sé  miðuð  við  þenna  útreikning  hans 
á  tímabilinu  1800 — 1837.  Eg  veit  ekki  til,  að  til  séu  nein- 
ar  holdsveikraskýrslur  frá  1785— 1800,  endaminnist  Magn- 


Holdsveikissaga.  24S 

ús  Stephensen  ,  sem  ritaði  eftirmæli  aldarinnar  og  þar 
meðal  annars  ágrip  af  sögu  holdsveikinnar,  ekkert  áþað. 
Hann  hefði  hlotið  að  þekkja  þær  skýrslur,  ef  þær  hefðu 
verið  til. 

Steingrímur  biskup  Jónsson  lét  presta  telja  holdsveika 
árið  1837.  í  skýrslum  þeim,  sem  eru  hér  i  Landöbóka- 
safninu,  vantar  úr  nokkrum  sýslum,  en  Hjaltalín  segir,  að 
holdsveikir  hafi  talist  að  vera  128*).  Gjörir  hann  ráð  fyrir 
að  prestar  hafi  slept  fiestum  limafallssjúkum,  því  almenn- 
ingur  hafi  eigi  á  þeim  tímum  talið  þá  holdsveika. 

Einkennilegt  er  það,  að  landlæknarnir  í  skýrslum  sín- 
um  til  heilbrigðisráðsins  gjöra  mjög  lítið  úr  holdsveikinni, 
láta  sem  hún  sé  stöðugt  að  minka. 

Jón  Thorstensen  segir  þannig  1836:  »Holdsveiki  er 
sjaldgæf,  en  hittist  þó  við  og  við  í  einstaka  manni«.36)  Þetta 
var  rétt  áður  en  biskup  lét  telja.  Thorstensen  ætlar  og 
að  skýrsla  þeirra  prestanna  sé  of  há.  Eftir  skýrslum  lækna 
segir  hann  að  holdsveikir  hafi  1847  verið  39,  en  sama  ár 
finnur  Schleisner  eða  fær  fregnir  af  66  holdsveikum.  Ætlar 
hann  að  sú  tala  sé  nærri  sanni,  en  getur  þess,  að  árinu 
áður  hafi  fjöldi  holdsveikra  dáið  úr  mislingunum  og  gefur 
þannig  í  skyn  að  veikin  hafi  verið  miklu  almennari  fyrir 
þann  tíma.32) 

Eins  og  menn  sjá,  voru  þeir  sinn  á  hvorri  skoðun 
Thorstensen  og,Hjaltalín  um  holdsveikina  í  landinu,  ann- 
ar  áleit,  að  hún  væri  sí  og  æ  í  rénun,  og  hinn  að  hún  væri 
fremur  að  aukast.  Annar  áleit  prestaskýrsluna  telja  of 
marga  og  hinn  of  fáa.  Sennilegast  er  að  Hjaltalín  hafi 
haft  réttara  fyrir  sér.  Thorstensen  varð  og  að  játa  að  sjúk- 
dómurinn  hefði  vaxið  t.  a.  m.  á  Reykjanesskaganum. 
Fann  hann  í  Rosmhvalanesshrepp  19  sjúklinga  1846,  en 
1820  hefðu  þar  eigi  verið  nema  4. 

1855  voru  78  holdsveikir  i  Suðuramtinu  (Hjaltalín) 81), 
en  þó  vantaði  skýrslur  úr  Borgarfirði,  Rangárvallasýslu 
og  Skaftafellsssýslum  og  gerir  landlæknir  ráð  fyrir  að  þar 
séu  allmargir. 

1858  stendur  í  skýrslu   Hjaltalíns    til   heilbrigðisráðs- 


244  Holdsveikissaga. 

ins,  að  sjúkdómurinn  sé  að  aukast,  en  úr  þti  segir  hann  í 
hverri  skýrslu,  að  það  dragi  úr  honum.  Þannig  voru  árið 
1872  43  holdsveikir  nefndir  úr  151  hrepp  af  184.  Árið 
1879  telur  hann  50  holdsveika. 

1887  eru  til  skýrslur  úr  12  af  19  sýslum  og*  þar  eru 
taldir  48  holdsveikir  og  sama  tala  fékst  1889. 

Skoðun  Hjaltalins  var,  að  holdsveikin  hefði  aukist  hér 
á  landi  fyrri  hluta  19.  aldar  og  fram  undir  1860,  en  síð- 
an  rénað.  Vöxturinn  var  mestur  suður  með  sjó,  en  þar 
var  hann  og  kunnugastur  vegna  árlegra  lækningatilrauna 
með  holdsveika. 

Gallinn  við  holdsveikisskýrslur  síðari  hluta  aldarinn- 
ar  var  einkum,  að  það  voru  stórgloppur  í  þær,  vantaði 
athuganir  úr  heilum  sýslum  og  einstaka  prestaköllum  úr 
þeim  sýslum,  sem  skýrslur  komu  úr.  Auk  þess  voru  það 
prestarnir,  sem  sömdu  þær  hver  í  sínu  prestakalli.  Það 
var  því  ekki  að  búast  við  að  öll  kurl  kæmu  til  grafar, 
allir  holdsveikir  væru  taldir. 

Annars  voru  menn  þó  farnir  að  trúa  því  að  holds- 
veikin  væri  orðin  mjög  lítil  hér  á  landi  og  engin  sérleg 
hætta  á  ferðum.  En  um  1890  eða  skömmu  á  eftir  fóru 
að  heyrast  sögur  um  það  i  blöðunum,  að  veikin  væri  all- 
útbreidd  í  sumum  sýslum,  t.  a.  m.  Rangárvallasýslu  (síra 
Ólafur  Ólafsson)  og  hún  mundi  vera  að  aukast  þar  drjúg- 
um. 

Menn  rak  þó  í  rogastanz,  þegar  það  varð  heyrum 
kunnugt  eftir  rannsóknir  Ehlers  (1894 — 95),  að  hann  hefði 
séð  eða  fengið  áreiðanlegar  fregnir  af  158  holdsveiklingum, 
og  gerði  hann  þó  ráð  fyrir,  að  þeir  væru  talsvert  fleiri. 
Tillaga  hans  var,  að  bygður  yrði  hér  spítali  til  einangr- 
unar  þessum  sjúklingum,  svipað  eins  og  í  Noregi. 

Frá  því  gömlu  spítalarnir  voru  afnumdir,  hafði  ekki 
verið  mikið  talað  um  holdsveikraspítala  hér  á  landi.  Sum- 
ir  (Hjaltalín)  töldu  enga  þörf  á  að  gerðar  yrðu  nokkrar 
opinberar  ráðstafanir  til  þess  að  útrýma  sjúkdómnum. 
Hann  væri  á  fórum  og  mundi  hverfa  alveg  með  vaxandi 
menningu,  þrifnaði  og  velmegun  þjóðarinnar  (13/i2  >?1). 


Holdsveikissaga.  245 

Edvald  Johnsen*1)  lagði  aftur  á  móti  til  1873,  að 
bygð  yrðu  holdsveikrahæli  einsog  og  i  Noregi,  þar  sem 
gerðar  væru  lækningatilraunir  við  þá7  sem  lítið  væru  orðn- 
ir  veikir.     Eigi  var  þó  neitt  gert  i  þá  átt. 

Svo  kemur  Schierbeck  landlœknir  og  leggur  fyrir  þing- 
ið  1893  frumvarp  um  stofnun  spítala,  en  það  var  felt. 

Holdsveikismálið  fór  nú  að  verða  áhugamál  ýmsra 
góðra  manna.  Kaþólskir  menn  fóru  að  efna  til  samskota 
til  spítalastofnunar,  líklega  einkum  fyrir  tilstilli  íslend- 
ingsins,  Jáns  prests  Sveinssonar  í  Ordrúp,  en  um  sama 
leyti  stofnuðu  Oddfellowar  í  Danmörku  til  samskota  og 
þeir  voru  það,  sem  bygðu  spítalann  1897 — 98  og  afhentu 
hann  svo  landinu  til  einangrunar  holdsveikum.  Einangr- 
unarlögin  voru  samþykt  á  Alþingi  1897,  en  staðfest  af 
konungi  4.  febr.  1898. 

Nú  var  þá  loks  komið  það  »Generalhospítal«  eðalands- 
spítali  handa  holdsveikum,  sem  Bjarni  Pálsson  landlæknir 
vildi  láta  stofna  í  stað  gömlu  spítalanna,  en  eigi  var  fram- 
kvæmanlegt  þá. 


Um  uppruna  islensku  holdsveikinnar  og  út- 
breiðslu  hennar  i  einstökum  landshlutum  eru  frá- 
sagnirnar  mjög  óljósar.  Það  verður  í  raun  og  veru  alls 
ekkert  sagt  um  það  með  neinni  vissu,  hvaðan  oss  hefir 
borist  þessi  sjúkdómur.  Flestar  tilgátur  fara  í  þá  átt?  að 
hann  hafi  Jcomið  hingað  frd  Noregi  og  þá  liklega  vestan- 
f  jalls.  Eins  og  kunnugt  er  voru  miklar  verzlunarsamgöng- 
ur  milli  íslands  og  Noregs  lengi  fram  eftir  öldum  og  þá 
einkum  við  vesturströnd  Noregs.  Getgátur  þessar  eru 
því  ekki  ólíklegar.  En  annars  var  holdsveikin  orðin  svo 
afarútbreidd  alstaðar  á  Norðurlöndum  og  í  raun  og  veru 
allri  Norðurálfu  á  miðöldunum,  að  hún  gat  komið  hingað 
úr  mörgum  áttum. 

Eins  vita  menn  ekki  með  neinni  vissu,  hvar  sjúkdóm- 
urinn  hefir  fyrst  fest  rætur  hér,  sem  heldur  er  ekki   eðli- 


246  Holdsveikissaga. 

legt,  þar  sem  ókunnugt  er,  hvenær  hann  hefir   komist   til 
landsins. 

Þess  hefir  verið  getið  til,  að  holdsveikin  haíi  breiðst 
fyrst  út  i  suðvesturhluta  landsins,  en  samgöngur  voru  einn- 
ig  milli  útlanda  og  Norður-  og  Austurlands,  svo  þangað 
hefði  hún  auðvitað  getað  komið  eins  snemma. 

Það  sanna  er,  að  þegar  menn  loks  fara  að  hafa  sögur 
af  holdsveikinni  hér  á  landi,  er  hún  orðin  breidd  út  um  álla 
landsfjórðungana. 

Það  benda  t.  a.  m.  tillögur  manna   á  Bessastaðafund- 
inum  1555  greinilega  á.     Annars  hefði   fundur  þessi    ekki 
lagt  til,  að  spítali  vœri  bygður  í  hverjum  landsfjórðungi. 

Þegar  spítalarnir  voru  komnir  á  laggirnar  ámiðril7. 
óldinni,  má  ganga  úr  skugga  um  það,  að  þangað  komu 
sjúklingar  úr  öllum  sýslum  landsins,  eða  fengu  styrk  heima 
í  sinni  sveit,  þegar  þeir  voru  í  fjarlægum  héruðum. 
Bréfin  í  bréfabókum  biskupanna,  spítalareikingarnir  og  ýms 
önnur  skjöl  frá  17.  og  18.  öldinni  bera  ótvíræðan  vott  um 
þetta.  Það  sama  sést  og  t.  a.  m.  á  ferðabók  þeirra 
Eggerts  og  Bjarna,  sem  skýrir  frá  holdsveikisástandinu  i 
ýmsum  sýslum  rétt  eftir  miðja  18.  öldina.  Að  þeirra  áliti 
var  sjúkdómurinn  tíðastur  í  Rangárvalla- ,  Árnes-,  Gull- 
bringu-  og  Snœfellsnessyslum. 

Það  er  þó  ekki  fyr  en  1785  að  menn  fá  fræðslu  um 
tölu  holdsveiklinga  í  einstökum  sýslum.  í  manntalsskýrsl- 
unum  úr  Skálholtsbiskupsdæmi  er  getið  um  það.  Þd 
voru  flestir  holdsveikir  í  Arnessýslu  og  Snœfellsnessyslu,  16 
í  hvorri,  þá  í  Dalasýslu    13  og  i  Gullbringusyslu    11. 

I  prestaskýrslunni  frá  1837  var  talan  hæst  i  Gull- 
bringusýslu,  21,  og  kom  svo  þar  næst  Árnssýsla  með 
10  holdsveika.  Þó  skal  þess  getið,  að  i  skýrslum  þeim, 
sem  til  eru  í  Landsskjalasafninu,  vantar  Rangárvallasýslu, 
Vestmanneyjar,  Vestur-Skaftafellssýslu  og  Norður-Múla- 
sýslu,  svo  það  er  ekki  ómögulegt,  að  í  einhverjum  þeirra 
hafi  verið  fleiri  holdsveikir  en  í  hinum  sýslunum.  Ef  að- 
altalan  hjá  Hjaltalín,  128,  er  rétt,  hefðu  átt  að  vera  45  í 
þeim  alls. 


Holdsveikissaga,  247 

Hversu  margir  hafi  verið  veikir  í  hverri  sýslu  norð- 
anlands  á  17.  og  18.  öldinni  er  ekki  hægt  að  sjá.  Um 
miðbik  18.  aldar  kvarta  sumir  sýslumenn  yfir  því,  að  á 
Möðrufellsspítala  séu  einkum  teknir  sjúklingar  úr  Eyja- 
fjarðarsýslu.  Gjörir  þó  t.  a.  m.  Bjarni  Halldórsson  lítið 
ur  holdsveiki  vestur  í  Húnavatnssýslu.  Að  talsvert  hafi 
veikin  gjört  vart  við  sig  á  ofanverðri  öldinni  má  marka 
af  þvi,  að  Árni  biskup  Þórarinsson  segir,  að  13  hafi  dáið 
1784  í  Hólabiskupshæmi. 

1837  segir  að  11  holdsveiklingar  hafi  verið  i  Hóla- 
stifti  hinu  forna:  5  í  Þingeyjarsýslu,  5  í  Eyjafjarðarsýslu 
og  1  í  Skagafirði,  en  enginn  í  Húnavatnssýslu. 

1846  segir  Thorstensen 32)  sjúkdóminn  nálega  útdauð- 
an  norðanlands  og  Schleisner  talar  ári  síðar  að  eins  um  4 
sjúklinga,  og  af  þeim  voru  2  í  Eyjaf jarðarsýslum. 86) 

Finsen™)  sá  allmarga  holdsveika,  22,  i  9  ár  i  sínu 
hjeraði  (Eyjafjarðar-  og  Þingeyjarsýslum),  en  segir  jafn- 
framt,  að  margir  þeirra  hafi  verið  annarstaðar  að. 

1872  voru  11  holdsveiklingar  í  Norðursýslunum,  fjór- 
um,  flestir  þeirra  kringum  Eyjafjörðinn,  en  1889  er  að  eins 
talinn  einn  í  Eyjafjarðarsýslu  og  3  í  Þingeyjarsýslu. 

Arið  1895,  einum  sex  árum  síðar,  voru  30 — 40  holds- 
veiMr  Tcringum  Eyjafjörðinn  (Ehlers).  Það  er  því  óhugs- 
andi  annað  en  að  fleiri  hafi  þeir  verið  þar  1889  en 
skýrslan  getur  um. 

Alt  bendir  á  að  holdsveikin  hafi  vaxið  fyrri  part  19. 
aldarinnar  smám  saman  i  Grullbringusýslu,  en  farið  svo 
heldur  að  minka  þar  aftur.  Aftur  hafi  hún  aukist  seinni 
part  aldarinnar  kringum  Eyjafjörðinn  og  víðar,  t.  a.  m. 
í  Rangárvallasýslu. 


Nöfn  veikinnar.  Sjúkdómurinn  hefir  verið  nefnd- 
oir  ýmsum  nöfnum. 

1 .  Elsta  naf n  hans  á  Norðurlöndum  er  líkþrá.  Orðið  er  til 
i  engilsaxnesku,  iicþrowere,  vanheill  á  líkama,  holdsveikling- 


248  Holdsveikissaga. 

ur.     Þetta  nafn  var  aðallega  og  er  nú  orðið  eingöngu   haft 
um  hnútóttu  tegundina,  lepra  tuberosa  og  mixta. 

2.  Spitelska  og  Spitalska  er  auðvitað  af  útlendum 
toga  spunnið  (Spedalskhed,  Spetálskan).  Það  nafn  á  sjúk- 
dómnum  var  alment  þau  200  árin,  sem  spítalarnir  gömlu 
stóðu,  en  h varf  með  þeim  og  mátti  missa  sig. 

3.  Limafallssýki  hefi  eg  ekki  tekið  eftir  fyr  en  seinni 
hluta  18.  aldar.  Var  það  haft  bæði  um  þá  holdsveikis- 
tegund,  er  menn  nú  kalla  svo,  og  um  aðra  máttleysissjúk- 
dóma  (paralysis).  Menn  munu  fyr  á  tímum  alls  ekki 
ætið  hafa  gjört  sér  það  ljóst,  að  limafallssýki  og  líkþrá 
væru  tvær  tegundir  af  sama  sjúkdómi.  En  tímanlega  á  19. 
öldinni  er  t.  a.  m.  Sveini  Pálssyni  lækni  þetta  full- 
kunnugt. 

4.  Holdsveiki  er  nú  orðið  haft  alment  um  sjúkdóm- 
inn,  hvort  sem  um  líkþrá  eða  limafallssýki  er  að  ræða. 
Eg  hefi  fyrst  tekið  eftir  þvi  orði  hjá  Steini  biskupi  Jóns- 
syni^)  1739.     Sjálfsagt  er  það  eldra. 

Annars  hefir  þýðing  þessara  orða,  einkum  holdsveiki 
og  líkþrá  verið  talsvert  breytileg.  Stundum  heíir  holds- 
veiki  verið  tegundarheiti,  en  líkþrá  sjúkdómsheiti,  öfugt 
við  það  sem  nú  er. 

Orðið  kreinktur  er  á  16.  og  17.  öldinni  mjög  alment 
haft  um  líkþráa,  og  maður  getur  varla  varist  þeirri  skoð- 
un,  að  það  sé  á  þeirn  tímum  haft  einvörðungu  um  þá  sjúk- 
linga,  en  ekki  aðra.  Auðvitað  kemur  líka  fyrir  kreinktur 
af  likþrá,  sem  vitanlega  hefir  upphaflega  verið  sagt7  en 
það  er  eins  og  nafnið  likþrá  hafi  haft  einhvern  svo  voða- 
legan  hreim,  að  menn  hafi  helst  viljað  losna  við  að  nefna 
það.  Kreinktur  væri  þá  nokkurs  konar  hálfkveðin  vísa7 
sem  allir  áttu  að  skilja. 

Annað  orð7  sem  alloft  er  haft  út  af  fyrir  sig  um 
holdsveika  á  þessum  tímum  —  og  að  vísu  einnig  síðar  — 
er  spiltur.  Eg  sé  að  norsku  holdsveikislæknarnir,  Armareu 
Hansen  og  Lie  ætla,  að  það  sé  komið  af  spital,  spedalsk. 
Mundi  það  ekki  heldur  vera  kornið  af  að  spilla? 


Holdsveikissaga.  249' 

Hörundfall  (í  Gulaþingslögum),  sem  auðsjáanlega  er 
sama  sem  líkþrá,  og  máldttusótt,  sem  þýðir  sama,  og  kem- 
ur  fyrir  i  norsku  bréfi  frá  14.  öld,  hefi  eg  ekki  orðið  var 
við,  að  væri  haft  hér  á  landi  um  holdsveiki. 


Eins  og  áður  hefir  verið  drepið  á  hugðu  læknisfróð- 
ir  menn  hér  d  landi,  fyrir  og  eftir  miðja  18.  öld,  að  holds- 
veikin  væri  illkynja  skyrbjúgur  (scorbutus  tertil  generis, 
s.  malignus).  Nafnkunnur  hollenskur  læknir,  Boerhave, 
setti  fram  þessa  kenningu  í  lok  17.  aldar.  Bjarni  Pálsson 
tók  upp  þessa  skoðun,  en  var  þó  ekki  sannfærður  um  að 
skyrbjúgur  væri  sérlega  almennur.  Að  minsta  kosti  var- 
ar  hann  Jón  Pétursson  lækni  við  að  gjöra  mikið  úr  þvi. 
Jón  skoðar  auðsjáanlega  holdsveiki  og  skyrbjúgsem  tvo  sér- 
staka  sjúkdóma,  segir  holdsveiki  sé  oft  ranglega  nefnd  skyr- 
bjúgur.  Þessi  svokallaði  skyrbjúgursémeðal  annars  f rábrugð- 
inn,  reglulegum  skyrbjúg,  að  sjúklingarnir  þoli  vel  kvika- 
silfursmeðöl,  en  það  gjöri  ekki  reglulegir  skyrbjúgssjúk- 
lingar.  Við  holdsveiki  hafði  kvikasilfur  verið  brúkað  hér 
að  minsta  kosti  siðan  á  17.  öld.  (Þeir  feðgar  Þorkell  prest- 
ur  og  Þórður  Vidalin,  fluttu  »Böjkabeltið«  eða  »Ven- 
usbeltið«  hingað  inn  i  landið  og  »læknuðu«  með  holds- 
veiki).  Mér  er  ekki  kunnugt,  hvaða  meðöl  Skáneyjar- 
Lassi  brúkaði  við  Sárasóttinni  miklu  á  öndverðri  16.  öld. 
En  sú  sótt  hefir  vafalaust  verið  fransós,  en  ekki  holds- 
veiki,  cins  og  sumir  hafa  ætlað. 

Vegna  þessa  ruglings  sem  var  á  hugmyndum  manna 
á  18.  öldinni  um  holdsveiki  og  skyrbjúg  og  fram  yflr 
aldamótin,  kunna  skýrslurnar  að  hafa  verið  enn  ónákvæm- 
ari  en  ella.  —  Víst  er  það,  að  skyrbjúgur  var  fyr  á  óld- 
um  allalmennur  hér.  Jafnvel  biskupar,  t.  a.  m.  Þórður 
Þorldlsson,  og  æðstu  valdsmenn  konungs,  eins  og  Ueide- 
mann,  segjast  hafa  þann  sjúkdóm. 


.250  Holdsveikissaga. 

Það  er  óþarfi  að  fara  hér  út  í  sögu  holdsveikinnar  á  ís- 
landisíðustu  12 — 15  árin.  Ætla  máað,húnséaimenninginokk- 
urn  veginn  kunn.  Þess  skal  að  eins  getið,  að  árangurinn 
.af  baráttunni  gegn  þessum  óyin  hefir  verið  ágætur.  A 
tólf  árabilinu  1896 — 1908  heíir  talan  lækkað  um  fullan 
helming:  88  í  staðinn  fyrir  181.  Full  ástæða  að  vona,  að 
ekki  liði  langur  tími  áður  landið  er  orðið  laust  við  þessa 
plágu,  sem  margur  ágætur  íslendingur  hefir  orðið  að  bráð, 
þó  eg  ekki  nefni  aðra  en  Hallgrím  Pétursson,  sálmaskáld- 
ið  alkunna,  og  Magnús  lœkni  Guðmundsson,  fyrsta  íslend- 
inginn  er  nam  læknisfræði  hér  á  landi  hjá  fyrsta  land- 
lækninum,  Bjarna  Pálssyni. 


Heimildir:  xMittheil.  u.  Verhandl.  II  Intern.  Leprakonferenz, 
JÆunchen  1909.  2  Rejse  igjennem  Island.  s  Leproserne,  Kbb.  1843.  4  Bibl. 
f.  Læger,  Kbh.  1880.  6Hosp.  Tid.  1893  nr.  40—41.  6Is).  Frbs.  II. 
7  Rit  Lærdómsl.  fél.  X.  s  Isl.  Frbs.  I.  9  ísl.  Frbs.  VIII.  10  Lovs.  f .  Isl. 
11 M.  Ketilsson:  Kgl.  Forordn.  12  Spedalskhed,  Kria  1847.  13ísl.  Frbs. 
IV.  u  Hist.  eccl.  15  Island  i  det  18.  Arh.  16  Bréfabækur  Br.  Sveinsson- 
.ar  (afskr.)  Lsks.  17Brb.  Þorl.  Skúlas.  Lsks.  18Reikn.  og  skjöl  Hall- 
bjarnareyrarspítala,  Lsks.  19  Alþingisbók  1657,  nr.  29,  Lbs.  20  Brb.  Gísla 
Þorlákss.,  Lsks.  21  Espólín,  Árbækur.  22Brb.  Þórðar  Þorlákss.,  Lsks. 
23Brb.  Jóns  Arnasonar.  2iBrb.  Jóns  Vídalíns.  26Keikn.  og  skjöl  Möðru- 
fellsspítala,  Lsks.  26Brb.  B.  Pálss.,  Lsks.  ,7Keikn.  og  skjöl  Kaldaðar- 
nesspít.,  Lsks.  28Brb.  J.  Sv.  landl.  29De  elephantiasi  Norvegica.  30Den 
saakaldede  isl.  Skiörbug,  Soröe  1869.  S1  Brb.  Hjaltalíns  landl.,  Lsks. 
S2Brb.  J.  Thorst.     landl.,    Lsks.  ssBrb.    Árna    b.   Þórarinss.,    Lsks. 

34  Lærd.  1.  fél.rit  XIV.  36  Isl.  fra  et  lægevidenskabel.  Standp.  Kbh.  1849. 
86  Sygdomsforh.  i  Isl.,  Kbh.  1874.  37  Ný  Fél.rit  1873.  38  Brb.  Steins  b. 
Jónss.,  Lsks. 


Prentvilla  í  þessari  ritg.  bls.  495:     Þorvaldsson  f.  Þorláksson. 


Kolufell. 

Smásaga  úr  íslensku  nýlendunni  í  Kaupmannahöfn. 


Það  er  komið  fram  í  maí. 

Skógurinn  er  sprunginn  út  —  loksins! 

Þarna  höfðu  trén  staðið  allan  þennan  langa  vetur, 
dökk  og  harðneskjuleg,  ólík  því  að  nokkurt  líf  gæti  leynst 
með  þeim.  Nærri  því  jafnólíkleg  til  alls  gróðrar  og  járn- 
grindurnar  i  kringum  garðana  eða  steinleggingin  á  göt- 
unni. 

En  í  apríl,  þegar  sólin  fór  að  fá  meiri  og  meiri  yfir- 
hönd,  tóku  hvítleitir  angar  að  gægjast  út  hingað  og  þang- 
að  um  greinarnar.  Þeir  uxu  og  breyttu  lit,  svo  að  eftir 
nokkurn  tíma  sló  mógrænum  litblæ  á  trjáraðirnar.  Og  í 
maí  sprungu  hnapparnir  út.  Blöðin  eru  fyrst  í  stað  veiklu- 
leg  og  samankúlduð  eftir  reifarnar.  En  þau  verða  brátt 
djarfari  og  tápmeiri,  vaxa  og  breiða  úr  sér  þangað  til 
þau  hylja  allar  greinarnar. 

Og  göngumaðurinn,  sem  reikar  eftir  trjágöngunum  til 
þess  að  drekka  i  sig  lífsanda  vorsins,  horfir  hissa  upp  i 
ljósgrænt  laufþakið,  sem  myndast  hefir  á  fáum  dögum. 
Þegar  hann  ber  saman  hrjúfa  og  svipharða  stofnana  og 
laufblöðin  viðkvæm  og  hálfgagnsæ,  þá  finst  honum  eins 
og  hann  mundi  ekki  furða  sig  meira  á,  þótt  hann  sæi 
dúfu  koma  úr  hrafnseggi.  En  líti  hann  betur  í  kringum 
sig,  sér  hann  samræmið  i  öllu.  Alt,  sem  vorið  snertir 
með  töfrasprota  sínum,  fyllist  ást  og  yl.  Alt  lífsmagn  leysir 
það  úr  álögum  vetrarins.  Anemónurnar  teygja  sig  upp 
úr  kaldri  skógarmoidinni,  þótt  þær  sjái  þar  varla  nokk- 
urn  sólargeisla,  vesalingar.     Fuglarnir  komast    úr  vetrar- 


252  Kolufell. 

mútunum  og  syngja  mansöngva  sína  fullum  hálsi,  svo  afr 
kveður  við  i  öllum  skóginum.  Og  bárurnar  á  sundinu, 
sem  i  vetrarstormunum  höfðu  verið  að  ybba  sig  og  gefa 
hver  annari  olnbogaskot,  dansa  nú  i  ástúðlegum  faðmlögum. 

En  það  besta  er  þó  enn  þá  ótalið.  Ungu  stúlkurnar 
springa  lika  út  á  vorin. 

Aldrei  eru  þær  fallegri  en  í  vorbyrjuninni,  meðan 
æskufjörið  i  hjarta  þeirra  er  að  rakna  úr  vetrarmókinu 
og  finna  samræmi  sitt  við  vorið  og  alla  náttúruna.  Þá 
breytast  þær  svo  á  skömmum  tima,  að  þær  verða  því  nær 
óþekkjanlegar.  Það  er  eins  og  himinn,  haf  og  jörð  hafi 
sameinað  sig  um  að  gefa  þeim  alt  það  besta,  sem  þau 
eiga  til.  Blóðið  leitar  aftur  örar  út  i  hörundið,  sem  enn 
þá  er  hvítt  og  viðkvæmt  eftir  veturinn  og  breiðir  hálf- 
gagnsæja  slæðu  yfir  roðann  eins  og  nýútsprungnu  blöðin 
yfir  grænan  blaðsafann.  Og  svo  hafa  þær  lagt  niður 
vetrarkápurnar  og  svífa  um  göturnar  i  léttum  sumarfötum, 
kvikar  eins  og  bylgjurnar  og  sporléttar  eins  og  vorblærinm 

Eða  þá  augun!  Stundum  djúp  og  heið  og  full  af 
sólargeislum  eins  og  vorhimininn  sjálfur.  Og  þess  á  milli 
duiarfull  og  dreymandi  eins  og  skógarvötnin  um  sólarlag. 

Það  er  engin  furða  þótt  þær  séu  hættulegir  keppi- 
nautar  skógarins  og  strandarinnar.  Og  svo  er  það  lika. 
Þvi  að  úti  i  skógi  og  niður  við  sund  er  tómlegt  og  kyrlátt, 
jafnvel  á  sólrikustu  maidögunum.  En  á  Strykinu  —  guð 
minn  góður,  sá  mannfjöldi! 

Ekki  skemtiiegra  en  Strykið  er  nú  á  molluheitum  mai- 
degi,  þegar  hitinn  smitar  út  úr  húsveggjunum  og  gufar 
upp  úr  götunni.  Það  bugðast  áfram  milli  kolgrárra,  sam- 
feldra  húsaraðanna  eins  og  djúpt  og  þröngt  gil.  Og  fólks- 
fjöldinn  sígur  áfram  eins  og  hæglátur  straumur.  Flestir 
ganga  á  gangstéttunum  með  sama  hraða,  svo  að  ofanfrá 
getur  það  litið  út  eins  og  allir  þessir  marglitu  hattar  væru 
festir  saman  i  stærri  og  smærri  fleka,  sem  flytu  á  straumn- 
um.  En  á  stöku  stöðum  vottar  þó  fyrir  straumkasti,  þar 
sem  fólkið  neyðist  til  þess  að  hröklast  út  á  akbrautina 
og  losnar  við  það  sundur.     Og  mitt  i  þessum  straumköst- 


Kolufell.  253 

um  standa  æfinlega  tvær  eða  fleiri  tvíbreiðar  hefðarfrúr, 
sem  þurfa  að  hressa  sig  á  ofurlitilli  samræðu  og  þvergirða 
fyrir  gangstéttina. 

En  þarna  á  þessu  leiðinlega  Stryki  getur  að  líta  meiri 
hóp  glæsilegra  kvenna  en  á  nokkurri  annari  götu  borgar- 
innar.  Sumar  koma  þangað  til  þess  að  lita  eftir  tízkuný- 
ungum,  sumar  af  gömlum  vana,  allar  til  þess  að  sýna  sig 
og  sjá  aðra.  Sumar  ungu  stúlkurnar  leiða  stallsystur  sinar 
hlæjandi  og  pískrandi,  sumar  eru  með  mæðrum  sínum 
með  ólundarsvip.  Þær  nema  við  og  við  staðar  við  glugg- 
ana  á  fínustu  tízkubúðunum  og  skotra  augunum  ýmist  til 
varningsins  í  glugganum  eða  út  á  götuna  tíl  þess  að  huga 
að  því,  hvort  nokkur  veiti  þeim  eftirtekt.  Og  áhorfend- 
urnir  láta  ekki  standa  á  sér.  Ungu  piltarnir  rækja  engu 
síður  Strykið  en  stúlkurnar.  Og  þó  þeir  stundum  þykist 
vera  að  gæta  i  einhvern  búðarglugga,  þá  eru  það  tóm 
látalæti.  Þeir  horfa  að  eins  á  stúlkurnar.  Það  eru  þær, 
sem  hafa  seitt  þá  til  þess  að  ganga  heldur  sér  til  skemt- 
unar  þarna  inni  i  húsakreppunni,  en  innan  um  tjarnir  og 
grasbala  úti  i  guðs  grænni  náttúrunni. 

En  fæstir  af  þeim  eru  svo  hreinskilnir  að  viðurkenna 
þetta  blátt  áfram.  Þeir  reyna  að  finna  upp  alls  konar 
ástæður  fyrir  því,  að  þeir  gangi  á  Strykinu  einmitt  á  þeim 
tima  þegar  fólksflest  er  þar.  En  flestallar  eru  ástæður 
þessar  léttvægar,  sumar  beinlinis  fjarstæðar. 

Til  dæmis  eins  og  sú,  sem  hæglætismaðurinn  og  sér- 
vitringurinn  hann  Ari  Bjarnason  var  vanur  að  koma  með. 

Ari  gekk  á  Strykinu  á  hverjum  degi  milli  tvö  og 
fjögur.  Líka  vorið,  sem  hann  var  að  þræla  í  lögfræðis- 
prófi.  Hann  gekk  alt  af  einn  og  leit  hvorki  til  hægri  né 
vinstri.  Enginn  gat  skilið,  hvað  Ari  væri  að  gera  þar  og 
margur  spreytti  sig  á  að  geta  upp  á,  hvað  hann  mundi 
vera  að  hugsa  um. 

En  Ari  hafði  líka  sína  ástæðu. 

»Eg  fer  niður  á  Stryk  til  þess  að  vera  einn,«  sagði 
hann.  »Það  er  langt  frá  því,  að  eg  hafi  nokkurt  gaman 
af  að  vaða  þennan  fólkselg,  þvi  að  eg  er  mannhatari   að 


254  Kolufell. 

eðlisfari.  Gangi  eg  hérna  út  með  vötnunum  eða  inni  í 
einhverjum  garðinum,  er  fólkið  alt  af  að  ónáða  mig.  Þar 
mæti  eg  svo  sem  2 — 3  mónnum  á  mínútunni,  þeir  líta  á 
mig  og  eg  starblíni  á  þá,  þangað  til  eg  verð  feiminn  og 
kemst  í  ilt  skap.  Þvi  eg  er  eins  og  kálfarnir,  að  eg 
horfi  mest  á  það,  sem  mér  stendur  stuggur  af.  En  á, 
Strykinu,  þar  sem  eg  mæti  mörghundruð  mönnum  á  mín- 
útu,  er  mér  ofætlun  að  stara  á  alla  og  horfi  þvi  bara  út 
i  bláinn  eða  á  tærnar  á  mér.  Og  eg  finn  að  i  þessum 
manngrúa  hverf  eg  og  enginn  tekur  eftir  mér.  Og  svo 
nýt  eg  rósemdar  eyðimerkurinnar  mitt  í  mannþrönginni.« 

Þetta  sagði  nú  Ari.  En  það  var  líka  honum  líkast 
að  reyna  að  villa  mönnum  sjónir  á  þvi,  hvað  hann  væri 
að  hugsa  og  gera.  Og  réttasta  ráðningu  á  því,  hvers  Ari 
var  að  leita,  er  liklega  að  finna  i  sögunni,  sem  eg  ætla 
nú  að  segja.     Hún  sýnir  að  minsta  kosti,  hvað  hann  fann. 

Það  var  einn  góðan  veðurdag  i  miðjum  maí,  vorið 
sem  Ari  var  að  taka  próf. 

Hann  hangsaðist  niður  Strykið  enn  þá  hægar  en  hann 
var  vanur.  Hann  sletti  fótunum  hvorum  fram  fyrir  ann- 
an  og  heyktist  ofurlítið  við  í  hverju  spori,  svo  að  gangur- 
inn  varð  dálítið  vaggandi.  Vinstri  höndina  lét  hann  dingla 
slyttulega  niður,  en  i  hæi;ri  hendinni  hélt  hann  á  stafnum, 
sem  hann  vingsaði  ofurletilega  við  og  við  og  lét  þess  á 
milli  detta  máttlaust  niður  á  steinlegginguna  svo  glamr- 
aði  i.  Hann  bar  lágt  höfuðið  og  lygndi  augunum,  en  ó- 
skýrt  bros,  sem  gat  borið  vott  um  meðaumkun  eða  fyrir- 
litningu,  gægðist  í  gegnum  leiðindamolluna,  sem  hann  hafði 
breitt  á  andlitið. 

Mðri  á  Austurgötu  hrökk  hann  alt  í  einu  upp  úr 
mókinu  við  það,  að  eitthvað  datt  ofan  á  tána  á  honum. 
Það  var  eins  og  allur  sá  fjörforði,  sem  hann  hafði  sparað 
á  göngunni,  vaknaði  við  þetta  litla  atvik.  Hann  beygði 
sig  óðara  niður,  hraðara  en  honum  var  lagið,  og  sá  á 
leiðinni  tvær  smáar  hendur  með  ljósbrúna  skinnhanska, 
sem  fálmuðu  niður  eftir  bögglinum,  ljósgráa  kápu  og  dökk- 
blátt  pils.    Ari  var  fljótari  en  hendurnar,  hann  greip  upp 


Kolufell.  255- 

böggulinn,  ofurlitlar  öskjur,  snyrtilega  vafðar  i  pappir  og 
bundið  seglgarni  utan  um,  með  trétappa  festum  i,  til  þess 
að  bera  böggulinn  á.  Hann  rétti  úr  sér  og  sá  nú  fyrir 
framan  sig  unga  og  friða  stúlku,  kafrjóða   út  undir  eyru. 

Ari  hneigði  sig  kurteislega  og  rétti  stúlkunni  bögg- 
ulinn.  Hún  hneigði  höfuðið,  brosti  feimnislega  og  stundi 
upp:     »Tak  skal  De  have! « 

Það  var  auðséð  að  hún  var  ekki  Strykvön,  stúlkan  sú 
arna,  sem  lét  sér  verða  svona  mikið  um  að  missa  böggul 
niður  á  götuna  og  fá  hann  tekinn  upp  af  karlmanni.  Og 
Ari  var  búinn  að  vera  nógu  lengi  i  Höfn  til  þess  að  heyra,- 
að  þetta  var  ekki  dönsk  stúlka.  Og  ekki  var  norskur  eða 
sænskur  hreimur  i  röddinni. 

Alt  þetta  flaug  Ara  i  hug  á  svipstundu,  og  áður  en 
hann  vissi  af  var  hann  búinn  að  svara  á  islensku: 

»Ekkert  að  þakka,  jurigfrú!« 

Hún  hefði  víst  roðnað  meira,  ef  henni  hefði  verið  það 
mögulegt.  Hún  leit  á  hann  bæði  hissa  og  vandræðalega. 
Svo  sagði  hún :     »Eruð  þér  virkilega  landi?« 

»Já,  svo  er  það«.  Ari  nefndi  nafn  sitt,  og  hún  nefndi 
sitt  nafn:     Signý  Jónsdóttir. 

Ari  gat  ekki  fengið  af  sér  að  skilja  strax  við  þessa 
stúlku,  sem  hann  hafði  kynst  á  svona  skritilegan  hátt. 
Svo  hann  bað  um  leyfi  til  þess  að  verða  henni  samferða 
upp  Strikið.    Hún  sagði  að  sér  væri   það   mesta   ánægja. 

Ari  var  óvanur  að  tala  við  konur.  En  nú  lagði  hann 
sig  til.  Hann  rifjaði  upp  fyrir  sér  alt  það,  sem  hann 
hafði  talað  við  íslenskar  stúlkur,  sem  hann  hafði  hitt  í 
Höfn.  Hann  talaði  um  mismuninn  á  Höfn  og  Reykja- 
vik,  um  veðráttuna  i  Danmörku  og  heima,  spurði  hana 
hve  lengi  hún  hefði  verið  í  borginni,  hvernig  henni  geðj- 
aðist  að  borgarlifinu  o.  s.  frv. 

En  i  raun  og  veru  var  hann  ekki  með  hugann  við 
samtalið.  Hann  var  að  hugsa  um,  hve  gaman  væri  að 
fá  að  vita  eitthvað  meira  um  þessa  glæsilegu  konu,  sem 
gekk  við  hlið  hans.  Hann  var  að  hugsa  um,  hvað  sam- 
talið  mundi  þá  verða  eðlilegra  og   skemtilegra.    En  ekki 


256  Kolufell. 

gat  hann  farið  að  spyrja  hana  spjörunum  úr  svona  bráð- 
ókunnuga. 

Hann  reyndi  að  sveigja  samtalið  að  henni  sjálfri,  en 
hann  var  klaufalegur  og  hún  feimin  og  orðfá.  Og  samt 
fann  hann,  að  henni  féll  ekkert  illa  að  ganga  með  hon- 
um.  Svo  þegar  þau  komu  út  á  Vesturbrú,  kom  það  eins 
og  af  sjálfu  sér,  að  hann  bauð  henni  inn  á  Vífil. 

Hún  afþakkaði  fyrst  og  bar  við  tímaleysi.  Honum 
datt  i  hug  að  láta  hana  fara.  En  svo  mundi  hann  eftir 
því,  að  hann  hefði  einhvers  staðar  lesið,  að  kvenfólk  vildi 
altaf  láta  dekstra  sig.  Og  svo  var  hann  hræddur  um  að 
hún  kynni  þá  að  halda,  að  hann  hefði  boðið  henni  inn 
bara  til  málarayndar.  Hann  sótti  því  fastara  á  og  hún 
lét  auðvitað  tilleiðast. 

Þau  settust  undir  sóltjaldið  fyrir  utan,  hvort  á  móti 
öðru  við  lítið  borð,  og  á  auðan  stól  við  borðsendann  lagði 
.Signý  böggulinn  sinn  og  töskuna. 

Ari  fór  að  tala  um  Vífil  og  Tívólí,  sem  átti  að  opna 
daginn  eftir.  En  ókunnugleikinn  var  eins  og  múrveggur 
.á  milli  þeirra  og  lýsmgin  á  öllum  lystisemdunum  i  Tívólí 
varð  köld  og  Jitalaus.  Og  áður  en  langt  um  leið  var  það 
efni  á  þrotum.  Þau  höfðu  drukkið  kaffi  og  etið  kökur,  og 
hann  tók  eftir  því,  að  hún  var  farin  að  líta  hornauga  til 
stólsios,  þar  sem  taskan  og  böggullinn  lágu. 

Hann  leitaði  dauðaleit  að  einhverju  skemtilegu  sam- 
talsefni.  Loks  duttu  honum  blöðin  i  hug  og  hann  fór  að 
tala  um  kosningarnar  til  rikisþingsins. 

Hún  jankaði  hálfutan  við  sig.  Svo  seildist  hún  eftir 
töskunni  og  fór  að  fitla  við  hana  órólega. 

Ari  varð  bálvondur  út  í  sjálfan  sig.  Hún  var  að 
stökkva  frá  honum  fyrir  helberan  klaufaskap.  Þvi  hann 
var  viss  um,  að  hún  hefði  gjarnan  viljað  sitja  lengur,  ef 
hann  hefði  hagað  sér  eins  og  manneskja.  En  sú  bölvuð 
vitleysa  lika  að  fara  að  tala  um  danska  pólitik  við  unga 
og  fallega  stúlku! 

Honum  sýndist  ekki  betur  en  að  hún  væri  i  þann 
veginn  að  ætla  að  fara  að  búa  sig  til  að  standa  upp. 


Kolufell.  257 

Hann  greip  það  fyrsta,  sem  honum  datt  í  hug:  »Hafið 
þér  komið  hér  nokkuð  út.  á  laud?« 

Já,  hún  hafði  verið  í  Hróarskeldu  og  svo  úti  í  skógi. 

»Og  fanst  yður  eins  fallegt  þar  og  í  sveitinni  heima«? 

»Ja,  nei,  eg  held  varla.  Skógurinn  er  reyndar  indæll, 
en  svo  vantar  hérna  fjöllin«. 

»Er  mikil  fjallasýn,    þar  sem  þér  eigið  heima?« 

»  Já,  það  sjást  fjöll  í  öllum  áttum.  í  austri  sést  hvert 
fjallið  yflr  annað,  fyrst  Hraunshálsinn,  svo  Grenjahlíðarn- 
ar  og  austast  tindurinn  á  Kolufelli.  Það  er  svo  óttalega 
fallegt  fjall.« 

»Kolufell!«  Hann  nærri  því  hrópaði  nafnið  upp  yfir 
sig.  Hann  leit  á  hana.  Allur  múrveggurinn  var  hrun- 
innn.  Hún,  sem  þekti  Kolufell!  Hún  hlaut  að  vera  úr 
sömu  sýslunni  og  hann.  Um  stund  sagði  hann  ekkert. 
Endurminningarnar,  sem  orðið  hafði  vakið,  streymdu  gegn- 
um  hug  hans  svo  ört,  að  hann  fann  engin  orð. 

»Kolufell!  Vitið  þér  að  eg  er  fæddur  og  upp  alinn 
þarna  undir  Kolufelli,  rétt  við  fjallsræturnar,  á  Kolugili?* 

»Nei,  er  það  mögulegt !«  sagði  hún.  Henni  fanst  strax 
annar  blær  koma  á  Ara  ogfeimnin  var  að  hverfa. 

»Já,  Kolufell  er  fallegt  fjall«,  hélt  Ari  áfram,  »langfal- 
legasta  fjall,  sem  eg  hefi  séð.  Munið  þér  eftir  hamrabelt- 
inu  fyrir  ofan  mitt  fellið  með  svarta  opinu.  Það  er  hellis- 
munni;  þar  i  hellinum  bjó  Kola.« 

»Nei,  það  sést  víst  ekki  heiman  að  frá  mér.  En  hver 
var  Kola?« 

»Kola  var  tröllskessan,  sem  bjó  í  hellinum  og  fellið 
og  gilið  er  kent  við.     Kunnið  þér  ekki  söguna  um  hana?« 

»Nei,  í  öllum  bænum  segið  þér  mér  hana!« 

»Kola  var  nátttröll,  sem  bjó  í  Koluhelli  norðaustan  í 
fellinu.  Hún  var  mesta  meinvættur  og  drap  bæði  menn 
og  fé  fyrir  bóndanum  á  Kolugili.  En  svo  var  hún  vör 
um  sig,  að  hún  kom  aldrei  út  meðan  sól  var  á  lofti.  Eitt 
sumar  drap  hún  smalann  á  Kolugili  um  kvöld  meðan  hann 
var  að  bæla  ærnar  fyrir  ofan  túnið.  Næsta  dag  hugsaði 
Kolugilsbóndinn  henni  þegjandi  þörfina.     Hann  gekk  upp 

17 


258  Kolufell. 

á  hellinn  síðla  dags,  meðan  sólin  var  gengin  á  bak  við 
fellið,  og  byrgði  strompinn  á  eldhúsi  kerlingar.  Hún  var 
einmitt  að  sjóða  smalann  og  hélt  að  stormur  mundi  vera 
skollinn  á  úti  og  slægi  reyknum  niður  í  hellinn.  Hún  fór 
því  út  að  skýla  fyrir,  enda  sá  hún  að  forsæla  var  komin. 
En  um  leið  og  hún  seildist  upp  af  hellisbrúninni  gekk 
sólin  fram  undan  fellinu  að  norðan  og  skein  beint  framan 
i  kerlingu.  Hún  þreif  þá  til  bóndans,  sem  húkti  uppi  á 
hellinum,  þeytti  honum  á  móti  sólinni  og  sag$i:  »Ertu 
nú  farin  að  koma  upp  lika  á  kvöldin,  bölvuð!«  Lét  bóndi 
þar  líf  sitt,  en  Kola  varð  að  steini  upp  við  hellinn  og 
stendur  þar  enn  í  dag.« 

Signý  var  búin  að  leggja  töskuna  aftur  á  stólinn  og 
hlustaði  á  með  athygli.  Allur  deyfðarsvipur  var  horfinn 
af  Ara  og  hann  sagði  frá  bæði  fjörlega  og  skemtilega. 

Hann  hélt  áfram  að  tala  um  Kolufell,  hvernig  hann 
hefði  farið  til  berja  neðan  i  fellið  meðan  hann  var  strák- 
ur  og  komist  lengra  og  lengra  upp  eftir  þegar  hann  eltist. 
Og  sumarið  sem  hann  varð  stúdent,  hafði  hann  komist 
alveg  upp  á  tindinn.     Það  hafði  verið  stórkostlegt  útsýni. 

Þá  vildi  Signý  fá  að  vita,  hvort  hann  myndi  eftir  að 
hafa  séð  bæinn  hennar.  Og  við  það  tækifæri  nefndí  hún 
bæinn  og  auðkendi  svo,  að  Ari  var  nú  ekki  lengur  í  vafa 
um,  að  það  var  dóttir  hans  Jóns  umboðsmanns  á  Hóli, 
sem  sat  þarna  á  móti  honum.  Hann  lét  þess  svo  getið 
við  hana,  að  þau  mundu  hafa  sést  við  kirkju  fyrir  mórg- 
um  árum,  meðan  hann  var  í  skóla  og  hún  svolítið  stelpu- 
korn.  Hún  mundi  að  vísu  óglögt  eftir  því,  en  samt  fanst 
þeim  þau  nú  vera  gamalkunnug.  Og  svo  hlógu  þau  að- 
þvi,  hve  kynduglega  atvikin  hefðu  teílt  þeim  saman  niðri 
i  Kaupmannahöfn  og  hve  hátíðleg  þau  hefðu  verið  í 
fyrstunni. 

Signý  hafði  að  eins  verið  einn  vetur  i  Höfn,  en  samt 
sagði  hún  að  sér  hefði  leiðst  mikið  siðan  fór  að  vora. 
Hún  lýsti  fyrir  honum  ýmsum  blettum  í  kringum  bæinn 
heima  hjá  sér,  sem  hún  saknaði  mest.  Það  leyndi  sér 
ekki  að  henni  var  yndi  að  tala  um  þetta  við  mann,   sem 


Kolufell.  259 

tók  þátt  í  þrá  hennar  og  auk  þess  þekti  sumt  af  því 
sama  og  hún.  Augun  urðu  dýpri  og  bjartari,  röddin  fyllri, 
og  léttur  roði  færðist  um  vangana. 

Þau  töluðu  um,  þegar  þau  hefðu  farið  að  heiman  í 
fyrsta  sinn.  Og  upp  úr  því  fóru  þau  að  tala  um,  hvað 
þau  hefðu  lifað  annars  staðar  og  hvernig  þau  altaí  hefði 
dreymt  heim.  Hvað  þau  hefði  dreymt  um  og  hvað  þau 
hefðu  hugsað  um  yfirleitt,  hvað  þau  hefðu  elskað  og  hvers 
þau  hefðu  saknað. 

Ari  var  gjörbreyttur  á  þessari  stuttu  stundu.  Návist 
Signýjar  andaði  um  hann  eins  og  sólvermdur  blærinn  um 
trjáhnappana  og  fullþroskaði  og  leiddi  fram  í  meðvitund 
hans  hugsun,  sem  hafði  blundað  í  sál  hans  alt  vorið :  Að 
alt  lif  hans  i  mörg  ár  hefði  verið  ylsnautt  og  gleðilaust. 
Að  skemtanir  hans  hefðu  verið  daprar  og  fánýtar,  iðju- 
leysi  hans  auðvirðilegt  og  leiðindi  hans  hryllileg.  Að 
skarpskygni  hans  hefði  verið  heimska  og  fyndni  hans  húð- 
fletting  á  honum  sjálfum.  Einhver  óþekt  löngun  til  þess 
að  elska  og  skilja  alla  menn  greip  hann  og  hann  fór  aö 
hugsa  um  foreldra  sína,  sem  hann  hafði  ekki  séð  og  sjald- 
an  hugsað  um  i  fjögur  ár.  Hann  færði  það  i  tal  við  Sig- 
nýju,  hvað  hann  sæi  nú  eftir  þvi  að  hafa  ekki  komið 
heim  svona  lengi.  Og  jafnframt  fór  hann  að  lýsa  lifi 
sínu  meðal  félaga  sinna  i  Höfn.  Sá  hefði  þótt  mestur 
maðurmn,  sem  fundvísastur  hefði  verið  á  snöggu  blettina 
á  öðrum  og  hvössust  hefði  átt  skeytin  að  særa  með.  Sá 
hefði  þótt  sjálfstæðastur,  sem  alt  hefði  fyrirlitið  og  virt 
að  vettugi  —  nema  sjálfan  sig.  Og  sá  hefði  þótt  hraust- 
astur,  sem  hef ði  getað  leikið  með  vonir  og  tilfinningar 
sjálfs  sin  eins  og  sopp.  En  hann  talaði  um  þetta  alt  eins 
og  það  væri  gamall  og  ljótur  draumur.  Og  þó  var  ekki 
lengra  síðan  en  i  morgun,  að  hann  mundi  hafa  drekt 
hverjum  af  félögum  sínum  í  háði  og  hlátri,  sem  ymprað 
hefði  á  likum  skoðunum  á  lífi  hans  og  hann  lét  nú  sjálfur 
i  ljósi.  En  samt  hræsnaði  hann  ekki.  Þessar  skoðanir 
voru  i  einu  vetfangi  orðnar  hold  af  hans  holdi.  Hann 
var  búinn  að  rífa  af  sér  vetrarhýðið,  og  þegar  hann   leit 


260  Kolufell. 

inn  í  augu  Signýjar,  fann  hann,  að  sólin  var  runnin  upp, 
sem  mundi  hlúa  vel  að  ungum  og  veikum  blöðunum,  svo 
að  þau  þyrftu  aldrei  að  loka  hýðinu  um  sig  framar. 

Lífið  þaut  áfram  á  götunni  fyrir  framan  þau.  Það 
hljóp  við  fót  á  gangstéttinni,  hverfðist  áfram  á  hjólreiða- 
brautinni  og  rann  og  þaut  á  akbrautinni  á  sporvögnum, 
hestvögnum  og  bifreiðum.  En  inni  í  horninu  hjá  Ara  og 
Signýju  virtist  það  hafa  gleymt  óþreyjunni  um  stund.  Þar 
tóku  fortíð  og  framtið  höndum  saman  og  töfruðu  fram  í 
huga  þeirra  hverja  hillinguna  af  annari  og  létu  óra  fyrir 
enn  þá  meiru  en  séö  varð  —  og  nútiðin  staldraði  við  og 
stóð  þar  eins  og  í  draumi. 

Hann  fylgdi  henni  heim  og  þau  töluðu  um  að  verða 
samferða  i  Tivólí  næsta  kvöld. 

Hálfum  mánuði  síðar  voru  þau  trúlofuð. 

En  þetta  var  lika  i  maí! 


Næsta  ár  giftu  þau  sig  og  fóru  svo  skemtiferð  heim 
í  sveitina  að  heimsækja  foreldra  sína. 

Ari  linti  ekki  látum  við  Signýju  fyr  en  hún  lét  til 
leiðast  að  ganga  með  honum  upp  á  Kolufell.  í  miðjum 
hlíðunum  fór  hún  að  kvarta  um  þreytu.  En  upp  urðu 
þau  að  komast.  Og  þá  var  Signý  líka  orðin  hálförmagna 
af  lúa. 

»Skárri  er  það  ólukku  hæðin  á  þessu  felli!«  sagði  hún. 

»Og  samt  má  það  ekki  lægra  vera,«  sagði  Ari,  »þvi 
þá  sæist  það  ekki  heiman  að  frá  þér.    Og  hefðirðu    ekki 

þekt  Kolufell,   þegar   við    hittumst   fyrst,  þá ja, 

þá  væri  það  að  minsta  kosti  einhver  önnur   en    þú,    sera 
stæði  hérna  hjá  mér  á  tindinum  núna«. 

Sigurður  Nordál. 


Efniskenningin  nýja, 

Eftir 
Agúst  Bjarnason. 


Frá  alda  öðli  hefir  mannsandinn  verið  að  brjóta  heil- 
ann  um  þær  tvær  meginstoðir  tilverunnar,  er  nefnast 
a  f  1  og  e  f  n  i.  En  það  er  ekki  fyr  en  nú  rétt  á  siðustu 
öldum,  að  nokkurt  skrið  hefir  komist  á  rannsóknir  manna 
i  þeim  efnum.1) 

Þegar  N  e  w  t  o  n  fann  þyngdarlögmál  það,  er  allir 
hnettir  og  öll  sólkerfi  alheimsviðáttunnar  virðast  lúta,  var 
hann  einu  sinni  spurður  að,  hvers  eðlis  hann  hygði  aðdrátt- 
araflið  vera.  En  hann  svaraði  þá  þvi  mikilláta  svari:  — 
Hypotheses  non  fingo,  —  eg  bý  ekki  til  neinar  getgátur! 
Og  þó  bjó  hann  þær  til;  það  sést  best  á  kenningum  hans 
um  ljósið. 

Allir  vita,  að  Newton  klauf  fyrstur  manna  sólar- 
ljósið  í  regnbogaliti  þess.  Notaði  hann  til  þess  eins  og  nú 
er  títt  glerstrendinga  (prisma)  og  kastaði  siðan  litbandinu 
(spektrinu)  á  veggi.  Mældi  hann  síðan  ljósbrot  hinna  ýmsu 
litgeisla  og  grundvallaði  með  þvi  ljósfræðina.  Gat  hann 
þá  ekki  leitt  hjá  sér  þá  spurningu,  hvers  eðlisljósið  mundi 
vera,  og  gat  hann  þess  til,  að  það  bærist  um  himingeim- 
inn  með  agnarsmáum  efnispörtum,  er  haim  neíndi  corpuscula 
(smálíkami)  og  hugði  streyma  út  frá  ]jósgjafanum  á  alla 
bóga.  Var  tilgáta  þessi  þvi  nefnd  útstreymis-til- 
g  á  t  a  n    (emanationstheoria)    og  hélst    hún    nokkuð    lengi. 

x)  Þeir  seni  kynnast  vilja  þessu  efni  nánar,  geta  lesið  um  það  tvær 
bækur,  sem  til  eru  á  Landsbókasaf  ninu :  Duncan:  The  new  knowledge 
og  Snyder:  Das  Weltbild  der  modernen  Naturwissenschaft.  Eg  liefi 
einkum  stuðst  við  hina  síðari. 


262  Efniskenningin  nýja 

En  þó  varð  hún  um  síðir  að  lúta  í  lægra  haldi  fyr- 
ir  þeirri  tilgátu,  að  ljósið  væri  að  eins  bylgjuhreyfing  i  hin- 
um  svonefnda  ljósvaka  (œther),  þessu  vandræðaefni  vísind- 
anna,  sem  hingað  til  hefir  hvorki  orðið  vegið  né  mælt,  en 
menn  hafa  þó  ekki  getað  án  verið.  Tilgáta  þessi  var 
nefnd  bylgjukenningin  (undulationstheoria). 

Þegar  F  r  a  n  k  1  í  n  dró  rafmagnið  niður  úr  skýjunum 
og  hafði  sýnt  fram  á,  að  það  mundi  vera  liks  eðlis  og 
gneistar  þeir,  er  sjá  má  fljúga  af  hárum  kattarins  i  myrkri, 
sé  hann  strokinn  öfugur,  þá  leiddi  hann  jafnframt  getur 
að  því,  að  rafmagnið  mundi  vera  tengt  einhverju  sér- 
stöku,  fíngervu  efni.  Franklín  héit  því  fram  likri  skoð- 
un  á  rafmagninu  og  Newton  á  ljósinu. 

Sumir  aðrir  mestu  eðlisfræðingar  eins  og  t.  d.  F  a  r  a- 
day,  er  var  uppi  um  og  eftir  1800,  hafa  einnig  lát- 
ið  svipaða  skoðun  í  ljós.  Faraday  hélt  þvi  meira  að  segja 
fram,  að  til  væri  að  eins  eitt  allsherjar  frumefni,  ogbær- 
ust  ljós,  segulmagn,  rafmagn  og  önnur  öfl  með  frumefni 
þessu  um  heim  allan.  En  visindin  eru  íhaldssöm  og  þau 
láta  ekki,  sem  betur  fer,  sannfærast  fremur  en  Tómás, 
fyr  en  þau  geta  séð  og  svo  að  segja  þreifað  á  sönnunum. 
Þó  er  eins  og  sumir  afburða-andar  þurfi  ekki  slíkra  sann- 
ana  við,  heldur  spái  í  eyðurnar  af  eigin  hyggjuviti  sínu 
með  þvi  að  draga  rökréttar  ályktanir  af  því,  sem  menn 
þegar  vita. 

Þannig  kom  hinn  mikli  enski  stærðfræðingur  og  eðl- 
isfræðingur  Clerk  Maxwell  1855  fram  með  þá  tilgátu, 
er  hann  bygði  á  tilraunum  og  getgátum  Faraday's,  að  ljós, 
rafmagn  og  segull  væru  i  raun  og  veru  sama  eðlis,  og  að 
ljósið  væri  að  eins  nokkurs  konar  raf  segulhreyfing.  Þriðj- 
ungi  aldar  áður  en  menn  fundu  rafmagnssveiflurnar,  sagði 
hann  fyrir  um  lengd  þeirra  og  bjó  meir  að  segja  til  hin 
stærðfræðilegu  lögmál  fyrir  hreyfingu  ljóss,  rafmagns  og 
seguls. 

Svo  tókst  loks  hinum  þýzka  eðlisfræðingi  H  e  i  n  - 
rich  Hertz  árið  1888  að  finna  og  mæla  lengd  og hraða 
rafmagnsbylgna  þeirra,  sem  nú  eru  notaðar  um  heim  all- 


Efniskenningin  nýja.  263 

an  undir  nafni  Marconi's.  Kom  það  i  ljós  við  til- 
raunir  Hertz  og  mælingar,  eins  og  Maxwell  hafði  raunar 
sagt  fyrir,  að  rafmagnsbylgjurnar  hafa  nákvæmlega  sama 
hraða  og  ljósið.  Og  enn  hefir  Blondlot  nokkur  í  Par- 
ís  fyrir  skemstu  fundið,  að  Röntgensgeislarnir  svonefndu 
hafa  sama  hraða,  fara  300,000  km.  á  sekúndunni. 

Af  þessum  ástæðum  hafa  margir  og  þó  einkum  tveir 
vísindamenn,  þeir  Young  og  Fresnel,  látið  þá  tilgátu 
i  ljós,  að  allur  alheimur  sé  fyltur  hinu  fíngervasta  efni  og 
berist  öldur  allra  náttúruafla  með  efni  þessu  ekki  einasta 
gegnum  sameindir  (molekúl),  heldur  meira  að  segja 
gegnum  hinar  svonefndu  frumeindir  (atóm)  efnanna. 
En  til  þess  að  færa  sönnur  á  þetta  þurftu  að  fara  fram 
ítarlegar  rannsóknir  á  sjálfu  efninu. 

Eg  sagði  efninu.  En  fyrir  svo  sem  40  árum  hefði 
það  þótt  hreinasta  goðgá  í  heimi  vísindanna  að  tala  þann- 
ig.  Þvi  að  þá  var  það  einn  af  trúarlærdómunum  í  grund- 
vallaratriðum  náttúruvísindanna,  að  ekkert  eitt  allsherjar- 
frumefni  væri  til,  en  aftur  á  móti  væru  til  70—80 
óuppleysanleg  frumefni,  sem  öll  önnur  efni  væru  samsett 
úr.  Og  svo  sannfærðir  voru  menn  um  frumleik  þessara 
frumefna,  að  menn  nú  um  langan  aldur  eða  jafnvel  alt 
frá  dögum  Grikkja  hafa  nefnt  þessar  smæstu  efnisagnir 
«frumefnanna«  gríska  orðinu  atomos,  er  þýðir  ó  d  e  i  1  i. 
Þó  voru  eindir  þessar  misjafnlega  þungar,  alt  frá  vatns- 
efniseindinni  (brintatómi),  er  var  léttust  og  þessvegna 
táknuð  með  efnisþynginni  1,  og  upp  að  efniseind  úrans- 
i  n  s,  er  var  talið  alt  að  239  sinnum  þyngra. 

Brátt  fór  menn  þó  að  renna  grun  í,  að  eitthvað 
mundi  vera  bogið  við  þessi  mörgu  »frumefni« ;  því  væri 
þeim  raðað  niður  eftir  eindaþyngdinni,  eins  og  Rússinn 
Mendelejeff  gerði  i  hinni  aðdáanlegu  eindatöflu  sinni, 
kom  það  í  ljós,  að  raða  mátti  frumefnunum  eftir  flokkum 
og  ættum,  og  sýndu  þá  hin  þyngri  frumefni  á  sér  alt  eðli 
og  eiginleika  hinna  léttari  frumefna,  á  mismunandi  stigi 
þó,  svo  að  alt  virtist  benda  á,  að  hinar  þyngri  frumeind- 
ir  væru  að  eins  margfeldisstærðir  (multipla),  sam- 


264  Efniskenningin  nýja. 

settar  af  hinum  léttari.  Var  þetta  svo  lögbundið,  að  jafn- 
vel  Mendelejeff  sjálfur  gat  sagt  fyrir  ura  eðli  og  einkenni 
þriggja  »frumefna«,  er  þá  voru  óþekt,  en  fundust  siðar 
og  voru  nefnd  skandium,  gallium  og  germanium.  En  þó 
áttu  nokkrir  áratugir  að  liða  enn,  áður  en  menn  fyndu 
nokkrar  vísindalegar  sannanir  gegn  frumleik  »frumefn- 
anna«  eða  með  öðrum  orðum  fyrir  því,  að  frumefnin  væru 
samsett  og  sjálf  til  orðin. 


Það  er  einn  af  hleypidómum  þeim,  sem  menn  eiga 
svo  erfitt  með  að  losna  við,  að  þeir  hugsa  sér  alla  jafna 
efnið  í  náttúrunni  eins  og  það  væri  aldauða  og  í  sjálfu 
sér  óhreyfanlegt,  eða  með  öðrum  orðum,  að  efnispartar 
þess  geti  ekki  hreyfst  af  sjálfsdáðum.  En  i  raun  og  veru 
er  ekkert  kvikara  en  efnið.  Ef  vér  gætum  greint  efnis- 
agnir  loftsins,  myndu  þær  jafnvel  í  blæjalogni  líta  út  eins 
og  hvirfilbylur  óteljandi  smáagna,  er  þytu  fram  og  aftur 
hver  um  aðra  með  mörg  hundruð  raetra  hraða  á 
sekúndunni.  Og  ef  vér  t.  d.  gætum  greint  i  sundur  sam- 
eindir  vatnsins,  mundi  hver  vatnsdropinn  likjast  einna 
mest  mýflugnahnappi,  þar  sem  mýflugurnar  hringsóla  hver 
i  kringura  aðra,  en  þó  með  einhverju  ákveðnu  millibili. 
Og  jafnvel  í  steinhörðum  gimsteininum  mundum  vér  sjá 
einhverja  svipaða  hreyfingu,  ef  vér  að  eins  gætum  greint 
saraeindir  hans  í  sundur.  Það  hefir  nýlega  verið  búið  til 
verkfæri,  nokkurs  konar  auka-smásjá  (ultramikroskóp),  er 
virðist  sanna  þetta.  Sýnir  hún  i  stækkaðri  mynd  efnis- 
parta  jafnvel  hinna  þéttustu  málma,  eins  og  gulls  og  pla- 
tinu,  á  sifeldri  hreyfingu.  Það  er  þess  vegna  svo  fjarri 
því,  að  efnið  sé  aldauða  og  hreyfingarlaust,  þótt  ekki 
hreyfist  það  úr  stað  eða  færist  um  set  af  sjálfsdáðum,  að 
það  er  það  sem  kvikast  er  í  náttúrunni,  og  svo  að  segja 
hver  efnisögn  hreyfist  með  einhverjum  þeim  sveifluhraða, 
sem  henni  er  eiginlegur. 

Nú  vitum  vér  það  úr  efnafræðinni,  að  i  hverri  sam- 
eind  (molekúli)  samsettra  efna  eru  fleiri    eða    færri    efnis- 


Efniskenningin  nýja.  265 

eindir  (atóm).  Það  eru  til  efni  með  að  eins  einni  svo- 
nefndri  efniseind  í  sameindinni,  eins  og  t.  d.  kvikasilfurs- 
gufa,  og  efni,  sem  hafa  yfir  100  eindir  i  sameindinni,  eins 
og  mörg  hinna  lífrænu  (organisku)  efna.  Skyldu  nú  líka 
efniseindir  sameindanna  vera  á  hreyfingu  og  hafa  sinn 
sérstaka  sveifluhraða?  Og  skyldu  þær  vera  samsettar  úr 
smærri  frumeindum?  Saga  náttúruvísindanna  hefir  einnig 
leyst  úr  þeim  spurningum. 

Fyrir  nú  nærfelt  100  árum  fann  þýskur  sjónglera- 
smiður  (opticus)  Josep  Fraunhofer  að  nafni,  einusinni 
er  hann  var  að  athuga  regnbogalitina  með  hinum  hárfínu 
rjósbrjótum  (linsum)  sínum,  ýmsar  dökkar  rákir  í  litband- 
inu.  Mönnum  þóttu  rákir  þessar  næsta  undarlegar,  og 
það  því  fremur  sem  þær  voru  alveg  reglubundnar,  þ.  e. 
rákir  fyrir  hvert  ákveðið  efni  á  ákveðnum  stöðum  í  lit- 
bandinu.  En  það  var  þó  ekki  fyr  en  hálfri  öld  siðar,  að 
þeir  Bunsen  og  Kirchhoff,  þýskir  eðlisfræðingar,  gátu 
ráðið  merkingu  þessara  ráka  og  sýnt  fram  á,  að  vér  hefð- 
um  þar  fyrir  oss  stafrof  alheimsviðáttunnar,  er  vér  getum 
lesið  með,  hvaða  efni  eru  í  hverjum  þeim  hnetti  í  geimn- 
um,  sem  vér  annars  getum  eygt  og  ber  nokkra  ljós- 
glætu.  Þeir  grundvölluðu  með  rannsóknum  sinum  nýja 
f ræðigrein,  er  nefndist  ljósbrotskönnun  (speJctral- 
analyse).     Og  hvað  er  nú  það,  sem  hún  kennir  oss? 

Hún  sýnir  það  og  sannar,  að  sérhver  lofttegund  og 
sérhvert  efni  í  gufulíki  sýgur  í  sig  ákveðnar  rákir  úr 
ljósbandinu  (spektrinu),  en  fyrir  það  koma  einmitt  þessar 
dökku  rákir  í  bandið.  Nú  er  því  ennfremur  svo  varið, 
að  sérhvert  efni  sýgur  að  eins  í  sig  ákveðnar  rákir;  en 
rákirnar  samsvara  ákveðnum  sveifluhraða  ljóssins  á  þeim 
stað  i  litbandinu,  er  þær  koma  fram,  og  þar  af  drógu 
menn  þá  ályktun,  að  eindirnar  í  efni  því,  sem  ljósið  staf- 
ar  frá,  væru  á  viðlíka  hreyfingu  með  alveg  samsvarandi 
sveifluhraða. 

Litband  þetta  hefir  verið  nefnt  innsogsbandið 
(absorptiousspektrið),  af  þvi  að  það  er  eins  og  efnin  sjúgi 
i  sig  ljósrákir  þær,  er  samsvara   þeim    í   litbandinu.      En 


266  Efniskenningin  nýja. 

svo  er  til'  annað  litband,  með  björtum  rákum  í  stað 
dökkra;  en  þær  koma  fyrst  í  ljós,  þegar  efnin  verða 
sjálf  hvítglóandi  og  stafa  ljósi  frá  sér.  Þá  senda  nefni- 
iega  sömu  efnin  frá  sér  sömu  ljósrákirnar  og  þau  höfðu 
áður  sogið  i  sig,  og  því  hefir  litband  þetta  verið  nefnt 
útgeislunarbandið  (emissionsspéktrið).  Nú  hafa 
menn  samfærst  um  það,  að  hver  þessara  ráka  i  litband- 
inu,  hvort  heldur  hún  er  dökk  eða  björt,  samsvarar 
ákveðnum  sveifluhraða.  En  flest  efni  hafa  hvert  um  sig 
margar  fastákveðnar  rákir  i  litbandinu.  Þetta  bendir  á, 
að  efnin  muni  vera  samsett  úr  ýmsum  smáögnum  með 
mismunandi  sveifluhraða,  fleiri  en  þeim,  er  frumeindatal- 
an  í  hverju  efninu  nemur,  eða  með  öðrum  orðum,  að 
hinar  svonefndu  »frumeindir«  muni  sjálfar  vera  samsettar 
úr  enn  þá  smærri  efniseindum. 

Þetta  var  það,  sem  meðal  annars  kom  hinum  mikla 
enska  eðlisfræðingi  Lord  Kelvin  (Will.  Thomson) 
til  þess  að  halda  þvi  fram,  að  frumeindirnar,  sem  til 
þessa  höfðu  verið  nefndar  ódeili  eða  atóm,  væru  í  raun 
og  veru  hringiður  ótal  smærri  agna,  æther-agna  eða 
ljósvaka,  er  væri  svo  fínger,  að  agnir  hans  yrði  hvorki 
vegnar  né  mældar. 

Annað  var  það  líka,  sem  ljósbrotskönnunin  sýndi,  er 
menn  fóru  að  kanna  ljós  hinna  ýmsu  fastastjarna  eða 
sólna,  er  sjást  til  og  frá  um  himingeiminn,  og  það  var 
það,  að  litband  hinna  heitustu  sólna  sýnir  að  eins  léttasta 
og  fyrsta  frumefnið,  vatnsefnið;  en  hin  þyngri  frumefnin 
koma  svo  smámsaman  i  ljós,  stig  af  stigi,  eftir  þvi  sem 
hnettirnir  kólna,  rétt  eins  og  þau  væru  að  verða  til 
smátt  og  smátt  eða  krystalíserast  út  úr  eldhafi  þessara 
kólnandi  sólna.  Og  þessu  heldur  áfram,  þangað  til  flest 
þau  frumefni  eru  til  orðin,  sem  finnast  á  köldum  hnött- 
um  eins  og  jörð  vorri.  Þetta  hefir  einkum  stjörnufræð- 
ingurinn  Lockayer  getað  lesið  út  úr  ljósbrotskónnun- 
unni.  En  það  virðist  einmitt  benda  í  áttina  til  þess,  að 
írumefnin  séu  ekki  alls   kostar   frumleg,    ef   þau    þannig 


Efniskenningin  nýja.  267 

koma  í  ljós  stig  af  stigi,  rétt  eins  og  steypikúlur  úr  gló- 
andi  deiglunni. 

Samt  sem  áður  er  nú  ekki  alls  kostar  hyggilegt  að 
reiða  sig  algerlega  á  það,  sem  lesið  er  í  svoWmiklum 
fjarska  eins  og  fastastjörnurnar  lýsa,  og  er  tryggilegra 
að  finna  einhverjar  sannanir  hér  á  jarðríki,  ef  vér  eigum 
að  trúa  því,  að  frumefnin  geti  orðið  til. 

En  er  nú  nokkuð  það  fram  komið,  er  geti  stutt  þá 
tilgátu?  Er  það  ekki  fjarri  öllum  sanni,  að  menn  geti 
hugsað  sér,  hvað  þá  heldur  sýnt  fram  á  tilveru  efnis- 
einda,  er  séu  margfalt  smærri  en  þær,  sem  nú  þekkjum 
vér  léttastar  og  smæstar  ?  Lord  Kelvin,  sem  lika  var 
mikill  stærðfræðingur,  gjörði  sér  leik  að  þvi  að  reikna  út 
stærð  hinna  venjulegu  frumeinda  efnafræðinnar.  Komst 
hann  að  þeirri  niðurstöðu,  að  þær  væru  þetta  frá  1  jxjjl — 
0,1  ujx;  en  1  jjljjl  er  1000X1000.  partur  úr  millimetra, 
sem  er  aftur  1000.  partur  úr  rnetra1).  Próf.  O.  E.  M  e  y  e  r 
fann  síðar  meðaltalið  0,2  ^  fyrir  efniseindir  flestra  frum- 
efnanna.  Geta  menn  nú  hugsað  sér  öliu  minni  stærð  en 
V6  úr  1000X1000.  parti  millimetra?  En  það  á  að  vera 
stærð  venjulegra  efniseinda.  Hvað  segja  menn  þá  ura 
það,  ef  það  er  talið  sannað,  að  til  séu  efniseindir,  er  séu 
alt  að  þúsund  sinnum  minni  en  þær  frumagnir,  er  taldar 
hafa  verið  minstar  hingað  til?  Ætli  suma  fari  þá  ekki 
að  sundla  úr  þvi? 

En  hugsum  þá  ekkert  frekar  um  smæð  þessara  smá- 
agna,  heldur  tökum  eftir  því,  hvernig  mannleg  snilli  hef~ 
ir  farið  að  því  að  festa  hönd  á  þeim  og  gjöra  þær  svo 
að  segja  teljanlegar  og  mælanlegar. 


l)  Kynlegt  er  það,  að  snillingar  þeir,  sem  bjuggu.  til  íslensku 
heitin  yfir  metramálið,  skuli  hafa  gleymt  þvi  lengdarmáli,  sem  er  jafn- 
títt  í  vísindamáli  eins  og  mikron  (<jj  og  millimikron  (jjljjl).  En  hvað 
skyldu  þeir  nú  kalla   það? 


268  JEfniskenningin  nýja. 

Nú  fyrir  liðugum  30  árum  (1879)  gaf  Englendingur- 
inn  Sir  William  Crookes  út  alþýðlegt  rit,  er  hann 
nefndi  Radiant  matter  (geislandi  efni),  og  skýrði  hann  þar 
frá  hinum  aðdáanlegu  rannsóknum  sínum  á  rafmagns- 
straumnum  i  hinum  svonefndu  crooksku  hylkjum.  Sýnis- 
horn  af  sliku  hylki  er  hinn  svonefndi  geislamælir  (radio- 
meter),  er  Crookes  bjó  til  1874  og  nú  er  orðinn  að  hálf- 
gerðu  leikfangi,  sem  sjá  má  i  búðargluggum  úrsmiða  og 
annara.  Það  er  því  sem  næst  lofttómt  glerhylki  með 
ofurlitilli  myllu  innan  í.  Sé  hylki  þetta  borið  að  ljósi  eða 
hita,  fer  myllan  að  snúast  og  það  því  hraðar,  sem  hitinn 
eða  ljósið  er  meira,  geislarnir  örari,  og  af  þvi  dregur  það 
einmitt  nafnið  geislamælir.  Eitt  sinn  fýsti  Crookes  að 
vita,  hver  áhrif  rafmagnsstraumurinn  hefði  á  slíkan  geisla- 
mæli,  og  sjá,  —  árangurinn  varð  sá  sami,  myllan  tók  að 
snúast.  Nokkrum  árum  áður  hafði  þýzkur  maður,  að 
nafni  Hittorf,  tekið  eftir  áhrifum  þeim,  er  rafmagn 
hefir  á  ýmsa  málma,  sölt  ofl.  í  lofttómum  hylkjum.  Þeg- 
ar  rafstraumurinn  berst  að  efnum  þessum,  fara  þau  að 
blika  og  skina  með  ýmiskonar  litum,  helst  norðljósa!itumr 
og  þeyta  frá  sér  efniskendum  geislum  með  rafmagns- 
straumnum.  Fór  nú  Crookes  að  rannsaka  og  fást  við 
þessi  fyrirbrigði  í  hinum  lokuðu,  lofttæmdu  glerhylkjum 
sinum. 

Hann  tæmdi  fyrst  hylkin  að  lofti  með  loftdælu  og 
ýmsum  loftbindandi  efnum  (fosfor,  natríum  ofl.),  svo  að 
þau  urðu  því  sem  næst  alveg  loftlaus  (V2o?ooo>ooo 
venjulegrar  loftþrýstingsþyngdar),  og  fór  svo  að  rannsaka, 
hvaða  áhrif  þetta  hefði  á  geislana.  Eftir  því  sem  loftið 
eyddist,  varð  rafstraumurinn,  sem  leiddur  var  i  gegnum 
þau,  að  geislum,  sem  urðu  æ  bjartari  og  bærðust  áfram  í 
beinum  línum,  lárétt  á  málmþynnu  þá,  er  höfð  var  til  að 
leiða  rafmagnið  inn  í  hylkin.  Var  það  látið  streyma  út 
frá  negatíva,  fráhverfa  skautinu,  er  nefnist  k  a  þ  ó  d  a, 
og  því  voru  nú  geislar  þessir  nefndir  kaþódugeislar. 

Ef  rafmagnið  var  látið  streyma  út  frá  málmþynnu, 
sem  var  ihvolf  eins  og  holspegill,  söfnuðust  geislar  þessir 


Efniskenningin  nýja.  269 

saman  í  einn  brennidepil.  En  i  honum  var  hitinn  svo 
ákafur,  að  gler  bráðnaði,  og  allir  hinir  seigustu  málmar, 
eins  og  t.  d.  gull  og  platína,  urðu  glóandi,  gufuðu  upp 
og  spýttust  sitt  á  hvað  eins  og  sjóðandi  vatn.  Málmun- 
um  sló  svo  niður  aftur  á  málmþynnur  fjærst  í  glasinu. 
Með  þessu  móti  er  nú  orðið  hægt  að  leysa  öll  hin  seig- 
ustu  efni  upp  í  örsmáar  agnir,  er  virðast  vera  álíka  smá- 
ar,  ef  ekki  smærri  en  efniseindirnar;  að  minsta  kosti 
hverfa  efnin  alveg  sjónum  um  stund,  þangað  til  þau 
þéttast  á  ný  og  þau  ber  niður  aftur  sem  föst  efni. 

Þessu  næst  tók  Crookes  segul  og  bar  hann  að  geisl- 
unum.  Það  kom  þá  í  ljós,  að  það  mátti  beygja  geislana 
og  beina  þeim  í  ýmsar  áttir  með  segulnum.  Og  þegar 
hann  viðhafði  tvö  samkynja  segulskaut,  urðu  geislastaf- 
irnir  tveir  og  fjarlægðust  hvor  annan  eins  og  samkynja 
segulskaut  gjöra.  Með  þessu  var  sannað,  að  geislarnir 
voru  tengdir  einhverju  fíngervu  efni,  er  lét  segulmagnast. 
Þvi  að  þegar  Crookes  á  hinn  bóginn  tæmdi  hylkinn  að 
lofti,  gátu  geislarnir  trauðla  borist  um  þau,  en  það  sýnir, 
að  rafmagnið  þarf  eitthvert  efni  til  að  berast  með,  eða 
með  öðrum  orðum,  að  það  er  í  raun  og  veru  g  e  i  s  1- 
andi    efni. 

H  e  r  t  z.  sá  er  fyrstur  manna  fann  Marconi-bylgj- 
urnar  svonefndu  og  sannaði,  að  ljósið  væri  eins  konar  raf- 
segulhreyfing,  sýndi  nú  þessu  næst  fram  á,  að  kaþódu- 
geislarnir  geta  farið  i  gegnum  fast  efni  eins  og  ekkert  sé. 
Þessa  uppgötvun  notaði  annar  yngri  þjóðverji  P  h  i  1  i  p 
L  e  a  r  d  til  þess  að  leiða  kaþódugeislana  út  úr  hylkinu 
með  því  að  búa  til  skjá  úr  alúminíi  á  fjarlægari  enda 
þess.  Og  loks  sannaði  ungur  Frakki  Jean  Perrin, 
með  því  að  menn  nú  voru  farnir  að  efast  um,  að  geislar 
þessir  væru  rafmagnaðir,  að  þeir  voru    hlaðnir  rafmagni. 

Þar  tók  hinn  mikli  enski  eðlisfræðingur  J.  J.  T  h  o  m- 
s  o  n  við.  Með  rafmagnsjánni  (eléktróskópinu)  tókst  hon- 
um  að  sanna,  hve  miklu  rafhleðsla  geislanna  næmi,  og 
mældi  hann  það  svo  nákvæmlega,  að  hann  gat  sýnt  og 
sannað,  að  ákveðið  rúmmál   kaþódugeislanna    hefir    ávalt 


270  Efniskenningin  nýja. 

sömu  hleðslu  rafmagns  meðferóis.  Því  næst  ákvað  hann 
hraða  geislanna  og  sýndi,  að  hann  er  með  vaxandi  loft- 
þynku  þetta  frá  2000  og  upp  í  100,000 km.  ásek.  Bec- 
q  u  e  r  e  1  hinn  frakkneski  og  frú  C  u  r  i  e,  sú  er  mest  hefir 
fengist  við  rannsókn  á  radíi1),  helsta  geislandi  efninu,  er 
vér  enn  þekkjum,  fundu  að  hraði  kaþódugeislanna  er  alt  að 
150,000  km.  eða  alt  að  helmingi  af  hraða  ljóssins. 

Þegar  búið  var  að  finna  rafmagnshleðsluna  ög  hraða 
geislanna,  fóru  menn  að  reyna  að  finna  út  efnisgnægð 
(masse)  smáagna  þeirra,  er  geislarnir  bárust  með,  og  kom- 
um  vér  þar  að  dásamlegustu  tilraunum.  Var  það  maður 
að  nafni  R#  T.  W  i  1  s  o  n,  lærisveinn  Thomsons,  er  eink- 
um  fékst  við  þetta.  Hann  bjó  til  mjög  svo  mismunandi 
efnisþokur  inni  i  hylkjunum  og  athugaði,  hversu  þeim  slægi 
niður.  Hafði  hann  komist  að  raun  um,  að  í  hverjum 
þokudropa  var  ein  rafeind,  sem  dropinn  myndaðist 
utan  um,  og  gefur  það  manni  hugmynd  um.  hvernig  þrumu- 
skýin  verða  tíl  á  himninum.  Síðan  taldi  hann  bláttáfram 
dropana  eftir  því  sem  þeim  sló  niður,  og  þegar  þvi  var 
lokið,  vissi  hann  hve  margar  rafeindirnar  voru.  Þvi  að 
þær  voru  jafnmargar  og  droparnir.  En  þá  mátti  reikna 
út  efnisgnægð  rafeindanna.  Þetta  tókst  próf.  Thomson  á 
hendur  og  sannaði  hann  því  næst  útreikning  sinn  með 
nýjum  tilraunum,  er  nú  iiafa  verið  prófaðar  á  öllum  höf- 
uðbólum  vísindanna  og  reynst  réttar. 

En  árangurinn  af  þessum  tilraunum  er  sá,  að  það  er 
nú  talið  f ullsannað  að  til  séu  efniseindir,  teljanlegar  og 
mælanlegar,  en  þó  þúsund  sinnum  efnisminni  en  efniseind 
sú,  brint-eindin,  sem  hingað  til  hefir  verið  talin  léttust  og 
smæst  allra  efniseinda.  Og  þessar  eindir,  sem  þannig  eru 
fundnar,  virðast  vera  minstu  og  frumlegustu  eindir  nátt- 
úrunnar.  Þvi  að  eins  mismunandi  og  eindir  »frum- 
efnanna«  eru  að  þyngd  og  öðrum  eiginleikum,  eins   líkar 


x)  Sbr.  hina  einkarfróðlegu  ritgjörð  próf.  Þorv.  Thoroddsens  i  1. 
h.  Eimreiðarinnar  þ.  á:  „Vísindalegar  nýjungar  og  stefnubreytingar  nú- 
tímans"  I,  bls.  5. 


Efniskenningin  nýja.  271 

eru  eindir  þessar  hver  annari,  úr  hvaða  efnum  sem  þær 
streyma.  Próf.  Thomson  gaf  smáeindum  þessum  nafnið 
corpuscula  til  minningar  um  ljósfræði  Newtons.  En  með 
þvi  að  nafn  þetta  er  nokkuð  óákveðið  og  eindir  þessar 
eru  ávalt  hlaðnar  rafmagni,  hafa  þær  nú  verið  skírðar 
eléktrón  þ.  e.  rafeindir,  og  af  þvi  er  svo  aftur  dreg- 
ið  nafn  kenningarinnar :  elektróntheoria,  sem  þá  að  sjálf- 
sögðu  ber  að  kalla  rafeinda-kenningu  á  íslensku. 

Til  þess  nú  að  gefa  mönnum  einhverja  hugmynd,  ef 
hugmynd  skyldi  kalla,  um  smæð  þessara  rafeinda,  skal 
þess  getið,  að  eftir  útreikningi  fróðra  manna  fara  1770 
kvadriljónir  negativra  rafeinda  i  eitt  gramm,  Vs  ur  kvinti, 
og  efnisgnægð  rafeindar  er  alt  að  V2000  hluta  af  efnis- 
gnægð  vatnsefniseindarinnar. 

Nú  hafa  rannsóknirnar  á  radíi  og  öðrum  geislandi 
efnum,  er  senda  frá  sér  þessa  lýsandi  rafmagnsgeisla,  sýnt, 
að  þau  eyðast  smámsaman,  þótt  hægt  fari,  fyrir  útgeislan 
þessa,  rétt  eins  og  frumeindir  efnanna  leysist  upp  í  þessar 
rareindir.  En  það  hefir  komið  mönnum  á  þá  skoðun,  að 
leysa  megi  öll  frumefni  upp  í  slikar  rafeindir;  en  þá  verða 
rafeindirnar  i  raun  og  veru  að  frumeindum  allra  annara  efn- 
iseinda.  Er  nú  nokkur  fótur  fundinn  fyrir  þessari  skoð- 
un?  Hafa  menn  getað  breytt  einu  frumefninu  i  annaðog 
leyst  þau  að  síðustu  upp  i  rafeindir? 

Próf.  Þorv.  Thóroddsen  hefir  í  ritgjörð  þeirri,  er  eg 
vitnaði  til  um  radíið,  lýst  árangri  hinna  vísindalegu  rann- 
sókna  á  þessa  leið  (bls.  6):  —  »Radíum  sendir  stöðugt  frá 
sér  gufu,  sem  er  lýsandi  og  gerir  loftið  leiðandi  fyrirraf- 
magn ;  þegar  þessi  gufa  var  rannsökuð,  fanst  i  henni  hel- 
ium  (þ.  e.  annað  frumefni  en  radiið)  og  með  nákvæmustu 
athugunum  urðu  menn  fullsannfærðir  um,  að  radíum 
smátt  og  smátt  breytist  í  helium.  Þetta  var  afarþýðing- 
armikil  uppgötvun,  því  nú  var  sönnun  fengin  fyrir  því, 
að  eitt  frumefni  getur  breyst  i  annað  f rumefni.  Af  því 
sést  líka,  að  frumagnirnar  (atómin)  eru  ekki  ódeilanlegar, 
þær  geta  liðast  í  sundur  i  enn  smœrri  eindir.  Síðan  hafa 
efnafræðingar  gert  sitt  ýtrasta  til  að  breyta  öðrum  frum- 


272  Efniskenningin  nýja. 

efnum;  rannsóknir  þessar  eru  rétt  að  byrja,  og  þó  hefir 
nokkuð  áunnist.  Menn  ætla  nú  að  frumefni  með  hárri 
atómþyngd  eins  og  radíum,  úran,  thóríum,  pólóníum  og 
aktiníum  séu  óstöðug  efni,  sem,  þegar  nógu  sterkur  raf- 
magnsstraumur  verkar  á  þau,  breytist  í  önnnur  efnisform, 
sem  líka  eru  óstöðug;  en  þau  breytist  svo  aftur  i  frum- 
efni,  sem  vantar  radiumseðlið  og  eru  stöðugri  (þ.  e.  frum- 
efni  með  minni  atómþyngd).  Menn  þykjast  hafa  líkur 
fyrir  að  radium  myndist  úr  úran,  en  efnafræðingurinn 
Boltwood  hefir  fundið  milliefni  milli  þessara  tveggja 
frumefna,  sem  hann  kallar  íóníum.  R  a  m  s  a  y  hefir  lika 
nýlega  fundið  aðferð  til  að  breyta  lithíum  og  öðrum  efn- 
um  i  kopar.  Þess  má  ennfremur  geta,  að  Ijósrannsóknir 
benda  til  þess,  að  mikið  radíum  sé  til  í  ýmsum  fjarlæg- 
um  stjörnum.  —  Það  bendir  í  áttina  til  skilnings  á  skyld- 
leika  frumefnanna  og  til  þess,  að  einhver  eining  liggi  til 
grundvallar  fyrir  þeim  öllum  . .  .« 

Þeirrar  skoðunar  var  Crookes  lika  á  efnafræðingamót- 
inu  i  Berlín  sumarið  1903,  þar  sem  hann  sem  heiðursfor- 
seti  fundarins  hélt  ræðu  um  frumefni  frumefnanna.  Hélt 
hann  þvi  fram,  að  hvert  efni  gæti  ekki  einungis  verið  fast, 
fljótandi  eða  loftkent,  beldur  hlyti  að  mega  leysa  það  upp 
i  fjórða  ástandið,  er  það  var  í  upprunalega  ásamt  öðrurn 
efnum,  eða  með  öðrum  orðum  breyta  öllum  efnum  i  hið 
fyrsta  frumefni,  er  þau  séu  öll  orðin  til  úr,  og  leggur  hann 
tilj,  að  það  verði  nefnt  griska  orðinu  prothyle  (o:  fyrstaefni, 
frumefni). 

J.  J.  Thomson  virðist  vera  líkrar  skoðunar  og  er 
hann  þó  gætinn  maður  og  varkár  í  tilgátum  sínum.  Virð- 
ist  honum  rétt  að  ætla,  að  efniseindir  frumefnanna  svo- 
nefndu  séu  orðnar  til  úr  miklu  smærri  eindum  einhvers 
konar  æthereindum  eins  og  Lord  Kelvin  hafði  getið  til, 
eindum  sem  mynda  mismunandi  hringiður  eða  öllu  heldur 
smásólkerfi  með  fastastjörnum  og  ákveðnum  fjölda  reiki- 
stjarna,  er  fer  eftir  eindaþyngd  hvers  frumefnis.  Sumir 
hafa  jafnvel  getið  þess  til,  að  þessi  agnarsmáu  sólkerfi 
efniseindanna  séu  á  einhvern  hátt  orðin  til  úr  tómum  raf- 


Efniskenningin  nýja.  273 

•eindum.  Hefir  P  e  r  r  i  n,  sá  er  getið  var  um,  þegar  fund- 
ið,  að  svifhraði  rafeindanna  um  hin  ýmsu  efni  samsvari 
nákvæmlega  bylgjulengdinni  í  ljósgeislum  efnanna  sjálfra, 
er  þau  verða  hvítglóandi.  Og  rafeindir  virðast  streyma  úr 
öllum  slikum  hvítglóandi  efnum,  eins  og  lika  gefur  að  skilja, 
þar  sem  ljósið  sjálft  er  ekki  annað  en  ákveðin  rafsegul- 
hreyfing. 

Sól  vor  er,  eins  og  vér  vitum,  glóandi  hnöttur.  Má 
þá  ekki  einnig  líta  á  hana  sem  risavaxið  rafmagnsskaut, 
er  þeyti  óteljandi  miljónum  rafeinda  á  hverju  augnabliki 
út  um  geiminn  ?  Það  eru  allar  líkur  til  þess,  eða  svo  lit- 
ur  hinn  mikli  sænski  efna-  og  stjörnufræðingur  A  r  r  h  e  n- 
i  u  s  á.  Nokkur  hluti  rafmagnséls  þessa  strýkst  með  yfir- 
borði  gufuhvolfs  vors;  en  segulmagn  jarðarinnar  dregur 
það  að  sér  niður  að  segulskautum  sínum  og  þá  myndast 
fyrirbrigði  þau,  er  vér  íslendingar  könnumst  svo  vel  við, 
norðurl jósin ;  en  þau  eru  ávalt  mest  og  fegurst,  þegar 
eldsumbrot  og  byltingar  verða  á  sólunni.  Þessi  norðurljós 
eru  því  i  raun  og  veru  sömu  tegundar  og  ljósblikin  i  gler- 
hylkjunum  litlu,  nema  hvað  þau  eru  margfalt  dýrlegri 
og  áhrifameiri.  En  það  gefur  manni  aftur  hugboð  um,að 
sami  krafturinn  og  sama  efnið  muni  ráða  i  hinni  smæstu 
efniseind  og  í  sólkerfum  himnanna. 

Ósjálfrátt  verður  hvert  óspilt  mannsauga  gagntekið  af 
hinni  blikandi  dýrð  norðurljósanna.  En  hversu  miklu 
hrifnari  munu  menn  þó  ekki  verða,  er  þá  fer  að 
gruna,  að  þeir  liti  þar  upphaf  alls  afls  og  efnis,  hinn  raf- 
kenda  ljósvaka,  sem  vér  nú  loks  erum  að  komast  á  snoð- 
ir  um,  að  muni  vera  frumefni  frumefnanna. 

Enginn  veit,  hvar  þessi  nýja  efniskenning  lendir  á 
endanum.  En  það  er  auðséð,  hvert  hún  stefnir.,  Hún 
stefnir  að  sama  markí  og  framþróunarkenningin  i  hinum 
lifanda  heimi.  Hún  ætlar  að  reyna  að  rekja  framþróun 
allra  jarðneskra  efna  upp  að  hinum  lýsandi  »stjörnuþok- 
um«,  er  sólkerfin  verða  til  úr.  Hún  ætlar  með  öðrum  orð- 
um  að  reyna  að  sanna  hinn    »himneska«    uppruna    allra 


18 


274  Efniskenningin  nýja. 

hluta  og  sýna,  að  alt  sé  orðið  til  úr  hinu  lýsandi,  magn- 
þrungna  frumefni  frumefnanna. 

En  hvar  hún  lendir,  hvort  hún  þá  finnur  upptök 
efnisins  eða  ekki,  hvort  hún  telur  ef ni  þetta  eilíft  og  upp- 
runalegt  eða  sjálft  orðið  til  úr  aflkendum  hringiðum  ein- 
hvers  himinborins  »aflvaka«,  um  það  skal  engu  spáð. 

En  það  er  sýnilegt,  að  vísindin  stefna  nú,  hvað  sem 
hver  segir,  hraðfara  að  uppsprettum  allra  hluta  og  era 
þegar  komin  vel  á  veg  til  þess  að  grafa  fyrir  rætur  alls. 


Loftfarir 


(Frh.) 
Franskur  höfuðsmaður,  Renard  að  nafni,  hafði  fengist 
við  loftskipasmíð,  með  aðstoðarmanni  sinum  La  Haye,  frá 
því  árið  1878.  Eftir  allmikla  vafninga  útvegaði  Gambetta 
honum  loks  200,000  fr.  af  rikisfé,  og  smíðaði  hann  þár 
ásamt  Krebs  höfuðsmanni,  loftskipið  La  France.  Belgur- 
inn  á  loftskipi  þessu  var  spólumyndaður,  heldur  þykkari 
framan  en  aftan,  liðlega  50  stikur  á  lengd  og  tók  1864 
ten.st.  Langsetis  undir  belgnum  var  karfa  úr  bambus- 
leggjum,  33  st.  á  lengd.  Aftan  á  henni  var  stýrið,  en 
skrúfa  framan  á,  og  sneri  henni  rafmagnshreyfivél  meö 
9  hestöflum.  Þeir  félagar  höfðu  á  skipinu  dragseil,  lang- 
an  kaðal,  sem  er  mjög  þægilegt  áhald  til  þess  að  geta 
lent  hnykkjalaust.  Ef  burðarmagn  belgsins  er  minkað  til 
muna  skyndilega,  með  þvi  að  hleypa  úr  honum,  þá  er 
hætt  við  að  loftfarið  komi  alt  of  hart  niður.  Til  þess  að 
koma  í  veg  fyrir  það,  verður  að  varpa  útbyrðis  sandi 
eða  öðrum  þunga,  sem  til  þess  er  ætlaður.  En  þá  er 
vandratað  meðalhófið,  að  eigi  sé  létt  um  of,  þvi  að  þá 
ílýgur  loftfarið  upp  aftur.  Þessa  dynti  má  jafna  með  þvi, 
að  rekja  úr  dragseilinni,  svo  að  endinn  liggi  á  jörðu* 
Þegar  loftfarið  sigur,  léttist  það  jafnframt  um  það  af  kaðl- 
inum,  sem  á  jörðina  legst;  þegar  það  stigur,  þyngist  það, 
er  það  verður  að  lyfta  meira  og  meira  af  seilinni,  og  má 
þannig  hnitmiða  hreyfingarnar,  unz  farið  hnökrar  niðrL 
Til  þess  jafnvægi  loftskipsins  raskaðist  ekki,  þótt  mennirnir 
færðu  sig  til  i  körfunni,  höfðu  þeir  á  skipinu  jafnvægis- 
eða  færiþunga,  lóð,  sem  færa  mátti  til  svo,  að  þau  vógu 
salt  við  mennina. 


276  Loftfarir. 

Renard  hafði  veitt  því  eftirtekt,  fyrstur  manna,  að 
aflangir  hlutir  missa  jafnvægið  og  taka  að  sveiflast,  þegar 
þeir  hafa  náð  ákveðnum  hraða  á  leið  sinni  gegnum  loft- 
ið.  Til  þess  að  gjöra  við  þessu  gjörði  hann  á  skipið  jafn- 
vægisþynnur,  eða  ugga,  sem  lágu  láréttir  meðfram  hliðum 
belgsins.  Framan  af  vissu  engir  hvað  þetta  átti  að  þýða, 
því  að  R.  hafði  leynt  uppgötvun  sinni.  Þeir  félagar  reyndu 
nú  loftskipið  1884.  Hraðinn  varð  meiri  en  nokkur  hafði 
náð  áður,  6*/i  st.  á  sek.,  og  í  5  skifti  af  6  tókst  þeim 
að  stýra  skipinu  svo  vel  í  stóran  sveig,  að  þeir  lentu  aft- 
ur  á  sama  blettinum,  sem  þeir  fóru  frá. 

Þarna  var  þá  komið  loftskip,  sem  mátti 
s  t  ý  r  a  ;  þvi  varð  ekki  mótmælt.  En  það  var  ekki  ein- 
hlítt.  Það  þarf  ekki  að  vera  hvast  til  þess,  að  vindhrað- 
inn  sé  6V2  st.  á  sek.  Móti  þeim  vindi  komst  loftskip 
þetta  ekkert,  og  væri  hvassara,  hlaut  það  að  hrekja. 
Þetta  hreyfiafl  (rafmagnið)  datt  því  úr  sögunni,  en  önnur 
áhöld,  sem  óefnilegri  þóttu  í  fyrstunni,  urðu  ofan  á;  það 
voru  steinolíu-  og  benzin-hreyfivélarnar. 

Þjóðverjar  tveir,  Baumgarten  og  Wölfert,  höfðu  fyrst- 
ir  manna  smiðað  loftskip  með  benzínvél  árið  1883.  Wöl- 
fert  fekst  við  tilraunir  á  slíkum  skipum,  unz  hann  beið 
bana  af  því  1897.  Vélin  hafði  verið  of  nálægt  belgnum, 
og  kviknaði  því  í  gasinu,  sem  úr  honum  streymdi;  alt 
loftfarið  fuðraði  upp  og  steyptist  til  jarðar. 

Mesti  garpurinn  af  öllum  loftförum,  fyr  og  síðar,  er 
liklega  Santos  Dumont,  Brasilíumaður,  búsettur  i  París. 
Hann  var  auðugur  maður,  og  tók  upp  á  því,  að  smíða 
loftskip,  þótt  hann  þekti  lítt  eða  ekki  til  loftferða.  Fyrstu 
loftförum  hans  var  og  mjög  ábótavant,  og  ónýtti  hann 
þau  hvert  af  öðru,  en  smíðaði  jafnharðan  önnur  ný  með 
nýju  lagi  og  nýjum  umbótum.  Alls  hefir  hann  gjört  ekki 
minna  en  15  loftför,  sem  reynd  hafa  verið,  auk  allra 
þeirra,  er  ekki  komust  svo  langt.  Fífldirfska  hans,  snar- 
ræði  og  þolgæði  við  tilraunirnar  voru  alveg  dæmalaus. 
Enginn  hefir  farið  aðrar  eins  glæfrafarir  og  hrakfarir. 
Hann  lenti  á  trjám  og  húsum,  svo  að  alt  gekk  af  göflun- 


Loftfarir.  277 

um,  og  hékk  þar,  unz  til  hans  náðist.  Eða  þá  í  sjó,  og 
var  þá  dreginn  til  lands  Eitt  sinni  kviknaði  i  vélinni 
hjá  honum,  en  hann  kæfði  eldinn  með  hattinum  sinum. 
Það  var  eins  og  hann  væri  ódrepandi,  og  aldrei  lét  hann 
hugfallast.  Sökum  þessa,  og  svo  hins,  að  hann  var  altaf 
á  ferð  og  flugi,  svo  að  allir  könnuðust  við  hann,  vann 
hann  sér  afarmikla  lýðhylli,  og  hefir  enginn  gjört  meira 
en  hann  til  þess,  að  auka  mönnum  ást  og  áhuga  á  loft- 
ferðunum. 

Santos  Dumont  smíðaði  fyrsta  loftfarið  sitt  árið  1898. 
1901  komst  hann  að  verðlaunum,  sem  heitið  hafði  verið 
þeim,  er  gæti  svifið  í  hálftíma  kringum  Eiffelturninn 
i  Paris  og  horfið  svo  aftur  til  sama  staðar,  sem  hann 
kom  frá.  Það  var  6.  skipið  i  röðinni,  sem  hann  hafði 
til  þessarar  ferðar.  Verðlaunin  voru  100,000  fr.  og  gaf 
hann  mest  af  þvi  fátækum.  Þá  gáfu  Brasiliumenn  hon- 
um  125,000  fr.,  og  greip  hann  nú  til  þeirra  til  skipasmið- 
anna,  er  hann  hafði  eytt  öllum  sínum  eigum. 

Það  yrði  oflangt  mál  að  lýsa  hverju  einu  af  loftför- 
um  hans,  svo  mörg  sem  þau  voru  og  óh'k.  Fyrstu  skip- 
in  voru  lítil  og  að  öllu  veik,  og  aðalbreytingarnar  hafa 
gengið  i  þá  átt  að  styrkja  þau  og  stækka,  til  þess  að 
gjöra  þau  hæf  fyrir  stærri  og  aflmeiri  hreyfivélar. 
Þrátt  fyrir  það  náði  hann  aldrei  svo  miklum  hraða, 
að  hann  væri  ánægður;  hann  breytti  þvi  til  og  tók  að 
fást  við  flugvélar.  En  þótt  loftför  hans  hafi  eigi  uppfylt 
þau  skilyrði,  er  æskilegt  þótti,  hefir  afarmargt  og  mikið 
græðst  á  tillögum  hans. 

Gerð  nútiðarloftskipanna  er  aðallega  þrenns  konar: 
lin,    hálflin  eða  s  t  i  n  n  . 

Loftskipin  af  fyrsta  floknum  eiga  rót  sina  að  rekja 
til  umbóta  þeirra,  er  Þjóðverjarnir  v.  Sigsfeld  og  v. 
Parseval  gjörðu  á  tjóðurbelgjunum,  sem  notaðir  höfðu  ver- 
ið  í  hernaði,  og  verður  þvi  að  gjöra  nokkra  grein  fyrir 
þeim  hér. 

Áður,  1885,  hafði  A.  Douglas,  enskur  maður,  reynt 
að  festa  einskonar  flugdreka  við  venjulegan  belg,  til  þess 


278  Loftfarir. 

að  gjöra  hann  stöðugri  í  loftinu,  en  það  tókst  lítt  Stöðv- 
uninni  náðu  þeir  félagar  á  þann  hátt,  er  nú  skal  greina: 

Stjóraskip  þeirra  er  aflangur  sívalningur,  sem  liggur 
skáhallur  i  loftinu,  þannig  að  fremri  endinn  veit  upp  og 
á  móti  vindinum.  Belgurinn  skiftist  i  tvent,  og  er  aftari 
hlutinn  miklu  minni,  og  ekki  innangengt  á  milli.  Fremri 
hlutinn  er  lokaður  og  fyltur  vetni,  eða  öðru  gasi.  Hinn 
er  opinn  i  annan  endann,  og  veit  opið  við  vindi  og  fyll- 
ist  hann  þvi  sjálfkrafa  af  lofti.  Slíkra  lofthólfa  hefir  áð- 
ur  verið  getið  (Meusnier),  en  hér  er  tilgangur  þeirra  sá, 
að  þrýsta  svo  á  vetnisbelginn,  að  hann  geti  .eigi  böglast 
af  áhrifum  vindsins.  Stýrið  heldur  skipinu  í  horfinu.  Það 
er  poki  mikill,  aftan  og  neðan  við  sívalninginn,  opinn  í 
báða  enda,  og  nær  hann  fram  undir  miðju  skipsins  að 
neðanverðu.  Neðra  opið,  sem  við  vindinum  veit,  er  stærra 
en  hið  aftara,  og  er  því  pokinn  ávalt  troðfullur  af  sam- 
anþjöppuðu  lofti.  Til  þess  að  verjast  ruggi  eru  höfð  segl, 
sem  ganga  út  frá  hliðum  belgsins.  Með  þvi  nú  að  vind- 
urinn  stendur  ætíð  framan  og  neðan  á  þau  og  belginn 
sjálfan,  lyftir  hann  farinu  því  hærra,  sem  veður  er  hvass- 
ara,  og  gjöra  þau  þá  líkt  gagn  og  fletir  flugvélanna.  Þann- 
ig  verður  alt  loftfarið  að  nokkurs  konar  flugdreka,  og 
liggur  landfestin  niður  úr  þvi  framan  til  við  miðju,  en 
karfan  nokkru  aftar.  Stundum  er  haft  stél  á  þeim,  alveg 
eins  og  á  venjulegum  flugdrekum,  til  þess  að  afturendinn 
höggvi  síður  upp  og  niður. 

Nú  tók  Parseval  að  fást  við  að  smíða  regluleg  lang- 
ferðaloftskip.  eftir  sömu  grundvallarreglum,  sem  þeir  höfðu 
notað  við  tjóðurbelgina.  Lofthólfin  hafði  hann  nú  tvö, 
framan  og  aftan  til  í  belgnum,  og  voru  þau  fylt  handdæl- 
um.  Væri  aftara  hólfið  haft  fyllra,  þrýstist  gasið  fram 
eftir  belgnum,  og  hækkaði  þá  framhlutinn.  Þá  var  og 
hafður  færiþungi,  til  þess  að  halda  jafnvæginu,  og  seinna 
var  búið  svo  um  körfuna,  að  henni  var  ekið  fram  og  aft- 
ur  eftir  þörfum.  Stýrin  voru  aftan  til  á  belgnum,  eitt 
neðan  á,  til  þess  að  stýra  skipinu  til  hliöanna  (hliðarstýri) 
og  tvö  gengu  út  frá  hliðunum,   til   þess   að    beina    farinu 


Loftfarir.  279 

upp  eða  niður  (hæðarstýri,  sbr.  seglin  á  tjóðurbelgjunum). 
öll  þessi  stýri  voru  vindpokar  úr  sama  efni  og  belgur- 
inn  sjálfur.  Jafnvel  skrúfan  sjálf  var  úr  sama  efni,  en 
endarnir  á  skrúf ublöðunum  voru  þyngdir  með  blýi ;  þegar 
svo  skrúfan  tók  að  snúast,  réttist  úr  blöðunum,  sökum 
miðflóttaaflsins,  svo  að  þau  urðu  jafnstinn  sem  væru  þau 
úr  málmi.  Yfirleitt  var  enginn  hlutur  loftfarsins  gjörður 
úr  neinu  hörðu  efni,  nema  hreyfivélin  sjálf  og  karfan,  sem 
hún  var  í.  Af  þessu  leiðir  að  það  er  þægara  i  vöfunum 
og  léttara  að  flytja  á  landi  en  nokkurt  annað  loftskip. 
Það  liggur  við  að  það  megi  brjóta  það  saman  og  stinga 
því  í  vasa  sinn. 

Parseval  byrjaði  á  þessu  smíði  sínu  árið  1901,  og  26. 
maí  1906  var  fyrsta  skipið  reynt.  Tilraunirnar  tókust 
allvel,  og  keypti  síðan  loftsiglingafélag  eitt,  sem  þá  var 
nýstofnað,  fyrir  milligöngu  keisarans,  skipið  að  honum. 
Gekk  P.  í  þjónustu  félagsins,  enda  hafa  siðan  verið  gjörð 
mörg  skip  með  þessu  lagi  og  náð  allmiklu  áliti,  einkum 
á  Þýzkalandi. 

Helzti  gallinn  á  þessari  tegund  loftskipa  er  sá,  að 
karfan  verður  að  draga  belginn  á  eftir  sér,  með  þvi  að 
hreyfiaflið  verkar  á  hana  eina,  en  hún  er  eigi  fest  við 
belginn  með  öðru  en  strengjum.  Hentugast  væri  að  hreyfi- 
aflið  verkaði  einmitt  á  þungamiðju  alls  loftfarsins,  sem  er 
einhvers  staðar  neðan  til  i  miðjum  belgnum,  en  þarna  hang- 
ir  karfan  með  vélinni  langt  fyrir  neðan  hann,  og  verður 
þá  drátturinn  miklu  örðugri.  Svo  er  líka  hætt  við  því, 
að  belgurinn  sporðreisist,  ef  svona  er  um  búið,  og  verða 
þá  slys  að,  ef  ekki  er  nógu  fljótt  að  gjört.  Á  loftskipum 
annars  flokksins  er  vanalega  gjört  við  þessu  með  því,  að 
festa  belginn  ofan  á  nokkurs  konar  kjöl  úr  einhverju 
hörðu  efni,  t.  d.  aluminium,  og  eru  þá  loftskrúfurnar 
stundum  festar  á  hann,  til  þess  að  flytja  þær  nær  þunga- 
miðjunni.  Santos  Dumont  t.  d.  varð  það  fyrir  að  nota 
bambusstöng  fyrir  kjöl,  er  fyrstu  loftbelgir  hans  sliguðust 
í  miðjunni  og  lögðust  saman,  eins  og  sjálfskeiðingar. 


280  Loftfarir. 

Þetta  lag  (2.  flokkurinn)  er  að  vísu  allgamalt,  en  sá 
sem  fyrstur  hóf  það  til  verulegra  metorða  var  Julliot, 
franskur  verkfræðingur.  Hann  komst  i  þjónustu  bræðra 
tveggja  auðugra,  er  hétu  Lebaudy,  og  voru  sykurgjörðar- 
menn.  Fekk  hann  hjá  þeim  fé  til  loftskipasmíða,  og  var 
fyrsta  skipið  reynt  13.  nóv.  1902.  Þessi  skip  voru  líkust 
í  laginu  vefjarskyttu  á  hvolfi.  Skrúfan  og  stýrin  voru 
fest  á  kjölinn,  og  aftan  til  á  belgnum  voru  jafnvægisugg- 
ar.  Til  þessara  skipa  var  mjög  vandað  efni  og  útbúnað- 
ur,  enda  varð  hraðinn  miklu  meiri,  en  áður  höfðu  þekst 
dæmi  til,  og  það  má  segja  að  Julliot  yrði  fyrstur  til  þess, 
að  gjöra  loftskip,  er  að  verulegu  gagni  mætti  koma  til 
ferða  og  flutninga.     Siðan   hafa   bæði  Frakkar   og   aðrar 

þjóðir  smíðað  fjölda  loft- 
skipa  með  þessari  gerð, 
franska  laginu  (l.mynd),  en 
gjört  á  þvi  ýmsar  breyting- 
ar,  svo  sem  þær,  að  gjöra 
belginn  reglulegri  (symme- 
triskari).  Þá  var  og  tekið  að 
nota  poka  fyrir  ugga,  með 
sívalnings-  eða  keilulagi. 
Merkustu  loftförin  af  þessari  gerð  voru  La  Patrie  og 
La  Bépublique,  sem  voru  i  þjónustu  franska  hersins  og 
fórust  bæði,  Ville  de  Paris,  sem  auðmaðurinn  Deutsch  de 
la  Meurthe  gaf  franska  rikinu  eftir  þau  óhópp,  Ciement 
Bayard  og  Ville  de  Bordeauæ.  La  Patrie  var  60  stikur  á 
lengd,  10,3  st.  i  þvermál,  tók  3600  ten.st.  og  hafði  eina 
hreyfivél  með  70  hestöflum.  La  République  var  lítið  eitt 
stærri,  Ville  de  Paris  heldur  minni.  Tvö  hin  siðasttöldu 
eru  viðlíka  stór,  en  miklu  aflmeiri  (120  hestöfl). 

Þá  er  önnur  tegund  hálflinu  loftskipanna,  þýzka  lagið, 
sem  kent  er  við  Basenach  (2.  mynd.)  Belgir  þessara  skipa 
eru  styttri  og  giidari,  skrúfurnar  tvær,  sin  hvorumegin,  og 
liggja  all-ofarlega,  af  ástæðum  þeim,  er  fyr  voru  greindar. 
Hæðarstjórninni  er  þann  veg  fyrir  komið,  að  karfan  er 
færð  nær  öðrum  hvorum  enda  belgsins,  með  þvi  að  stytta 


Loftfarir.  281 

taugarnar,  sem  halda  henni,  og  sígur  þá  sá  endinn.  Karf- 
an  er  með  öðrum  orðum  höfð  fyrir  nokkurs  konar  færi- 
þunga.  Á  hinum  nýrri  og  stærri  loftskipum  af  þessari 
tegund  hafa  menn  þó  gjört  stýrisþynnur,  líkt  og  gjörist 
á  öðrum  loftskipum.  Árið  1909  var  smíðað  skip  með 
þessu  lagi,  og  tók  belgurinn  5000  ten.st.  Flest  af  þessum 
skipum  eru  i  þjónustu  þýzka  hersins,  og  þykja  reynast 
vel. 

Fyrsti  og  annar  ílokkur  loftskipanna  likjast  hvor  öðr- 
um  i  því,  að  báðir  nota  vindbelgina  til  þess,  að  belgur- 
inn  geti  ávalt  verið  nógu  vel  þaninn  og  haldið  laginu. 
Þetta  er  afarnauðsynlegt,  þvi  að  bæði  geta  loftþyngdar- 
breytingar,  og  þó  einkum  hitabreytingar,  gjört  það  að 
verkum,  að  gasið  annaðhvort 
þenjist  út,  svo  að  belgurinn 
rifni  (einkum  ef  vel  mikið 
hefir  verið  látið  í  hann  upp- 
haflega),  eða  það  dragist 
saman  og  fylli  eigi  belginn. 
Bæði  er  það  skaðræði  fyrir 
jafnvægi  loftfarsins,  að  gas- 
ið  gutli  þannig  til  i  belgn- 
um,    og    svo    skemmir    það 

dúkinn  að  brenglast  og  blaðra  fyrir  vindinum.  En  á  hinn 
bóginn  eru  þessir  vindbelgir  ætíð  til  mikils  trafala  og 
erfiðisauka,  og  þvi  gott  að  geta  verið  án  þeirra. 

Þriðja  tegundin,  stinnu  loftskipin,  eru  gagnólík  hin- 
um  að  þessu  sem  öðru.  Þetta  lag  er  kent  við  Zeppelin 
greifa,  hinn  þýzka.  Austurríkismaður  einn,  er  Schwarz 
hét,  varð  að  vísu  nokkru  á  undan  honum  til  þess  að  reyna 
loftskip  af  líku  tægi,  þar  sem  allir  hlutar  skipsins  voru 
festir  á  eina  samhangandi  málmgrind,  en  hann  braut  skip 
sitt,  nálægt  Berlín,  árið  1897,  og  hafði  eigi  efni  á  þvi, 
að  leggja  út  í  nýjar  tilraunir. 

Zeppelin  greifi  er  íæddur  1838.  Hann  braut  lengi 
heilann  um  loftsiglingar.  Árið  1898  tók  hann  að  smíða 
loftskip,     og    árið    1900    hafði    hann    lokið    þvi.      (Á    3. 


•2&2 


Loftfarir. 


mynd  sést  utan  á  hliðina  á  einu  af  loftskipum  Zeppelins, 
og  inn  í  það  að  nokkru  leyti).  Belgurinn  á 
þessu  fyrsta  skipi  hans  var  128  st.   á    lengd 


a— 


>g    11,66 


Zeppelin 


þvermál  og  var  þaninn  utan  á 
16  langbönd  úr  aluminium.  Þessum  lang- 
böndum  var  haldið  sundur  að  innan  með 
mörgum  grönnum  stálsperrum.  Þessar  sperru- 
raðir  ganga  um  þveran  belginn  og  eru  hólfin 
milli  þeirra  17  að  tölu  og  svo  er  um  búið, 
að  hvert  hólf  er  sérstakur  gasbelgur  út  af 
fyrir  sig.  Með  þessu  er  það  unnið,  að  aðal- 
belgurinn  er  ósveigjanlegur  og  heldur  altaf 
laginu,  og  svo  hitt,  að  þótt  gasið  minki  nokk- 
uð,  raskast  eigi  jafnvægið,  og  þótt  einn  belg- 
urinn  bili,  þá  hafa  hinir  nóg  Durðarafl  eftir. 
Belgurinn,  eða  belgirnir,  tóku  alls  11,000 
ten.st.  Að  neðanverðu  var  grindin  gjörð  í 
likingu  við  kjöl  hinna  eldri  loftskipa,  og 
voru  þar  i  tvær  körfur,  önnur  aftan  til,  en 
hin  framan  til.  I  hverri  þeirra  var  hreyfi- 
vél  með  16  hestöflum.  og  sneri  tveim  skrúf- 
um  hvor.  Skrúfurnar  voru  uppi  undir  mið- 
jum  hliðum  belgsins.  Hæðarstýri  tvö  lárétt 
út  frá  hliðunum  að  aftan.  Auk  þess  var 
hjálpað  til  með  jafnvægisþunga  á  kjölnum. 
Skipið  bar  5  manns  og  7  vætta  þunga  að 
auki,  og  fór  eitthvað  8  eða  9  st.  á  sek.  Mik- 
illar  nákvæmni  þurfti  við,  er  skipinu  var 
lent,  ef  grindin  átti  eigi  að  skekkjast  eða 
brotna.  Bezt  var  að  koma  niður  á  vatn,  og 
þvi  fór  Z.  tilraunaferðir  sinar  yfir  Bodenvatn- 
inu.  Þær  urðu  alls  þrjár,  og  var  þá  skipið 
ónýtt. 

Z.  hafði  nú  eytt  fé  sinu  i  fyrirtækið,  og 

tókst  honum  loksins  eftir  langa  mæðu  að   fá 

fé  til  láns,  til  þess   að    smiða   næsta   skipið, 

Það    var  öllu    stærra    en    hitt,    og  knúði 


Loftfarir.  283 

fram  með  170  hestöflum,  enda  varð  hraðinn  gríðarmikill, 
sumir  segja  15  st.  á  sek.,  og  hefir  enginn  náð  því,  fyr 
né  síðar.  Skrúfurnar  mátti  nú  hreyfa  bæði  áfram  og 
aftur  á  bak,  og  breytt  var  til  um  stýrin.  Aðal-hliðarstýr- 
ið  var  nú  gjört  líkt  og  stýri  á  venjulegum  hafskipum,  en 
til  hjálpar  höfð  smærri  stýri  lóðrétt  milli  jafnvægisugg- 
anna,  sem  ganga  út  frá  hliðunum  bæði  að  aftan  og  fram- 
an.  Hæðarstýrin  voru  4,  neðan  til  á  báðum  hliðunum, 
framan  og  aftan.  Hvert  af  þeim  er  gjört  af  fjórum  flöt- 
um,  sem  liggja  lárétt  hver  upp  yfir  öðrum.  Má  svo  halla 
þeim  alla  vega  til,  og  gjöra  þeir  þá  sama  gagn  og  þynn- 
urnar  á  flugvélunum,  og  geta  aukið  lyftiafl  belgsins  um 
margar  vættir.  Svo  vel  var  um  belginn  búið,  að  ekki 
tapaðist  meira  af  burðarafli  við  útgufun  úr  honum  en 
svo,  að  hitt  nam  meiru,  hvað  farið  léttist,  eftir  þvi  sem 
olía  eyddist  til  vélanna. 

Zeppelin  II.  var  fullgjör  árið  1906,  og  þegar  árið  eft- 
ir  var  Zeppelin  III.  smíðaður.  Hann  tók  15.000  ten.st., 
vó  230  vættir  og  lyfti  96  vættum  auk  þess  þunga,  og 
hafði  hreyfivélar  með  220  hestöflum.  Árið  1908  hlektist 
þessu  skipi  á  hjá  Echterdingen,  en  nú  var  reynslan  feng- 
in  fyrir  ágæti  þessara  skipa,  og  stóð  nú  ekki  á  því,  að 
smíðaður  yrði  Zeppelin  IV.  Nú  hefir  þýzka  ríkið  tekið 
við  seinustu  skipunum,  og  er  unnið  af  kappi  að  því,  að 
bæta  þau  á  ýmsan  hátt  og  smíða  önnur  ný  og  stærri. 

Framan  af  treystu  Þjóðverjar  lítt  á  loftskipasmíð 
Zeppelíns,  en  nú  er  skift  svo  um,  að  þeir  tigna  hann 
eins  og  dýrling,  og  skutu  þeir  saman  fé  handa  honum, 
svo  að  miljónum  skifti,  til  þess  að  hann  gæti  haldið  áfram 
8míðunum. 

Þjóðverjar  eru  lengst  komnir  allra  þjóða  í  loftskipa- 
gjörðinni,  en  auk  þeirra  og  Frakka  fást  allflestar  af  menn- 
ingarþjóðum  heimsins  meira  og  minna  við  hana,  og  nota 
flestir  hálflina  lagið  með  margvíslegum  smábreytingum. 

Aður  en  skilið  er  við  loftskipin,  verður  að  minnast 
á  eina  tegund  þeirra  til,  þótt  ekki  sé  hún  komin  í  gagn 
^nnþá. 


284  Loftfarir. 

Meðan  loftskipunum  varð  ekki  stýrt,  varð  oft  aðgrípa  til 
þess  neyðarúrræðis,  ef  menn  þurftu  að  flytja  þau  skamm- 
an  veg,  án  þess  að  hleypa  úr  þeim  gasinu,  að  binda  þau 
ofan  á  vagna,  og  aka  svo  öllu  saman  þangað,  sem  fara 
átti.  Var  þetta  einkum  gjört  i  hernaði  við  tjóðurbelgina, 
sem  áður  er  lýst.  Þetta  virtist  i  fljótu  bragði  ekki  vera 
til  frambúðar,  en  þó  varð  það  til  þess,  að  menn  fóru  að 
athuga  hvort  eigi  mundi  gjörlegt  að  nota  loftbelgi  til  vagn- 
flutninga.  Þótt  þetta  þætti  í  fyrstu  hin  mesta  flónska, 
komust  þó  skrift-  og  verklærðir  að  þeirri  niðurstöðu,  eft- 
ir  mikil  heilabrot,  að  slíkt  mundi  eigi  óframkvæmanlegt, 
og  skal  nú  skýrt  frá  rökum  þeirra  til  þessa. 

Sé  hæfilega  stór  loftbelgur  festur  ofan  á  vagn,  svo 
að  lyftiafl  belgsins  sé  jafnt  þunga  vagnsins,  þá  er  þyngd 
vagnsins  á  brautinni  engin,  og  þarf  eigi  meira  afl  til  þess 
að  knýja  hann  áfram,  úr  því  að  hann  er  einu  sinni  kom- 
inn  á  stað,  en  svo  sem  svarar  mótspyrnu  loftsins  á  hvort- 
tveggja,  belginn  og  vagninn.  En  til  þess  þarf  minna  afl, 
en  til  þess  að  draga  vagnana  eina  áfram.  Þjóðverjar 
gjöra  sér  miklar  vonir  um  þetta,  og  hafa  þegar  myndað 
svifbrautafélag,  sem  ætlar  von  bráðar  að  leggja  brautir 
fyrir  þessi  flutningatæki  víðs  vegar  um  Þýzkaland.  Fyrstu 
tilraunabrautina  á  að  leggja  milli  Marburg  og  Frankfurt 
am  Main.  Helztu  einkenni  flutningatækja  þessara  eru 
þannig:  Loftbelgurinn  er  langur  og  rnjór  til  endanna,  af 
Zeppelíns-gerðinni.  Svífur  hann  í  nokkurra  stikna  hæð 
frá  jörðu  milli  tveggja  teina,  sem  festir  eru  á  stólpa  með- 
fram  brautinni.  Neðan  á  belginn  verður  fest  farþegja- 
rými  o.  fl.  Þessi  verkfæri  verða  knúð  áfram  með  raf- 
magnshreyfivélum,  er  fá  aflið  frá  aflstöðvum  meðfram 
brautinni.  Tilraunir  þessar  verða  gjörðar  fyrst  um  sinn 
með  létthlöðnum  vögnum,  en  þó  verður  flutningsvél  þessi 
ætíð  aó  hafa  svo  mikla  lest  af  vatni,  eða  öðru,  að  alt 
renni  þungalaust  eftir  teinunum.  Hraðinn  á  vél  þessari 
ætla  rnenn  að  geti  orðið  geysimikill,  en  þó  ætla  menn  að 
fyrirtækið  mundi  borga  sig  bezt  til  þess  að  flytja  þunga- 
vöru,  ef  minna  væri  hugsað  um  hraðann. 


Loftfarir.  285 

Farbraut  þessi  er  ætluð  að  muni  verða  mun  ódýrari 
en  venjuleg  járnbrautarlagning,  og  er  fróðlegt  að  vita 
hvernig  hún  reynist  í  framtíðinni. 

Annars  er  nú  svo  komið,  bæði  á  Þýzkalandi  og  við- 
ar,  að  síðan  menn  fóru  að  geta  stýrt  loftskipunum,  hafa 
myndast  félög  til  þess  að  koma  á  reglulegum  loftskipa- 
ferðum  milli  ýmissa  staða.  En  loftförin  eru  dýr;  tveggja 
manna  far  af  einföldustu  gerð;  sem  ekki  verður  stýrt 
kosta  þetta  3 — 5000  þýzk  mörk,  svo  að  farið  verður  selt, 
en  ekki  gefið,  svona  fyrst  um  sinn. 

Andrés  Björnsson. 


II.     Flugvélar. 

Vísinda-  og  listamaðurinn  mikli  Leonardo  da  Vinci 
(um  1500)  reit  margt  um  fluglistina.  Hann  var  einkar- 
vel  að  sér  i  eðlisfræði  þeirra  tima,  og  bera  rit  hans  þess 
ljósan  vott,  hve  fjölhæfur  hann  hefir  verið.  Hann  var 
sannfærður  um  að  takast  mætti  að  gjöra  flugvélar;  hugð- 
ist  hann  að  ná  takmarkinu  á  þann  hátt,  að  spenna  gjörð 
um  mittið  með  vængjum  og  öðrum  útbúnaði;  vöðvaafl 
manna  taldi  hann  nægja  til  að  fljúga  með  slikri  vél.  Da 
Vinci  sýndi  og  fyrstur  manna  fram  á,  hvernig  gera  mætti 
fallhlífar. 

Borelli,  sá  er  áður  er  getið,  gat  þess  í  riti  sínu  »De 
motu  aniraalium*  (um  1680)  að  vóðvaafl  manna  nægði 
eigi  til  flugs;  hann  bar  saman  likamsskapnað  þeirra  og 
fuglanna,  og  gjörði  ýmsar  tilraunir,  er  síðar  hafa  komið 
loftfarendum  í  góðar  þarfir.  Að  sömu  niðurstöðu  komst 
Helmholtz  1872  og  færði  ótvíræð  rök  að  þvi  að  menn 
mundu  eigi  af  eigin  ramleik  geta  hafið  sig  á  loft  né  hald- 
ið  sér  uppi,  hversu  hugvitlega  sem  vélarnar  væri  gerðar. 

Fyrstu  flugtilraun,  sem  óyggjandi  sögur  fara  af,  gerði 
Feneyingurinn  Fauste  Veranzio  1617.  Hann  fór  í  fallhlif 
niður  af  háum  turni  og  kom  að  sögn  óskaddur  niður. 
Fallhlíf  hans  var  með  þeim  hætti,  að  þaninn  var  sterkur 


286  Loftfarir. 

dúkur  um  ferhirnda  grind,  en  sjálfur  hékk  hann  í  taugum 
niður  úr  grindarhornunum.  Síðan  hafa  menn  lagt  mikið 
kapp  á  fallhlífasmíðar  af  ýmsri  gerð.  Vél  Veranzios  fekk 
litinn  byr  eða  engan,  enda  hefir  hún  eigi  verið  tekin  til 
fyrirmyndar  síðar.  Arið  1783  gerði  eðlisfræðingurinn 
Sébastian  Leormand  i  Montpellier  gorkúlumyndaða  fallhlif, 
og  vissi  opið  niður  á  fluginu.  Síðan  höfðu  margir  fallhlif- 
ar  sínar  með  þvi  lagi.  1797  fór  J.  Garnerin  i  fallhlíf  af 
þessari  gerð  niður  úr  loftfari  í  1000  m.  hæð;  það  gekk 
slysalaust  að  öðru  leyti  en  því,  að  fallhlifin  flutti  herfilega 
kerlingar  á  leiðinni  vegna  þess  að  loftið  leitaði  allavega 
útrásar  undan  hvolffleti  hennar.  Siðar  urðu  þær  umbæt- 
ur  á,  að  op  var  haft  efst  á  fallhlífinni,  og  gekk  þá  förin 
skaplega.  Um  1870  lét  Englendingurinn  Gayley  i  ljós  þá 
skoðun  á  fallhlífum  Garnerins  og  annara,  að  þeir  hefðu 
valið  þeim  vitlausasta  lagið  sem  verða  mátti  Eftir  nána 
rannsókn  á  jafnvægislögmálinu  og  margar  tilraunir,  komst 
hann  að  þeirri  niðurstöðu,  að  keilulag  væri  bezt  til  þess 
fallið  að  halda  hlutum  í  jafnvægi  i  loftinu  og  skyldi  topp- 
urinn  vita  niður.  Þessa  kenningu  aðhyltist  CocJcing  fyrst- 
ur  manna,  en  honum  tókst  eigi  betur  en  svo,  að  hann 
beið  bana  við  fyrstu  tihaunina.  Sakir  þessara  ófara  voru 
menn  lengi  tregir  til  að  trúa  kenning  Cayley's,  en  siðar 
hefir  reynslan  sýnt,  að  hann  hafði  rétt  fyrir  sér;  slys 
Cockings  var  þvi  að  kenna  að  vélin  var  of  veik.  Af  öll- 
um  þeim  fallhlífasæg,  er  síðan  hefir  verið  gerður,  má 
einkum  geta  Sattemanns- fal\hlífa,rinna,r,  er  Kr.  Paulus, 
þjóðversk  kona,  hefir  hlotið  stórfrægð  af;  meira  en  100 
sinnum  heflr  hún  farið  i  henni  niður  úr  loftförum  og  aldrei 
hlekst  verulega  á.  í  rauninni  eru  það  tvær  fallhlífar,  hvor 
upp  af  annari. 

Af  fallhlífatilraununum  jókst  mönnum  svo  mjög 
reynsla  og  þekking  á  jafnvægislögmálinu,  að  svo  má  heita 
sem  flugvélarnar  eigi  þeim  tilveru  sina  að  þakka. 

Flugvélarnar  greinast  eftir  þvi,  hvernig  þær  hefjast 
á  loft.  Til  þessa  hafa  gefist  bezt  flugvélar  með  drekalagi. 
Til  þess  að  gjöra  mönnum  skiljanlegt,    með    hvaða    hætti 


Loftfarir.  287 

vélar  þessar  geta  haldið  jafnvægi  i  loftinu,  má  taka  al- 
gengt  og  auðvelt  dæmi:  sé  bréfspjald  látið  detta,  fellur 
það  ekki  lóðrétt  niður,  eins  og  t.  d.  steinvala,  síst  ef  því 
er  haldið  lítið  eitt  skáhalt  áður  þvi  er  slept;  það  hvarflar 
meira  eða  minna  út  undan  sér  niður  á  gólfið  og  kútvelt- 
ist  margsinnis  um  sjálft  sig  á  leiðinni.  En  sé  einhver 
lítilfjörlegur  þungi  festur  við  það,  þannig  að  þungamiðjan 
færist  nær  róndinni,  svífur  það  rólega  til  jarðar.  Þetta 
er  kallað  svifflug.  Eftir  þessu  tók  Meerwein,  er  hann  bjó 
til  flugvél  sína  1782.  Hann  þandi  striga  yfir  léttar  tré- 
grindur,  hér  um  bil  12 — 15  □  m.  að  flatarmáli.  Lóðrétt 
niður  undan  þessum  sviffleti  var  léttur  tágsveigur,  og 
hékk  hann  þar  i  sjálfur.  Siðan  lét  hann  sveifla  öllu  á 
stað  og  gat  þá  svifið  spölkorn  áleiðis. 

Þjóðverjinn  Lillienthal  (f  1896)  festi  vængmyndaðar 
flugþynnur  við  handleggi  sér  og  bringspeli.  Með  þessum 
útbúnaði  hljóp  hann  niður  af  háum  hól  á  móti  vindinum, 
kipti  svo  að  sér  fótunum,  er  skriður  var  kominn  á,  og 
hófst  þá  á  loft.  Á  þessari  vél  tókst  honum  oft  að  svífa 
200 — 300  m.,  og  hófu  vindhviðurnar  hann  stundum  hærra 
upp  en  á  móts  við  hólinn.  Enda  þótt  það  væri  röng  hug- 
mynd  hjá  L.,  að  nota  vindinn  einan  til  flugsins,  hreyfi- 
vélarlaust,  þá  vann  hann  þó  fluglistinni  ómetanlegt  gagn 
með  tilraunum  sínum,  og  oft  hefir  hann  verið  kallaður 
faðir  hinna  nýrri  flugvéla,  er  ganga  fyrir  hreyfivélum, 
þrátt  fyrir  það  að  hann  hafði  megnustu  ótrú  á  öllu  sliku. 

Flestum  er  það  kunnugt  um  flugdreka,  sem  börn  hafa 
að  leikfangi,  að  þeir  geta  lyft  nokkrum  þunga.  Til  þess 
að  halda  drekanum  uppi  þarf  annaðhvort  talsverðau  vind 
eða  það  verður  að  draga  hann  hæfilega  hart  áfram,  ef 
logn  er.  Losni  drekinn  við  taugina,  svifur  hann  skáhalt 
niður  aftur,  líkt  og  svif vélarnar.  í  stað  taugarinnar  mætti 
hafa  hæfilega  aflmikla  hreyfivél,  og  mundi  þá  drekinn 
fljúga  beint  áfram,  ef  afl  vélarinnar  samsvaraði  átaki  taug- 
arinnar.  Þá  er  drekinn  orðinn  að  flugvél,  eins  og  þær 
gerast  nú,  og  verður  vikið  nánar  að  þessu  síðar. 


-288  Loftfarir. 

Eftir  dauða  Lillienthals  kemur  til  sögunnar  amerísk- 
ur  verkfræðingur,  Chanute  að  nafni.  Hann  hafði  tekið 
•sér  til  fyrirmyndar  sýnishorn  af  flugvél  eftir  Lillienthal, 
er  hann  hafði  eigi  fullgert.  Það  var  einskonar  dreki  með 
tveim  flugþynnum  hvorri  upp  af  annari  og  opin  hólf  á 
milli.  Slíkar  vélar  mætti  kalla  tviþynnunga  (Biplan). 
Aftur  úr  miðri  vélinni  gekk  stýrið  og  var  fjaðurmynduð 
stöng.  Chanute  reyndi  margsinnis  vélina  og  tókst  vel. 
Síðar  smíðaði  Voisin  flugvél  með  þessari  gerð,  en  breytti 
stýrinu  þannig,  að  þann  festi  annan  miklu  minni  tvíþynn- 
ungsdreka  aftan  og  neðan  á  aðalvélina  og  hafði  hann 
fyrir  stýri.  Með  svipaðri  vél  byrjuðu  þeir  bræður  Wilbur 
og  Orville  Wright  —  syuir  Miltons  Wrights  biskups  i 
Dayton  i  Bandaríkjunum  —  flugtilraunir  sínar  undir  hand- 
leiðslu  Chanute's.  Þeir  eru  hinir  mestu  þjóðhagar  i  hví- 
vetna;  fyrst  framan  af  stunduðu  þeir  hjólhestasmíði  auk 
ýmissa  annarra  starfa,  þar  til  1904,  er  þeir  tóku  eingöngu 
að  gefa  sig  við  fluglistinni.  Þeir  breyttu  áðurnefndum 
tvíþynnung  á  þann  veg,  að  flugmanninum  var  ekki  ætlað 
að  hengja  fæturna  niður  úr  vélinni,  heldur  skyldi  hann 
liggja  á  grúfu  á  neðri  flugþynnunni.  Þetta  var  mikil 
bót;  þungamiðjan  færðist  á  haganlegri  stað  og  loftmót- 
spyrnan  minkaði.  En  hjálparlaust  gátu  þeir  nú  ekki  kom- 
ið  vélinni  á  stað,  heldur  urðu  þeir  að  láta  2  raenn  eða 
fleiri  sveifla  henni  á  loft.  Auk  þess  var  sá  hængur  á, 
eins  og  á  öðrum  svifvélum,  að  þeir  gátu  ekki  haldist  uppi 
nema  skamma  stund;  en  úr  þvi  varð  eigi  bætt  meðan 
hreyfiaflið  vantaði. 

Englendingurinn  Henson  varð  fyrstur  til  að  smiða 
mótorflugvél  (1843).  Hún  var  þannig  gerð:  Yfir  30  m. 
langa  og  10  m.  breiða  trégrind,  er  beygðist  lítið  eitt  upp 
að  framan,  var  þaninn  sterkur  silkidúkur.  Stýrið  var 
stélmyndað,  um  15  m.  á  lengd.  Undir  aðalflugfletinum 
var  karfa  og  í  henni  gufuvél,  farþegarúm  o.  fl.  Tvær 
hjólskrúfur  sín  hvorum  megin  á  körfunni  áttu  að  knýja 
vélina  áfram;  hugðist  Henson  geta  stýrt  henni  til  beggja 
hliða  með  þvi  að  hægja  eða  herða  á  sínu  hjólinu  i  hvort 


Loftfarir.  289 

skiftið.  Flugvélin  var  fremur  létt  og  hafði  20  hestöfl. 
Að  vísu  tókst  Henson  ekki  að  fljúga  neitt  að  ráði  með 
vél  sinni,  en  tilraunir  hans  urðu  þó  til  þess  að  sýna  að 
knýja  mætti  flugvélar  með  gufuafli.  í  ágústm.  1871  sýndi 
franskur  stúdent,  Penaud  að  nafni,  smágervi  af  nýrri  flug- 
vél,  er  hann  hafði  fundið  upp;  varð  hann  stórfrægur  fyr- 
ir,  enda  þótt  hann  kæmi  aldrei  vélinni  á  framfæri  fyrir 
fátæktar  sakir.  Vélkorn  þetta  var  50  m.  löng  stöng; 
framantil  um  þvera  stöngina  var  aðalflugþynnan  fest,  45 
cm.  á  lengd,  en  11  á  breidd,  þar  sem  hún  var  breiðust. 
Aftast  á  stönginni,  rétt  fyrir  framan  skrúfuna,  var  önnur 
flugþynna  miklu  minni  (stýrið),  lítið  eitt  skáhöll  við  stærri 
þynnuna.  Neðan  á  stönginni  lágu  2  kátsjúk-taugar  og 
sneru  þær  skrúfunni,  ef  undið  var  upp  á  þær.  Vélin  hélt 
ágætlega  jafnvægi  á  fluginu  og  þykir  hún  bezta  úrlausn- 
in  á  þeim  vanda,  er  lengi  hafði  vafist  fyrir  mönnum,  að 
halda  flugvélunum  i  jafnvægi.  Hún  heflr  þvi  —  einkum 
stýrislagið  —  orðið  fyrirmynd  flestra  flugvéla  franskra 
og  þýzkra  alt  fram  á  þennan  dag.  Sjálfur  hafði  Penaud 
ekkert  upp  úr  uppgötvun  sinni;  hann  varð  að  hætta  námi 
sínu  á  hermannaskólanum  i  Paris  sakir  heilsubrests  og  dó 
i  mestu  örbirgð  tæplega  þrítugur  1880.  Úr  þessu  rekur 
hver  flugvélin  aðra ;  menn  keptust  um  að  smíða  þær,  með 
ærnum  kostnaði;  en  árangurinn  varð  litill;  alt  strandaði 
á  þvi,  að  hreyfivélarnar  voru  of  þungar.  Fallbyssukóng- 
urinn  Hiram  Maxim  smiðaði  á  árunum  1888 — 93  vél,  er 
kostaði  yfir  400  þús.  mörk  og  vó  ásamt  steinolíumótornum 
26  þús.  kg.  Afreksverk  framdi  hún  engin.  Og  svo  fór 
um  fleiri.  En  alt  um  það  komu  þessar  tilraunir  fluglist- 
inni  að  góðu  gagni;  menn  voru  nú  komnir  að  nokkurn 
veginn  óyggjandi  niðurstöðu  um  mörg  vandaspursmál,  er 
að  þeirri  íþrótt  lutu,  voru  farnir  að  þekkja  jafnvægisgildi 
og  burðarmagn  flugvéla  af  margvíslegri  gerð  o.  s.  frv., 
og  nú  vantaði  að  eins  hentugar  hreyflvélar. 

Um  aldamótin  1900  var  eigi  unt  að  fá  benzin-hreyfi- 
vél,  er  vægi  minna  en  15  kg.  á  hvert  hestafl;  en  á  árun- 
um    1902 — 6    hafði   bifreiðaverksmiðjum   nokkrum    tekist 

19 


290  Loftfarir. 

að  smíða  hreyfivélar,  er  vógu  aðeins  2 — 4  kg.  á  hvert 
hestafl;  voru  þær  fyrst  reyndar  í  ýmsum  loftförum  og 
gáfust  vel,  enda  eru  þau  ekki  jafn  vandfýsin  og  flugvél- 
arnar.  Nú  var  loks  björninn  unninn.  Von  bráðar  komst 
skrið  á  flugmennina  eigi  siður  en  aðra  loftfarendur,  er 
þeir  Santos  Dumont  og  Farman  komu  til  sögunnar  hér  í 
álfu,  en  hretömmr  Wright  í  Vesturheimi. 

Áður  hafði  Santos  Dumont  bygt  hvert  loftskipið  að 
öðru.  En  nú  lagði  hann  þá  smið  á  hilluna  og  gekk  nú 
með  engu  minni  hamagangi  að  flugvélunum.  Alt  varð 
undan  að  láta.  Kappið  og  kjarkurinn  var  óbilandL 
Hann  harðnaði  við  hverja  þraut.  Flugvélagerðinni  gjör- 
breytti  hann  frá  þvi  er  áður  hafði  tíðkast  og  kærði  sig 
kollóttan  um  reynslu  fyrirrennara  sinna;  alt  vildi  hann 
sjálfur  reynt  hafa.  Margar  vélar  ónýttust  fyrir  honum; 
en  að  siðustu  smíðaði  hann  tviþynnung  með  50  hestafla 
hreyfivél,  er  gat  honum  eigi  minni  né  óverðskuldaðri  orð- 
stir  en  loftskipin  áður  fyr.  Vél  þessi  var  að  mörgu  leyti 
frábrugðin  eldri  flugvélum.  Stýrið  setti  hann  framan  á, 
öfugt  við  það,  sem  áður  hafði  tíðkast;  það  var  ferhyrnt 
drekastýri  á  7  m.  löngum  hálsi,  hreyfanlegt  til  allra  hliða. 
Hjól  voru  undir  vélinni  og  rann  hún  áfram  góðan  spöl, 
er  vélskrúfan  tók  að  snúast,  uns  loftþrýstingurinn  neðan 
á  flugfletina  hóf  alt  á  loft.  Með  vél  þessari  tókst  S.  D. 
að  fljúga  um  220  metra  i  senn,  og  var  þá  nafn  hans  enn 
á  ný  á  hvers  manns  vörum;  hann  var  fyrsti  maður  hér 
i  álfu  er  flaug  loftbelgjalaust.1)  Fyrirkomulag  S.  D.  á 
stýrinu  hefir  enginn  tekið  upp ;  Bleriot,  flugmaðurinn  frægi, 
er  fór  yfir  Ermarsund,  notaði  þó  svipaða  vél;  telja  flestir 
flugmenn  það  óhyggilegt,  en  S.  D.  hamingjumann  að  drepa 
sig  ekki  á  þvi  uppátæki.  Eftir  nokkrar  mishepnaðar  til- 
raunir  með  nýjan  tvíþynnung  sneri  S.  D.  bakinu  við  þeirri 


*)  Um  likt  leyti  flaug  danskur  maður,  Ellehammer  að  nafni, 
með  vél,  er  hann  hafði  sjálfur  smiðað ;  má  vera  að  hann  hafi  orðið  fyrri 
til  en  S.  D.  Hafa  Danir  nú  upp  á  siðkastið  sýnt  aDmikinn  áhuga  á 
fluglÍ8tinni  og  margir  þeirra  getið  sér  góðan  orðstír  fyrir  tilraunir  i 
þá  átt. 


Loftfarir. 


291 


gerð  og  bjó  til  einþynnung  (monoplan),  er  í  fáu  öðru 
var  frábrugðinn  slíkum  vélum  en  því,  að  S.  D.  lét  stýri- 
mannssætið  vera  undir  flugfletinum,  en  hreyfivélina  ofan 
á.  Vél  þessa  reyndi  hann  i  nóv.  1907  og  tókst  vel.  En 
þá  er  hann  ætlaði  að  vinna  50  þús.  franka  verðlaun,  er 
heitin  voru  fyrir  að  fljúga  alt  að  1  km.  i  lokuðum  hring, 
varð  Farman  honum  hlutskarpari  á  vél,  sem  Voisin  hafði 
smiðað.  Farman  flaug  yíir  1200  m.,  og  þar  með  var  feng- 
in  fullvissa  um,  að  fljúga  mætti  loftbelgjalaust. 

Frægust  allra  flugvéla,  sem  Frakkar  hafa  smiðað  á  seinni 
timum  er  tviþynnungsvél  Farman's  (4.  mynd),  og  þykir  hún 


einna  fullkomnust.  Enda  hefir  F.  um  langt  skeið  skarað 
fram  úr  keppinautum  sínum.  Af  sömu  gerð  er  og  vél, 
sem  Delagrange  flugmaður  á;  einnig  hann  hefir  hlotið  mak- 
legt  lof  fyrir  fluglist  sína.  Báðar  eru  vélarnar  smiðaðar 
i  verksmiðjum  bræðranna  Voisin.  Farmans-vélin  er  í 
mörgu  frábrugðin  eldri  flugvélum;  i  meginatriðum  má  þó 
segja  að  hún  sé  sniðin  eftir  fyrirmynd  Penaud's  og  Cha- 
nute's,  en  allmargar  breytingar  gerðar,  er  til  bóta  þóttu 
horfa.  Grindin  á  vélinni  er  úr  tré,  og  aluminium  til 
styrktar.  Aftur  af  miðjum  flugþynnunum  gengur  langur 
bolur  og  aftast  á  honum  er  hliðarstýrið,  en  fremst  um- 
búnaður  til  að  stýra  vélinni  upp  á  við.  Neðan  á  vélinni 
er  hjól  af  sömu   gerð    og   bifreiðarhjól,    og  rennur   vélin 


292 


Loftfarir. 


kippkorn  áfram,  er  skrúfan  fer  að  snúast,  en  afturhlutinn 
lyftist  brátt  frá  jörðu  vegna  súgsins  neðan  á  vélina  og 
rennur  hún  því  á  framhjólunum  einum.  Þegar  kominn 
er  á  hæfilegur  skriður  (15 — 18  m.  á  sek.),  kippir  stýrimaður 
hæðarstýrinu  upp  á  við,  vélin  hefst  á  loft  og  flýgur  úr 
því  beint  áfram.  Af  þessu  leiðir,  að  hún  verður  að  hafa 
gott  svigrúm,  er  hún  lyftir  sér  til  flugs,  50 — 100  m.  lang- 
an  skeiðvöll.  Hreyfivélin  hefir  50  hestöfl  og  allur  vegur 
»flugdreki«  þessi  360  kg. 


Allar  þessar  miklu  framfarir  í  fluglistinni  eiga  Frakk 
ar  að  miklu  leyti  að  þakka  einum  manni,  en  það  er  Fer 
ber  höfuðsmaður.  Af  mestu  elju  fékst  hann  við  flugtil- 
raunir  eftir  að  Lillienthal  var  fallinn  frá  og  Þjóðverjar 
höfðu  mist  kjarkinn  við  hin  sorglegu  afdrif  hans.  Ferber 
stappaði  stálinu  í  marga,  sem  þá  voru  byrjendur,  en  nú 
eru  orðnir  alkunnir  flugsnillingar,  og  styrkti  þá  með  ráði 
og  dáð.  Með  tilstyrk  hans  komu  bræðurnir  Voisin  á  fót 
hinni  nafnkunnu  flugvélaverksmiðju  sinni.  Bæði  Far  an 
og  margir  aðrir  franskir  flugmenn  eiga  framgang  sinn  að 
miklu  leyti  þessum  ágæta  frömuði  fluglistarinnar  að  þakka. 


Loftfarir.  293 

Flugvél  Wright-bræðranna  (5.  mynd)  er  án  efa  bezta 
flugfærið  af  mannahöndum  gert,  sem  i  lofti  hefir  sést.  Fyrst 
framan  af  vissu  menn  næsta  litið  um  athafnir  þeirra;  þeir 
duldu  þær  vandlega;  fátt  fréttist  af  þeim,  og  fæstu  var 
trúaðj  er  sagt  var.  Is  orðurálfumenn  töldu  þa  gortara; 
þeir  færu  svona  dult  með  vélar  sinar  af  þvi  að  þær  væru 
einskært  húmbúg.  En  þá  er  Wilbur  Wright  kom  með 
vél  sína  fram  á  sjónarsviðið  á  flugstefnunni  í  Le  Mans  á 
Frakklandi,  hvarf  samstundis  allur  efi.  Siðain  hafa  þeir 
bræður  óátalið  skipað  öndvegið  meðal  flugmanna  heims- 
ins.  í  Le  Mans  reyndist  það  satt,  er  þeir  höfðu  sagt  um 
ágæti  vélarinnar;  hún  lét  betur  að  stjórn  en  nokkur  vél 
hafði  áður  gert;  það  mátti  snúa  henni  i  hring  aftur  á 
bak  og  áfram,  og  jafnvæginu  hélt  hún  ágætlega,  jafnvel 
þótt  stinningskaldi  væri.  Þetta  stafar  af  því,  að  stýri- 
maður  getur  beygt  og  skæit  flugþynnurnar  eftir  vild.  Tré- 
grindin  er  þannig  gjör,  að  hana  má  sveigja  til  og  færa 
saman  með  taugum,  er  ganga  frá  flugþynnuendunum  nið- 
ur  að  stýrimannssætinu  og  eru  tengdar  stýrissveifunum ; 
aðalflugfletirnir  stuðla  alt  eins  mikið  að  stjórninni  og  stýr- 
in  sjálf;  en  þeim  er  þannig  fyrirkomið,  að  framan  á  vél- 
inni  eru  tvær  litlar  samfastar  svifþynnur,  lárétt  hvor  upp 
af  annari,  eins  og  aðalfletirnir ;  það  er  hæðarstýrið,  til 
þess  ætlað  að  beina  vélinni  upp  eða  niður.  En  hliðar- 
stýrið  er  tvær  lóðréttar,  samhliða  svifþynnur,  rétt  aftan 
við'  aðalþynnurnar,  og  er  það  notað  er  vikja  skal  til  hlið- 
ar.  Vilji  stýrimaður  halla  vélinni  á  vinstri  hlið,  sveigir 
hann  vinstri  afturrendurnar  á  aðalflugþynnunum  upp  á 
við  en  hinar  hægri  niður  á  við.  Eigi  að  beygja  til  hægri 
eða  taka  af  halla  til  vinstri,  er  aðferðin  auðvitað  gagn- 
stæð.  En  jafnframt  verður  stýrimaður  að  hafa  gátáhlið- 
arstýrinu  til  þess  að  halda  vélinni  i  réttu  horfi.  —  Um 
stærð  vélarinnar  er  það  að  segja,  að  flugþynnurnar  eru 
12  X  -  m-5  eru  því  flugfletirnir  báðir  samt  um  50  □  m. 
Flugflötur  hæðarstýrisins  er  3,5,  en  hliðarstýrisins  3  □  m. 
25  hestafla  hreyfivél  snýr  2  tvíspöðuðum  tréskrúfum,  er 
fara  450  snúninga  á  min.     Flugfærið  alt,  ásamt  hreyfivél- 


294  Loftfarir. 

inni  hefir  Wright  smíðað  sjálfur.  —  Umbúnaður  sá,  er 
Wright  notar  til  þess  að  hefja  vélar  sínar  á  loft,  er  frá- 
brugðinn  að  þvi  leyti,  að  hann  er  eigi  áfastur  vélinni 
sjálfri  og  verður  því  eftir,  er  hún  flýgur  upp.  Þetta  hefir 
þann  kost,  að  vélin  er  laus  við  óþarfa  þunga  á  fluginu, 
en  gallinn  er  sá,  að  hún  getur  ekki  hafið  sig  á  flug  hvar 
sem  vera  skal.  Enda  telja  Þjóðverjar  þetta  ramvitlausa 
aðferð;  en  ennþá  hafa  þeir  þó  ekki  getað  leyst  þann 
vanda  svo  viðunandi  sé.  Þetta  er  því  eitt  af  hinum  mörgu 
vandaatriðum  fluglistarinnar,  sem  enn   bíða  úrlausnar. 

Hér  hefir  nú  verið  drepið  stuttlega  á  helztu  atriðin  i 
sögu  fluglistarinnar  og  framfarir  hennar  á  síðari  timum. 
Þrátt  fyrir  hinar  mörgu  og  miklu  umbætur,  er  henni  hafa 
áskotnast  á  síðustu  árum,  má  þó  segja  að  hún  sé  enn  á 
bernskuskeiði.  Hún  er  eins  og  efnilegur  unglingur,  er 
vænta  má  að  verða  muni  atkvæðamaður,  er  aldur  og 
þroski  færist  yfir  hann.  En  forðast  skulum  vér  að  spá 
nokkru  um  framtiðina ;  það  er  mjög  svo  erfitt  að  gera  sér 
nokkra  hugmynd,  sem  vit  sé  í,  um  það,  hvernig  heimur- 
urinn  muni  líta  út  svo  sem  einni  öld  eftir  að  fluglist  er 
orðin  einn  af  aðaleiginleikum  mannkynsins.  Enda  munu 
skáld  og  aðrir  fimbulfambarar  taka  það  að  sér.  —  Lúk- 
um  vér  svo  máli  voru  og  biðjum  góða  menn  velvirðingar. 

Magnús  Björnsson. 


Orkunýting  og  menning. 


Eftir  Guðm.  Finnbogason. 


Ekki  er  unt  að  hugsa  sér  prettlausari  viðskiftavin  en 
náttúruna.  Hún  heíir  fasta  verðlagsskrá  og  víkur  hvergi 
frá.  Um  aldir  alda  selur  hún  sömu  gæði  sama  verði. 
Gæði  hennar  eru  viðskiftileg,  eitt  má  fá  fyrir  annað,  en 
fyrir  sama  skamt  af  einhverjum  tilteknum  gæðum  lætur 
hún  ætíð  úti  ákveðinn  skamt,  veginn  og  mældan,  af  öðr- 
um  gæðum.  Og  svo  er  hún  reikningsglögg,  að  hvergi 
skeikar.     Hún  svikur  engan,  og  enginn  fær  svikið  hana. 

Sama  verður  þvi  miður  ekki   ætíð  sagt  um  mennina. 

Grerum  ráð  fyrir,  að  eg  þyrfti  að  láta  ílytja  4  kassa, 
er  hver  vegur  50  kg.,  neðan  af  götunni  og  upp  áloft,  10 
metra  yfir  jörð.  Eg  sem  um  það  við  verkamann  að  bera 
upp  kassana,  og  greiði  honum  það  kaup  sem  hann  setur 
upp.  Síðan  fæ  eg  að  vita  að  hann  heíir  tekið  af  mér 
hálfu  hærra  kaup  en  aðrir  mundu  hafa  gjört  og  hann  var 
vanur  að  taka  af  öðrum  fyrir  sömu  vinnu.  Hann  heíir 
þá  prettað  mig.  Það  gat  hann.  En  náttúruna  getur  hann 
ekki  prettað.  Það  sjáum  vér,  er  vér  athugum  hvað  til 
þess  þarf  að  koma  kössunum  upp  á  loftið. 

Kassarnir  fara  ekki  þversfótar  af  sjálfum  sér.  Það 
kostar  e  r  f  i  ð  i  að  koma  þeim  upp  á  loftið,  og  erfiðið  var 
það,  sem  eg  borgaði  manninum.     En  hvað   er  þá  erfiði? 

Ef  til  vill  þykir  þetta  ófróðlega  spurt  og  letimann- 
lega,  þvi  allir,  sem  einhvern  tíma  hafa  tekið  handartak, 
munu  þykjast  vita,  að  erfiði  er  tólgið  i  þvi,  að  vinna  bug 
á  viðnámi,  og  að  til  þess  þarf  afl,  jafnmikið  og  viðnámið 


296  Orkunýting  og  menning. 

er.  Kassarnir  veita  viðnám  þegar  reynt  er  að  lyfta  þeim 
frá  jörðu,  og  þetta  viðnám  er  jafnt  þunga  þeirra.  Þyngd 
mælum  vér  i  kílógrömmum.  En  erfiðið  sem  i  þvi  er  fólgið 
að  lyfta  1  kg.  i  1  metra  hæð,  köllum  vér  kilógrammetra 
erfiði.  Ef  eg  i  stað  þess  að  lyfta  1  kg.  i  1  metra  hæð 
lyfti  10  kg.  í  sömu  hæð,  þá  tífaldast  erfiðið,  hvort  sem  eg 
lyfti  hverju  kilógrammi  út  af  fyrir  sig  eða  öllum  i  senn. 
En  erfiðið  tífaldast  lika,  ef  eg  lyfti  1  kg.  i  10  m.  hæð  i 
stað  þess  að  lyfta  þvi  1  m.  Það  verður  í  báðum  tilfell- 
um  10  kgm.  En  eg  drýgi  líka  10  kgm.  erfiði  ef  eg  lyfti 
2  kg.  i  5  m.  hæð,  eða  5  kg.  í  2  m.  hæð.  Af  þessu  er 
ljóst,  að  erfiði  má  mæla  með  þvi  að  margfalda  saman  við- 
námið,  sem  sigrast  er  á,  og  vegalengdina,  sem  það  nær 
yfir,  eða  aflið  sem  til  þess  þarf  og  vegalengdina,  sem  það 
flytur  átakspúnkt  sinn.  Verkamaðurinn,  sem  flutti  kass- 
ana  mina  upp  á  loftið,  hefir  þvi  drýgt  4X50X10  =  2000 
kgm  erfiði. 

Hvernig  sem  hann  nú  færi  að  þvi  að  koma  kóssun- 
um  upp  á  loftið,  þá  kostar  það  sama  erfiði.  Ef  til  vill 
kemur  einhverjum  i  hug,  að  með  hagsýni  mætti  komast 
af  með  minna  erfiði  en  ella,  t.  d.  með  þvi  að  nota  ein- 
falda  vél.  En  svo  er  ekki.  Gerum  ráð  fyrir  að  verka- 
maðurinn  gæti  dregið  upp  einn  kassa  (50  kg.)  i  reipi,  ef 
hann  stæði  á  loftskörinni.  Festi  hann  nú  annan  reipis- 
endann  í  krók  á  loftskörinni  og  bregði  reipinu  undir  skoru- 
hjól  í  blökk,  sem  kassinn  væri  festur  neðan  i,  þá  gæti 
hann  að  visu  dregið  upp  tvo  kassa  (100  kg.)  eins  auð- 
veldlega  og  hann  áður  dró  einn,  því  að  krókurinn  ber  nú 
hálfan  þungann,  en  hann  yrði  að  draga  að  sér  helmingi 
lengra  reipi,  og  erfiðið  yrði  því  hið  sama,  hvort  sem  hann 
drægi  hvern  kassa  fyrir  sig,  eða  notaði  skoruhjólið  og 
drægi  tvo  i  einu. 

Til  þess  að  drýgja  erfiðið,  sem  í  þvi  var  fólgið  að 
koma  kössunum  upp  á  loftið,  hefir  verkamaðurinn  orðið 
að  neyta  o  r  k  u  sinnar.  Hann  hefir  breytt  vöðvaorku 
sinni  i  erfiði.  Og  allir  vita  að  orka  manns  dvinar  því 
meir  sem  hann  erfiðar  lengur.    Hann  verður   þreyttur  og 


Orkunýting  og  menning.  297 

svangur.  Nýja  orku  fær  hann  aftur  með  fæðunni,  því 
»maturinn  er  mannsins  megin«,  en  að  því  komum  vér 
siðar.  Hér  skal  að  eins  bent  á  þetta,  að  eríiði  fæst  fyrir 
orku,  eða  að  orka  getur  breyzt  i  eríiði.  En  hvað  verður 
um  erfiðið?  Verður  það  að  engu,  eða  kemur  jafnan  eitt- 
hvað  i  staðinn?  Reynslan  virðist  sanna,  að  erfiði  verður 
aldrei  að  engu,  það  breytist  i  annað.  Svo  er  t.  d.  um 
erfiðið,  sem  gekk  til  þess  að  koma  kössunum  upp  á  loftið. 
Það  er  að  visu  horfið,  en  þegar  betur  er  að  gáð,  kemur 
það  fram,  að  erfiðið  hefir  breyzt  i  orku,  sem  kassarnir  hafa 
öðlast  við  það  að  lyftast  10  m.  yfir  jörð.  Það  má  kalla 
stað-orku  þeirra,  og  henni  má  breyta  i  erfiði,  sem  þá 
reynist  jafnt  því,  sem  gekk  til  þess  að  lyfta  þeim  10  rm 
hátt.  Ef  vér  t.  d.  tækjum  einn  kassann,  festum  hann  í 
reipi,  legðum  reipið  yfir  skoruhjól  i  loftskörinni,  en  hengdum 
jafnþungan  kassa  í  hinn  reipisendann  og  létum  svo  kass- 
ann  falla,  þá  mundi  hann,  ef  engin  væri  núnings-fyrir- 
staðan,  lyfta  hinum  í  sömu  hæð  og  hann  fellur  úr,  þ.  e. 
drýgja  sama  erfiði  og  þurfti  til  þess  að  lyfta  honum  sjálf- 
um  i  þessa  hæð. 

En  vér  gætum  eins  vel  látið  kassann  falla  þannig,  að' 
hann  lyftist  aftur  sjálfur.  Grerum  lykkju  á  reipisenda  og 
bregðum  henni  á  krók  i  loftskörinni,  bindum  kassann  í 
reipið  og  færum  hann  til  hliðar  svo  langt  sem  reipið  nær 
og  látum  hann  svo  falla.  Hann  fellur  þá  i  boga  með  vax- 
andi  hraða,  unz  reipið  hangir  beint  niður,  en  hann  nemur 
ekki  staðar,  heldur  lyftist  i  boga  til  hinnar  handar  með 
þverrandi  hraða,  og  væri  ekki  viðnám  loftsins  og  núnings- 
fyrirstaða  á  króknura,  mundi  hann  ekki  stöðvast  fyr  en 
hann  væri  kominn  í  sömu  hæð  og  hann  féll  úr,  falla  svo 
aftur  sömu  leið  með  vax&ndi  hraða,  unz  reipið  hangir 
beint  niður,  lyftast  á  ný  jafnhátt  og  fyr,  og  þannig  koll 
af  kolli.  I  reyndinni  lyftist  kassinn  i  hverri  nýrri  um- 
ferð  lægra  en  áður,  sem  kemur  af  þvi,  að  nokkuð  af  erf- 
iðinu,  sem  hann  getur  drýgt,  gengur  til  þess  að  vinna  bug 
á  viðnámi  loftsins  og  núningsfyrirstöðunni,  þar  sem  krók- 
ur  og  reipi   koma   saman.     Meðan    kassinn    var   að    falla 


•298  Orkuuýting  og  menning. 

svo  langt  niður  sem  hann  korast  jókst  honum  ný  orka, 
sem  fólgin  var  i  hraðanum,  og  þessi  orka,  hreyfi^orka, 
ibreyttist  aftur  i  erfiði,  sem  gekk  til  þess  að  lyfta  honum 
aftur  og  sigrast  þannig  á  viðnámi  þyngdarinnar.  HreyfiS 
orkan  dvínar  því  meir  sem  erfiðið  vex,  þ.  e.  kassinn  lyft- 
ist,  og  þegar  hann  nemur  staðar,  hefir  hann  fengið  stað- 
orku,  sem  aftur  breytist  á  fallinu  i  hreyfi-orku,  —  koll 
.af  kolli. 

Ef  til  vill  þykir  þetta  undarlega  að  orði  komist,  en 
þó  vita  allir,  að  hlutir  á  hreyfingu  geta  drýgt  erfiði,  unn- 
ið  bug  á  viðnámi,  að  streymandi  vatn  getur  hreyft  vinnu- 
vélar  og  stundum  flutt  stór  björg  úr  stað,  að  streymandi 
loft,  stormurinn,  hrærir  skip  yfir  höfin  og  rifur  stundum 
hús  af  grunni  og  eikur  upp  með  rótum.  Jafnkunnugt  er 
hitt,  að  þvi  hraðara  sem  hlutur  fer,  þvi  meira  erfiði  getur 
hann  drýgt,  ef  hann  mætir  viðnámi.  Nagli  gengur  ekki 
inn  i  tré,  þótt  hamarsskallinn  sé  lagður  hægt  á  hann,  en 
sé  hamrinum  slegið,  rekst  hann  inn  og  þvi  dýpra  sem 
hamrinum  var  hraðara  sveiflað. 

Vér  hófum  nú  séð  að  orka  getur  breyzt  i  erfiði  og 
erfiði  i  orku,  og  að  ein  orkan  getur  breyzt  i  aðra.  En 
-orkan  er  margskonar. 

Það  kostar  erfiði  að  draga  upp  fjöðrina  i  klukkunni, 
þvi  eins  og  allir  fastir  hlutir  veitir  hún  viðnám  þegar 
reynt  er  að  breyta  formi  hennar.  En  erfiðið  hefir  breyst 
í  orku,  sem  sést  af  þvi  að  fjöðrin  getur  nú  hreyft  klukku- 
hjólin.  Þegar  fjöðrin  hefir  aftur  náð  sínu  upphaflega  formi, 
er  orka  hennar  —  form-orkan  eða  f jaðurmagnið  — 
þorrin,  og  klukkan  stöðvast.  Á  sama  hátt  kostar  það  erf- 
iði  að  draga  upp  boga,  og  form-orkan,  sem  hann  fær  við 
það,  breytist  i  hreyfi-orku  örvarinnar  þegar  strengnum 
er  slept. 

Eins  og  fastir  hlutir  veita  viðnám  þegar  reynt  er  að 
breyta  formi  þeirra,  veita  allir  hlutir,  hvort  heldur  eru 
fastir,  fljótandi  eða  loftkendir  viðnám,  ef  reynt  er  að  færa 
saman  rúmtak  þeirra  eða  rými.  Lofttegundum  má  þrýsta 
nokkuð    saman   i   lokuðu   íláti.     Þeim  eykst  þá  rýmis- 


Orkunýting  og  menning.  29B 

orka,  og  þær  geta  því  drýgt  erfiði,  er  þær  þenja  úr 
sér  aftur.  Það  er  rýmis-orka  vatnsgufunnar  sem  hreyfir 
bulluna  i  gufuvélinni. 

Þegar  vér  nef num  gufuvélina,  minnumst  vér  h  i  t  a  n  s. 
Það  er  hitinn,  sem  breytir  vatninu  i  gufu  og  eykur  rýmis- 
orku  hennar.  En  af  hverju  kemur  hitinn  í  gufukatlinum? 
Hann  kemur  þegar  kolin  i  eldstónni  brenna,  en  þau  brenna 
er  kolaefnið  sameinast  súrefni  loftsins  og  myndar  með 
því  kolsýru.  Þegar  efnin  sameinast,  kemur  fram  hiti.  En 
um  leið  missa  þau  orkuna  sem  í  þeim  býr  meðan  þau  eru 
aðskilin,  líkt  og  steinninn  sem  fellur  til  jarðar  missir  stað- 
orkuna,  sem  hann  hafði  áður  en  hann  féll,  og  hann  hafði 
fengið  er  honum  var  lyft.  Og  til  þess  að  skilja  efnin  að 
aftur,  verður  ný  orka  að  koma  til,  alveg  eins  og  nýrrar 
orku  þarf  til  þess  að  lyfta  steininum  á  ný. 

Vér  minntumst  á  kolsýruna.  Hún  kemur  ekki  einungis 
úr  öllum  reykháfum  veraldar,  heldur  og  úr  hverjum  barka 
sem  lífsanda  dregur.  Vér  öndum  stöðugt  frá  oss  kolsýru, 
sem  myndast  þegar  kolefni  líkamans  »brenna«,  þ.  e.  sam- 
einast  súrefninu,  sem  vér  höfum  andað  að  oss  og  borist 
hefir  með  blóðinu  frá  lungunum  út  um  allan  líkamann. 
Frá  þessum  efnum  er  sameinast  í  líkamanum  fær  hann 
alla  þá  orku  sem  hann  neytir  til  að  drýgja  hverskonar 
erfiði,  en  efnin  fær  hann  með  fæðunni.  Mennirnir  fá  fæðu 
sína  úr  líkömum  jurta  og  dýra,  en  dýrin  nærast  á  öðrum 
dýrum,  eða  á  jurtum,  svo  i  rauninni  eru  jurtirnar  orku- 
brunnur  manna  og  dýra.  Grænu  jurtirnar  geta  hagnýtt 
sér  kolsýruna,  en  þess  er  dýrunum  varnað.  Blaðgræna  jurt- 
anna  er  einskonar  smiðja  til  þess  að  gera  úr  kolsýr- 
unni  lífræn  efni,  og  þau  geta  sameinast  súrefni  loftsins, 
er  þau  mæta  því  í  lifandi  líkama.  Það  er  því  hagkvæm 
verslun,  er  menn  og  dýr  eiga  við  jurtirnar.  Þær  fá,  ef 
svo  má  að  orði  kveða,  ílát  orkunnar  tóm  og  skila  þeim 
svo  aftur  fullum  af  orku.  Auðsætt  er  að  jurtirnar  yrðu 
brátt  gjaldþrota  á  þeim  viðskiftum,  ef  þær  ættu  sér  ekki 
þann  vininn,  sem  er  eins  örlátur  og  hann  er  hlýr 
og  bjartur  yfirlitum,  en  það  er  sólin.     í  sólargeislunum,  er 


300  Orkimýting  og  menning. 

jurtirnar  sjúga  í  sig,  býr  orkan  sem  þær  neyta,  er  þær 
vinna  lífræn  efni  úr  kolsýrunni. 

En  jurtirnar  eru  ekki  aðeins  orkubrunnur  manna  og- 
dýra  á  þann  hátt  er  nú  var  greint.  Kolalögin,  sem  flest- 
ar  vinnu vélar  heims  hafa  hitann  úr,  eru  ekki  annað  en 
jurtaleifar  frá  fyrri  jarðöldum,  ög  orka  þeirra  er  þvi  ætt- 
uð  sem  bezt,  þvi  hana  má  rekja  til  sólarinnar. 

Vér  sögðum  áður,  að  orku  þyrfti  til  þess  að  skilja  að 
efni  sem  sameinast  hafa,  og  vér  höfum  séð  hvernig  geng- 
ur  með  kolsýruna.  Annað  dæmi  skulum  vér  nef na :  Vatn- 
ið  er  samsett  af  tveim  lofttegundum,  vatnsefni  og  súrefni. 
Þegar  þær  sameinast,  myndast  vatn  og  hiti.  En  með  full- 
tingi  rafmagnsstraums  má  skilja  þessi  frumefni  vatnsins 
að  aftur,  og  veita  þeim  þannig  á  ný  orkuna  sem  þau  mistu 
við  sameininguna.  Rafmagnsstraumur  kemur  fram  við 
efnasameiningar  er  verða  i  rafmagnsvirkinu,  svo  að  um 
leið  og  frumefni  vatnsins  fá  aftur  orku  sína,  gengur  orka 
annara  efna  til  þurðar  í  rafmagnsvirkinu.  Nú  má  að  vísu 
framleiða  rafmagnsstraum  með  öðrum  tilfæringum,  t.  d. 
með  rafsegulvél  (dynamo).  En  orku  þarf  til  að  snúa  þeirri 
vél  sem  öðrum,  og  hvort  sem  hún  gengur  fyrir  handafli, 
vatnsafli  eða  gufuafli,  verður  niðurstaðan  hin  sama:  Vér 
breytum  einni  orku  i  aðra,  kaupum  eina  fyrir  aðra,  en 
fáum  hana  aldrei  ókeypis. 

Eins  og  hitinn  getur  breyzt  i  erfiði,  eins  getur  erfiði 
breyzt  í  hita.  Það  kostar  erfiði  að  núa  tréspýtum  saraan, 
og  svo  má  núa  þeim  fast,  að  i  þeim  kvikni.  Sagarblaðið 
hitnar  þegar  ákaft  er  sagað;  nokkuð  af  erfiðinu  breytist 
i  hita.  Ef  hlutur  á  hraðri  ferð  rekst  á,  svo  hann  stöðvast, 
kemur  fram  hiti ;  þegar  járn  er  kaldhamrað,  hitnar  bæði 
það  og  hamarinn.  Og  rafmagnsstraumur  hitar  þráðinn 
sem  hann  fer  um.  — 

öll  þau  dæmi  sem  nú  hafa  verið  nefnd,  áttu  að  sýna 
það,  að  ein  orkan  breytist  i  aðra,  og  að  erfiði  breytist  i 
orku  og  orka  i  erfiði,  að  hvenær  sem  ein  orkan  hverfur, 
kemur  önnur  i  staðinn.  En  nákvæmar  rannsóknir  hafa 
sýnt,  að  þessar  breytingar,  þessi  orkuskifti,  fylgja  föstum 


Orkunýting  og  menning.  301 

lögum.  Náttúran  heíir,  eins  og  vér  áður  sögðum,  fasta 
verðlagsskrá.  Fyrir  ákveðinn  mæli  einnar  orku  fæst  á- 
kveðinn  mælir  annarar.  En  orkan  er  mælanleg,  þvi  hverri 
orku  má  breyta  í  erfiði,  og  erfiðið  má  mæla,  eins  og  vér 
höfum  séð. 

Orkan  er  sem  gullið,  hver  tegund  hennar  er  sem 
mótuð  mynt.  Fyrir  tiltekna  tölu  króna  fást  svo  og  svo 
mörg  mörk,  eða  frankar,  eða  skillingar,  og  sama  krónu- 
talan  fæst  fyrir  ákveðna  tölu  marka,  hvort  sem  þeim  er 
víxlaðbeint  í  krónur,  eða  fyrst  i  franka  eða  skillinga,  og 
þá  i  krónur.  En  eins  og  víxla  má  tilteknum  krónufjölda 
svo,  að  fyrir  nokkrar  krónur  komi  mörk,  en  fyrir  hinar 
frankar  eða  skillingar,  eins  má  breyta  einnitegund  orku  sam- 
tímis  i  fleiri  en  eina  aðra  orkutegund,  en  hve  margar  sem 
tegundirnar  verða,  þá  jafngilda  þær  samlagðar  orkunni 
sem  þær  komu  fyrir.  Orkan  vex  hvorki  né  þverrar  i 
heild  sinni,  hún  breytir  aðeins  mynd. 

Án  orku  skifta  engin  breyting!  Það  er  að  verða  orð- 
tak  vísindanna.  An  orku-skifta  stæði  alt  i  stað,  stirt  og 
kalt  og  andvana.  Orkuforða  náttúrunnar  verður  að  vísu 
ekki  breytt,  en  myndbreyting  orkunnar  er  margvísleg,  og 
þar  með  hagnýting  hennar.  En  hagnýting  einhverrar  orku 
er  i  þvi  fólgin,  að  breyta  henni  i  þá  orkuna,  sem  neyta 
þarf  til  þess  að  öðlast  það  sem  hugurinnn  þráir.  Fyrir 
orkuna  sem  býr  í  vöðvum  mínum,  get  eg  fengið  hvaða 
orku  sem  eg  vil,  ef  eg  hef  nægilegar  tilfæringar  til  að 
breyta  henni  í  aðra  orku.  Eg  get  t.  d.  dregið  sleða  upp 
á  f  jallsbrún.  Hann  fær  þá  stað-orku,  og  henni  get  eg  snúið 
i  erfiði  og  hreyfi-orku  með  því  að  láta  sleðann  f alla  —  renna 
niður  brekkuna.  Erfiðið  gengur  til  þess  að  vinna  bug  á 
núningsfyrirstöðunni  milli  hjarnsins  og  meiðanna,  og  breyt- 
ist  i  hita,  en  hreyfi-orkan  skilar  sleðanum  áfram  eftir  að 
hann  er  kominn  niður  á  jafnsléttu  og  gengur  til  þess  að 
vinna  bug  á  núningsfyrirstöðunni  þar.  Eg  hefði  líka  get- 
að  þetta  tilfæringalaust,  með  því  að  ganga  upp  á  brúnina 
og  setjast  á  hjarnið  og  renna  mér.  Að  eg  kaus  sleðann, 
kom    af   þvi   að  eg  vildi  heldur  láta  hann  taka  við  nún- 


302  Orkunýting  og  menning. 

ingnum  og  höggum  á  nibbum  og  hrjónum,  og  svo  rennur 
hann  betur  en  buxnasetan.  Og  að  eg  ver  orku  minni  til 
þess  arna,  kemur  af  því,  að  eg  hef  gaman  af  að  renna  mér. 

Eg  get  ekki  með  vöðva-orku  minni  skilið  i  sundur 
frumefni  vatnsins,  því  fjarri  fer  þvi  að  eg  geti  gripið  súr- 
efnis-eindirnar  annari  hendi  og  vatnsefnis-eindirnar  hinni, 
og  skilið  þær  að  eins  og  reiða  hunda.  En  eg  get  beitt 
orku  minni  til  þess  að  snúa  rafsegulvél,  og  með  fulltingi 
rafmagnsstraums  skilið  efnin  að,  eins  og  áður  var  sýnt.  — 
Eg  get  ekki  hoppað  upp  í  loftið  og  tekið  fuglinn  fljúg- 
andi,  sem  mig  langar  í,  en  eg  get  dregið  upp  boga.  lagt 
ör  á  streng  og  skotið  fuglinn.  Fyrir  vöðva-orkuna  fékk 
eg  form-orku  bogans,  fyrir  form  orku  bogans  fékk  eg  hreyfi- 
orku  örvarinnar,  og  hún  var  það,  sem  skilaði  örvarodd- 
inum  inn  að  hjarta  fuglsins. 

Svona  má  fyrir  hverja  tegund  orku  sem  er,  fá  hverja 
aðra  er  vill,  e  f  tilfæringar  eru  nægar  til  að  breyta  einni 
orku  í  aðra,  alveg  eins  og  fyrir  hvaða  mynt  sem  er,  má 
fá  jafngildi  hennar  i  hverri  annari  mynt  er  vill,  ef  menn 
snúa  sér  til  víxlara,  sem  hefir  nægilega  góð  viðskiftasam- 
bönd.  Allar  vélar,  hverju  nafni  sem  nefnast,  eru  tilfær- 
ingar  til  að  breyta  einm  orku  í  aðra.  En  á  hvaða  orku 
maður  þarf  að  halda,  og  í  hvaða  mæli,  fer  eftir  þvi,  hvað 
maður  vill  framkvæma,  eða  hvers  maður  vill  njóta. 

Auðsætt  er,  að  til  þess  að  eiga  hagkvæm  viðskifti 
við  náttúruna,  þarf  að  þekkja  lög  hennar  og  vita  nákvæm- 
lega  verðlag  hverrar  orku,  en  það  er,  eins  og  áður  er 
sagt,  fast.  Náttúran  býður  fram  allan  sinn  orkuforða  og 
maldar  ekki  í  móinn,  þótt  mennirnir  fari  með  hann  eins 
og  sina  eign.     En  hún  heldur  fast  við  verðlagsskrána. 

Fleira  er  einkennilegt  i  fari  náttúrunnar,  sem  hér 
verður  að  minnast  á.  Eitt  er  það,  að  hún  er  afartreg  til 
að  skifta  einni  orkutegund  fyrir  jafngildi  hennar  í  ein- 
hverri  annarri  tegund  einni  saman.  Fyrir  eina  tegund 
orku  fæst  venjulega  fleiri  en  ein  önnur  tegund.  Náttúr- 
an  er  eins  og  vixlari,  sem  fyrir  tiltekna  tölu  króna  vill 
ekki  borga  jafngildi  þeirra  t.  d.  í  mörkum    einum  saman, 


Orkunýting  og  menning.  30& 

heldur  sumt  af  fjárhæðinni  í  mörkum  og  sumt  í  annari 
mynt,  og  stundum  vill  ekki  einu  sinni  víxla  allri  fjár- 
hæðinni,  svo  eigandinn  situr  eftir  með  nokkrar  krónur, 
sem  hann  fær  ekki  víxlað.  En  auðsætt  er,  að  geti  eg  ekki 
fengið  það  sem  eg  vil,  fyrir  það  sem  eg  hef,  nema  skifta 
þvi  fyrir  annað,  þá  er  það  sem  eg  get  ekki  skift,  eða  fæ 
í  þeirri  mynt  sem  eg  get  ekki  notað,  mér  einskis  virði. 
Sé  eg  t.  d.  staddur  með  100  kr.  í  landi,  sem  hefur  aðra 
mynt,  og  enginn  víxlari  vill  vixla  við  mig  nema  9  kr.  af 
því  sem  eg  hef,  og  þó  svo  að  eg  fái  jafngildi  50  króna  í 
þeirri  mynt  sem  gjaldgeng  er  þar  í  landi,  en  40  króna  í 
annari  mynt,  þá  eru  þessar  100  kr.  mér  að  eins  50  króna 
virði  í  því  landi.  Kalli  eg  notagildi  hlutfallið  milli 
þeirra  peninga,  sem  eg  fæ  í  nýtilegri  mynt  og  þeirra,  sem 
eg  hef,  þá  er  það  í  þessu  dæmi  50/ioo  eða  %.  Væri  nota- 
gildið  %  þá  fengi  eg  fyrir  100  kr.  að  eins  kr.  33.33, 
o.  s.  frv. 

Þessu  er  nú  alveg  eins  farið  þegar  um  orku  er  að- 
ræða.  Ef  vér  köllum  frum-orku  þá  orku  sem  breyta 
á  í  aðra,  en  nýti-orku  þá  tegund  orku,  er  vér  þurf- 
um  á  að  halda,  þá  er  notagildið  =  f^fm-orka. 
Þegar  vér  vitum  hve  mikil  frum-orkan  er,  og  þekkjum 
notagildið,  getum  vér  því  reiknað  út  hve  mikil  nýti- 
orkan  er,  með  því  að  margfalda  saman  frum-orku  og  nota- 
gildi. 

Notagildið  fer  annars  vegar  eftir  því,  um  hverjar 
orkutegundir  er  að  tefla,  og  hins  vegar  eftir  því,  hvernig 
tilfæringarnar  eru,  sem  notaðar  eru  til  þess,  að  breyta 
einni  orkunni  í  aðra.  Þessar  tilfæringar,  vélar  eða  verk- 
færi,  má  telja  því  betri,  sem  notagildi  orkunnar,  sem  beitt 
er,  verður  meira,  og  veit  hver  maður,  að  miklu  meira 
má  með  sömu  orku  vinna,  ef  verkfærið  er  gott,  en  ef  það 
er  slæmt.  A  tiltekinni  tímalengd  getur  t.  d.  hjólamaður 
farið  lengri  veg  á  góðum  hjólum  en  slæmum,  þótt  áreynsl- 
an  sé  söm. 

Steinolíulampinn  er  vél  til  að  snúa  efnisorku  stein- 
olíunnar  i  ljós.    Efnisorkan  er  þá  frum-orkan,  ljósið  nýti- 


304  Orkunýting  og  menning. 

orkan.  En  hvoratveggja  orkuna  má  rnæla.  Reynslan 
sýnir,  að  í  venjulegum  steinolíulampa  breytast  að  eins 
2 — 3%  af  efnisorku  steinolíunnar  i  ljós.  Á  því  sést,  að 
hann  er  mjög  ófullkomin  vél.  Nýjustu  lampar,  sem  breyta 
steinolíunni  i  gas  og  hafa  glóðarnet,  snúa  um  10%  af 
efnisorkunni  í  ljós.     Þeir  eru  því  miklu  betri  vélar. 

Nú  má  spyrja:  Hver  eru  skilyrði  þess,  að  ein  orkan 
breytist  i  aðra?  Það  mun  sjást,  ef  vér  athugum  nokkur 
<iæmi. 

Jörðin  brunar  um  himingeiminn  með  hraða,  sem  nem- 
ur  nálega  30  km.  á  sekúndunni,  og  hreyfi-orka  hennaf  er 
þvi  feiknamikil.  T.  d.  mundi  hnefastór  steinn  með  þeim 
hraða  eiga  orku  til  að  sprengja  hús  i  loft  upp,  ef  hann 
rækist  á  það..  En  hreyíi-orka  jarðarinnar  kemur  oss  að 
engu  haldi,  því  allir  hlutir  á  jörðunni  hafa  sama  hraða 
og  hún.  Og  meðan  svo  er,  getur  hreyfi-orkan  ekki  breyzt 
í  aðra  orku.  Til  þess  þyrfti  hraðamunur  að  koma 
fram.  Hann  gæti  t.  d.  komið  við  það  að  jörðin  rækist  á 
annan  hnött. 

Þetta  má  sjá  í  smærri  stíl  i  járnbrautarvagni.  Meðan 
hann  heldur  áfram  með  jafnri  ferð,  er  alt  laust,  sem  i 
vagninum  er,  kyrt  á  sínum  stað,  bæði  farþegar  og  annað. 
Sé  nú  höralunni  beitt  og  vagninn  stöðvaður  skyndilega, 
breytist  hreyfi-orka  hans  i  hita.  En  farþegarnir  kastast 
áfram,  þvi  þeir  eru  lausir  við  vagninn,  og  hömlunni  er 
ekki  beitt  á  þá,  þeir  halda  því  hreyfi-orku  sinni  unz  þeir 
reka  sig  á  og  hún  breytist  i  annað. 

En  svona  er  með  hverja  orku  sem  er.  Hún  breytist 
ekki  i  aðra,  nema  stigmunur  eigi  sér  stað.  Séu  tveir  mis- 
heitir  hlutir  settir  i  samband  hvor  við  annan,  streymir 
hiti  frá  hinum  heitari  til  hins  kaldari,  unz  báðir  hafa  náð 
sama  hitastigi,  og  hita  sem  streymir  þannig  má  breyta  i 
aðra  orku.  En  haíi  báðir  hlutirnir  sama  hitastig,  streymir 
enginn  hiti  milli  þeirra,  og  notagildi  hans  er  þvi  0.  Öll 
hans  orka  er  bundin,  að  sinu  leyti  eins  og  vatnsins,  þegar 
það  er  komið  í  lygnan  sæinn.  Vatn  sem  fellur  frá  hærri 
stað  til  lægri  staðar  er  gætt  orku,   sem  breyta  má  í  aðra 


Orkunýting  og  menning.  305 

orku,  eÍD8  og  vér  höfum  séð,  en  þegar  vatnsflöturinn  er 
orðinn  jafnhár  alstaðar,  getur  vatnið  ekki  drýgt  erfiði 
lengur,  því  af  sjálfu  sér  kemst  það  ekki  úr  jafnvæginu, 
þegar  það  er  einu  sinni  komið  i  það.  —  Rafmagn  streymir 
ekki  frá  einum  líkama  til  annars,  nema  rafmagn  þeirra 
hafi  mismunandi  þenslu.  Rýmis-orka  drýgir  ekki  erfiði 
meðan  þrýstingur  er  alstaðar  jafn.  Verði  einhverstaðar 
bilbugur  á,  getur  hún  breyzt  i  erfiði.  —  Tveir  menn  sem 
togast  á  þokast  hvergi  úr  sporum,  meðan  ekki  kennir  afls- 
munar,  en  þverri  orka  annars,  kemur^brátt  hreyfing  á. 

Stigmunur  er  þvi  nauðsynlegur  til  þess  að  unt  sé  að 
breyta  einni  orku  i  aðra,  og  þar  sem  hann  er  horfinn,  er 
orkan  bundin,  og  loaiia*  ekki  aftur  af  sjálfri  sér.  Nú  er 
það  svo,  að  sérhver  orka  breytist  fyr  eða  siðar  i  hita,  en 
hitinn  dreifist,  streymir  frá  heitari  hlut:Jtil  kaldari,  unz  alt 
hefir  fengið  sama  hitastig,  en  þegar  svo  er  komið,  er 
notagildið  0.  Það  er  t.  d.  engin  smávegis  orka  sem  neytt 
er  til  þess  að  knýja  hin  miklu  hafskip  yfir  höfin.  Hún 
breytist  í  hita,  sem  dreifist  um  sjóinn  og|engin  tök  eru  á 
að  breyta  aftur  í  aðra  orku. 

Af  þessu  leiðir,  að  þótt  orkuforðinn  haldist  óbreyttur, 
þá  minkar  þó  sá  hluti  orkunnar,  sem^nýtilegur  er,  þ.  e. 
óbundinn.  Hita-dreifingin  er  sá  feigðarós,  sem  allar  lindir 
orkunnar  streyma  að.  Alt  jafnar  sig  þar,  en  jöfnuðurinn 
er  dauðinn. 

Á  jórðunni  mundi  sakir  hita-dreifingarinnar  fyriræva- 
löngu  helfjötur  kominn  á  alla  orku,  efjhún  fengi  ekki 
stöðugt  nýjar  birgðir  óbundinnar  orku^með  sólargeislun- 
um.  Vér  höfum  séð  hvernig  jurtir  og  dýr^fá  orku  sína 
þaðan,  en  nálega  öll  önnur  orka,  er  mennirnir  færa  sér  í 
nyt,  er  og  frá  sólinni  runnin.  A  steinkolin  höfum  vér 
minst,  en  vindafl  og  vatnsafl  er  og  sólarættar,  og  þar 
með  hver  sú  orka,  er  þeim  verður  breytt  í.  Sólin  hitar 
loftið  misjafnt,  loftið  þynnist  er  það  hitnar,  og  léttist  þvi 
og  stígur,  en  kaldara  loftið  fellur  að  þar  sem  hið  heitara 
víkur;  af  því  verða  vindar.  Sólarhitinn  breytir  vatninu  i 
gufu,  hún  stígur  í  loft  upp,  kólnar^þar,  þéttist  og  verður 

20 


306  Orktmýting  og  menning. 

að  úrkomu.  Það  sem  fellur  á  hæðum  og  fjöllum  safnast 
í  lindir,  læki  og  ár.  Og  alt  streymir  það  að  einum  ósir 
—  i  hafið. 

Hér  skal  ekki  saga  þessi  rakin  lengur,  heldur  skal 
eg  nú  reyna  að  skýra  í  stuttu  máli  frá  þvi,  hvernig  reynt 
hefir  verið  á  síðustu  árum  að  beita  þvi  sem  menn  vita 
um  orkuna  og  lögin  sem  hún  hlýðir  til  þess  að  bregða 
ljósi  yfir  menningarsöguna,  skilja  betur  en  fyr  viðskifti 
mannsins  við  náttúruna,  og  finna  eins  konar  mælikvarða 
fyrir  hvers  konar  framför  i  menningu. 

Agætur  þýzkur  visindamaður,  Wilhelm  Ostwald,  sem 
siðast  fekk  Nobels-verðlaun  fyrir  uppgötvanir  sínar  i  efna- 
fræði,  hefir  í  ýmsum  ritum  sínum  unnið  að  þessu,  sérstak- 
lega  í  bók  sem  kom  út  í  fyrra  og  á  islenzku  mætti  nefna 
»Orkunýting  og  menning«  (Energetische  Grundlagen  der 
Kulturwissenschaft .  Leipzig  1909).  Auðvitað  er  hér  ekki 
ráðrúm  til  að  skýra  nákvæmlega  frá  skoðunum  hans,  en 
aðalskoðunarháttinn  skal  eg  reyna  að  gefa  lesendum  Skirnis 
hugmynd  um  og  skýra  hann  með  nokkrum  dæmum. 

Mannkynið  er  eins  og  ungur  og  auðugur  erfingi,  sem 
lifir  á  vöxtum  af  geysimiklu  stofnfé,  en  stofnféð  er  orka 
sólarinnar.  Að  eins  örlítill  hluti  þessara  vaxta  kemur  til 
jarðarinnar,  sem  sé  að  eins  sá  hluti,  er  svarar  til  þess 
bletts  er  jörðin  séð  frá  sólu  sýnist  þekja  af  himinhvolfinu. 
Og  af  þessum  litla  hluta  færa  mennirnir  sér  að  eins  hverf- 
andi  brot  í  nyt.  Afgangurinn  safnast  ekki  i  sjóð,  heldur 
verður  að  hita,  sem  dreifist  meir  og  meir,  geislar  út  i 
geiminn  og  verður  aldrei  framar  að  notum,  svo  menn  vitL 

En  hvað  er  þá  menning? 

Ostwald  svarar  þvi  svo,  að  menning  sé  alt  það  sem 
miðar  að  fullkomnun  mannlífsins.  Og  þar  sem  nú  mann- 
lifið  eins  og  alt  lif  er  fólgið  i  hagnýtingu  óbundinnar  orkur 
þá  verður  það  mælikvarði  menningarinnar,  hve  miklu  af 
þeirri  orku,  sem  náttúran  býður  fram,  er  varið  mannlífinu 
til  gagns  og  góða.  Það  er  einkenni  allra  framfara  í  menn- 
ingu,  að  notagildi  orkunnar  vex. 


Orkunýting  og  menning.  307 

Ef  vér  berum  raanninn  saman  við  dýrin,  þá  kemur 
munurinn  greinilegast  fram  í  því,  að  hann,  sem  í  upphafi 
réð'ekki  fremur  en  dýrin  yfir  annari  orku  en  þeirri  sem 
fólgin  var  í  líkama  sjálfs  hans,  hefir  smám  saman  tekið 
hvers  konar  aðra  orku  í  þjónustu  sina,  og  hagnýtt  sér 
hana  betur  og  betur.  Það  er  aðalsmark  hans.  Þaö  hefir 
gert  hann  að  drotni  jarðarinnar. 

Dýrin  neyta  ekki  að  neinu  ráði  annarar  orku  en 
líkamsorku  sinnar.  Á  aldanna  rás  hafa  líkamir  dýranna 
samið  sig  að  æfikjörunum,  myndað  þau  líffæri  er  hæfðu 
umhverfinu,  sem  þau  lifðu  í.  Ef  umhverfið  breyttist,  urðu 
lifnaðarhættir  og  líffæri  að  breytast  i  samræmi  við  það. 
Að  öðrum  kosti  var  ekki  lífvænt. 

Maðurinn  hefir  farið  öðru  vísi  að.  Hann  hefir  ekki 
lagað  líkama  sinn  eftir  þvi  sem  umhverfið  breyttist,  hann 
hefir  sniðið  það  eftir  þörfum  sínum. 

Dýrin  eiga  sér  ekki  önnur  verkfæri  en  þau  sem  lík- 
ami  þeirra  er  útbúinn,  svo  sem  tennur  og  klær.  Þau 
verkfæri  eru  að  visu  hæf  til  þess  að  vinna  það  sem  þeim 
er  ætlað,  en  til  annara  starfa  duga  þau  ekki.  Maðurinn 
einn  hefir  fundið  upp  á  þvi  að  gera  sér  laus  verkfærL 
Höndin  er  honum  áhald  allra  áhalda,  og  hann  getur  þvi 
valið  og  sniðið  verkfærin  eftir  því  sem  við  á  i  hvert 
skiftið.  Og  af  þvi  verkfærin  eru  laus  við  líkamann,  þá 
eru  þau  ekki  úr  sögunni  þó  hann  deyi.  Erfiðið,  sem  gekk 
til  að  smíða  þau,  fer  ekki  forgörðum. 

Það  var  menningar  visir,  þegar  einn  af  forfeðrum 
mannkynsins  uppgötvaði  það  að  hann  gat  fært  út  verk- 
anasvið  orku  sinnar,  með  þvi  að  taka  sér  trjágrein  i  hönd, 
og  menningarauki  var  það,  er  annar  fann  að  hann  gat 
látið  orku  sina  verka  marga  faðma  frá  sér,  með  þvi  að 
kasta  steini,  og  enn  var  það  framför  í  menningu,  er  menn 
lærðu  að  mynda  odd  og  egg^  og  beita  þeim.  Og  svo  er 
um  hvert  verkfæri  og  hverja  vél.  Menningarsagan  er  frá 
þessu  sjónarmiði  annars  vegar  sagan  um  framþróun  verk- 
færa  og  véla,  og  hins  vegar  um  það,  hvernig  ný  og  ný 
orka  var  tekin  i  þjónustu  mannanna,  og   nýjar    vélar   og 


308  Orkunýting  og  menning. 

verkfæri  gerð  til  að  hagnýta  sér  hana.  En  öll  framför 
í  verkfæragerð  og  vélasmíð  er  i  því  fólgin,  að  auka  nota- 
gildi  orkunnar  sem  beitt  er.  Hver  hnífur  er  þvi  betri, 
þvi  minni  orku  sem  þarf  til  þess  að  skera  með  honum 
það  sem  skera  á.  Hver  hjólhestur  þvi  betri,  því  meira 
sem  notast  til  að  skila  honum  áfram  af  orku  þeirri  sem 
neytt  er  til  að  stíga  hann,  og  því  minna  sem  þarf  til  að 
vinna  bug  á  núningsfyrirstöðu.    — 

Lítum  á  félagslííið.  Það  er  að  visu  ein  af  stoðum 
allrar  menningar,  þó  það  sé  ekki  eina  stoðin;  enda  á  það 
sér  líka  stað  hjá  dýrum.  Eu  einkenni  félagslífs  er  sam- 
vinna  að  sameiginlegu  markmiði.  Notagildi  orkunnar  vex 
með  félagslífinu,  fyrst  og  fremst  fyrir  þá  sök,  að  þar  má 
fcoma  reglubundnu  skipulagi  á  notkun  orkunnar.  Og  allir 
vita,  að  orkan  kemur  að  betri  notum  þar  sem  röð  og  regla 
drotnar,  heldur  en  þar  sem  hver  þvælist  fyrir  öðrum  og 
alt  fer  í  handaskolum.  Á  hinn  bóginn  verður  að  lita  svo 
á,  sem  félagslifið  sé  að  sama  skapi  gott  sem  notagildi  ork- 
unnar  vex  með  því. 

Félagslifinu  fylgir  verkaskifting.  Hún  á  sér  raunar 
víðar  stað  en  þar,  því  hana  má  sjá  i  líkömum  allra  líf- 
vera,  nema  þeirra  er  lægst  standa.  Lifverurnar  eru  bygðar 
af  mörgum  liffærum,  er  hvert  heíir  sitt  verk  að  vinna,  en 
öll  vinna  þau  saman  í  þarfir  lifverunnar,  að  vexti  hennar 
og  viðgangi.  En  hvort  heldur  er  verkaskifting  meðal  lif- 
færa  lifandi  likama,  eða  meðal  sjálfstæðra  einstaklinga,  er 
saman  lifa  i  félagsskap,  þá  er  tilgangur  hennar  og  ávinn- 
ingur:  betri  hagnýting  orkunnar  i  þarfir  heildarinnar. 

Að  notagildið  vex  með  verkaskiftingu  kemur  af  því, 
að  »það  verður  hverjum  að  list  sem  hann  leikur«.  Lit- 
um  t.  d.  á  mann,  sem  er  að  læra  á  skautum.  Hann  neyt- 
ir  allrar  orku  til  að  komast  áfram,  baðar  út  höndunum 
til  að  halda  jafnvæginu,  og  gerir  ótal  aðrar  óþarfahreyf- 
ingar.  Þess  vegna  lýist  hann  brátt.  Við  æfinguna  hverfa 
þessar  óþörfu  hreyfingar,  og  með  þeim  erfiðið,  sem  þær 
kostuðu.  Orkan  gengur  til  þeirra  hreyfinga  einna,  er  að 
haldi  koma,  og  þvi  leiknari  sem  skautamaðurinn    verður, 


Orkunýting  og  menning.  309 

því  minni  orku  þarf  hann  að  neyta,  og  því  betur  nær 
hann  tilganginum.  Svona  er  með  allar  íþróttir  og  allar 
iðnir.  Fremjandinn  verður  því  fljótvirkari  og  hagvirkari 
sem  hann  leggur  meiri  stund  á  það  sem  hann  fæst  við. 
Notagildi  orku  hans  vex. 

En  mennirnir  eru  misjöfnum  hæfileikum  búnir.  Einn 
er  hneigðari  til  þessa  starfa,  annar  til  hins.  Fái  hver 
að  helga  orku  sína  því  sem  bezt  hæfir  lund  hans  og  lægni, 
og  öðlist  þannig  æfinguna  einmitt  i  því,  þá  er  auðsætt, 
að  notagildi  orkunnar  verður  mest.  Og  varla  yrði  því 
með  rökum  neitað,  að  mannfélag  stæði  þá  hæst,  er  hver 
meðlimur  þess  væri  á  réttri  hillu. 

Verkaskifting  getur  nú  hins  vegar  því  að  eins  átt 
sér  stað,  að  samvinna  sé  og  viðskifti  meðal  einstakling- 
anna,  þvi  verkaskiftingu  fylgir  einhæfni.  Þvi  meiri  tima 
og  orku  sem  varið  er  til  að  verða  leikinn  í  einhverju 
einu,  þvi  minna  vinst  til  annars,  og  hver  vera  er  því 
ver  sett  sem  hún  er  einhæfari,  ef  hún  fær  ekki  að  neyta 
þeirrar  leikni  sem  hún  á.  Þess  vegna  verða  með  vax- 
andi  verkaskiftingu  að  koma  æ  auðveldari  sambönd  með- 
al  einstaklinganna,  svo  að  hver  geti  komið  því  sem 
hann  hefir  til  brunns  að  bera  þangað  sem  hann  fær  það 
bezt  endurgoldið. 

Mennirnir  hafa  þvi  skapað  sér  mörg  verkfæri  og 
vélar,  til  þess  að  greiða  fyrir  sambandi  og  viðskiftum  sín 
á  milli.  Hið  helzta  þeirra  er  málið,  því  án  þess,  i  ein- 
hverri  mynd,  er  öll  samvinna  og  öll  viðskifti  ófær.  Saga 
bibliunnar  um  Babelsturnsmiðina  sýnir  ógleymanlega  hvern- 
ig  málið  er  máttarstoð  allrar  samvinnu  manna,  og  hversu 
kraftarnir  tvístrast,  er  tungumálið  villist.  Málið  er  verk- 
færi  til  að  láta  hugsanir  sínar,  tilfinningar  og  vilja  í  ljósi, 
og  er  þvi  fullkomnara  sem  minni  orku  þarf  að  beita  til 
að  ná  þessum  tilgangi.  Mælikvarðinn  er  hér  enn  nota- 
gildi  orkunnar.  Fyrsta  krafan  er  þvi  m,  að  málið  sé  ótvi- 
rætt,  þvi  allur  misskilningur  veldur  vafningum  og  erfiði, 
þar  næst  að  orðin  séu  auðsögð  og  auðskilin.  Stutt  orð 
eru  þvi  að  öðru  jöfnu  betri  en  löng.     Og  sama  gildir  um 


310  Orkunýting  og  menning. 

málsgreinar.  Þyki  einhverjum  sem  enn  ætti  að  gera  kröfu 
um  fegurð  málsins,  þá  gæti  hann  að  hvort  hún  kemur 
ekki  eins  og  náðargjöf,  ef  fyrstu  boðorðunum  er  hlýtt. 

Nú  er  málið  ekki  að  eins  talað,  heldur  og  ritað.  En 
1  e  t  u  r  alt  er  því  betra,  sem  það  er  skýrara  fyrir  augað, 
og  hægra  fyrir  höndina.  Og  fullkomnust  stafsetning 
væri  sú  er  samræmust  væri  réttum  framburði,  og  veit 
hver  kennari  hvílíkri  orkueyðslu  það  veldur,  að  framburð- 
ur  og  stafsetning  fara  svo  oft  sina  leið  hvort. 

Málið  er  ekki  að  eins  flutningsfæri  hugsananna,  heldur 
og  geymslufæri  þeirra.  Það  skilar  þeim  yfir  aldabilin, 
jafnt  og  yfir  höf  og  lönd.  Aldrei  hafa  orð  verið  víðfleyg- 
ari  en  nú,  er  heimspóstsambandið,  símar  og  loftskeyta- 
stöðvar  gr eiða  þeim  götu  hvert  um  heim  er  vill. 

En  hér  er  nú  sá  annmarki  á,  að  tungan  er  ekki  ein, 
heldur  margar.  Greining  tungnanna  er  þröskuldur  á  við- 
skiftavegi  þjóðanna,  og  ódæma  orku  er  varið  til  að  kom- 
ast  yfir  hann. 

Ostwald  telur  því  mikla  nauðsyn  á  að  mynda  alþjóða- 
mál,  til  að  greiða  viðskiftin  meðal  þjóðanna,  og  hann  var 
einn  af  þeim  vísindamönnum  ýmissa  þjóða,  er  fyrir  skömmu 
sátu  i  nefnd  til  að  íhuga  þær  breytingar  er  gera  þyrfti  á 
Esperanto,  svo  að  það  næði  sem  bezt  tilgangi  sinum.  Hann 
hefir  mikla  trú  á  framgangi  þessa  málefnis,  og  telur  al- 
þjóðamál  ekki  að  eins  fyrir  þá  sök  nauðsynlegt,  að  á  þann 
hátt  gæti  hver  sem  það  kynni  átt  aðgang  að  öllu  þvi  er 
markvert  væri  ritað  í  vísindum,  heldur  og  vegna  þess  að 
óll  mál  eru  meir  og  minna  ófullkomin,  sem  von  er  til, 
þar  sem  þau  eru  orðin  til  á  þeim  tímum  er  andlegur 
þroski  og  þekking  var  minni  en  nú.  Með  því  að  skapa 
sér  nýtt  mál,  laust  við  gallana  sem  loða  við  þau  mál 
sem  nú  eru  notuð,  fengi  mannsandinn  betra  verkfæri  að 
vinna  með.  Jafnframt  mundi  vinnan  að  þessari  smíð 
leiða  til  þess,  að  rannsökuð  yrði  betur  en  fyr  öll  hugtök 
og  sambönd  þeirra  sin  á  milli,  og  þannig  kæmist  betri 
regla  og  skipulag  á  hugsanaforða  mannkynsins,  en  það 
mundi  valda  miklum  framförum  í  vísindum.  — 


Orkunýting  og  menning.  311 

Athugum  nú  snöggvast  framfarir  i  verzlun,  því  allir 
munu  telja  þær  menningarframför. 

Fæst  af  því  sem  mennirnir  þurfa  sér  til  lífsviðurhalds 
og  nautnar,  réttir  náttúran  þeim  í  þeirri  mynd  er  þeir 
óska  og  þarfnast.  Þeir  verða  því  að  ummynda  það  sem 
náttúran  býður  fram,  unz  það  hæfir  þörfum  þeirra.  Þess 
vegna  fer  framleiðsluverð  hvers  hlutar,  annars  vegar  eftir 
efninu  í  honum,  og  hins  vegar  eftir  því,  hverju  varð  til 
að  kosta  til  þess  að  gera  hlutinn  úr  efninu  og  koma  hon- 
um  þangað  sem  hans  þarf,  en  það  verður  æ  minna  með 
vaxandi  menningu. 

Þó  framleiðsluverð  tveggja  hluta  sé  hið  sama,  þá 
hafa  menn  oft  mismunandi  mætur  á  þeim.  Af  þvi  kemur 
verzlun.  Eigi  tveir  menn  sinn  hlutinn  hvor,  og  þyki  hvor- 
um  hins  hlutur  mætari  en  sinn,  þá  geta  þeir  skift,  og  orðið 
ánægðari  eftir  en  áður.  Og  séu  báðir  jafnánægðir  með 
skiftin,  verður  ekki  á  betra  kosið. 

Til  þess  að  skifta  hlutum  á  þennan  hátt,  verður  að 
hittast  og  hafa  til  hlutina  samtímis.  En  oft  eru  erfiðleikar 
á  hvorutveggja.  Til  þess  að  draga  úr  þeim,  spara  sér 
orkuna  sem  mest,  hafa  fundist  góð  ráð.  Meðal  annara 
markaður    og   peningar. 

Markaður  er  staður ,  þar  sem  koma  saman  á  tilteknum 
tíma  þeir  er  viðskifti  vilja  eiga.  Því  fleiri  sem  koma  til 
slíkrar  kaupstefnu,  þvi  meiri  eru  líkurnar  að  þeir  hittist, 
sem  bezt  eiga  kaup  saman. 

Orkusparnaðinn,  sem  markaðurinn  veldur,  má  mæla  í 
vegalengdum.  Vilji  t.  d.  10  menn  eiga  kaup  saman,  þá 
yrði  hver  þeirra  að  fara  til  9  annara  og  fá  heimsókn  af 
þeim,  til  þess  að  ekkert  færi  væri  ónotað,  það  eru  samtals 
90  leiðir.     Fari  þeir  allir  til  markaðs,  verða  leiðirnar  10. 

Þegar  tveir  menn  skiftast  vörum  á,  þá  er  í  rauninni 
hvor  um  sig  bæði  kaupandi  og  seljandi  gagnvart  hinum, 
þvi  hvor  þeirra  afhendir  hinum  hlut  og  tekur  af  honum 
annan  hlut  jafngildan  fyrir.  Nú  ber  það  við,  að  þótt  einn 
vilji  selja  og  annar  kaupa,  þá  hefir  ekki  kaupandi  ein- 
mitt  þann  hlut,  er  seljandi  vill  kaupa,  heldur  annan,  sem 


312  Orkunýting  og  menning. 

aðrir  mundu  vilja  kaupa.  Kaupandi  yrði  því  að  skifta 
sínum  hlut  gegn  öðrum  svo  oft  sem  þyrfti  þangað  til  hann  fengi 
í  hendur  einmitt  þann  hlutinn,  sem  hinn  vill  kaupa. 

Úr  slikum  vafningum greiða  peningarnir.  Peningar 
eru  hlutir  sem  seljendur  annara  hluta  vilja  kaupa,  ef  ekki 
sjálfra  þeirra  vegna,  þá  vegna  þess  að  fyrir  þá  má  fá 
hvern  þann  hlut  er  á  markað  er  settur.  En  sá  sem  fyrir 
það  sem  hann  selur  fær  hlut,  sem  hann  getur  keypt  sér 
fyrir  þann  hlutinn  er  hann  vill,  kemst  auðvitað  að  jafn 
góðum  kaupum  og  þó  hann  skifti  hlutunum  beint. 

Nú  eru  peningar  svo  gerðir,  að  þeir  eru  auðgeymdir  og 
auðfluttir,  og  svo  deilanlegir,  að  finna  má  i  þeim  jafngildi 
hvers  hlutar  sem  selja  á  eða  kaupa.  Þeir  eru  þvi  verð- 
mælir  alls  sem  gengur  kaupum  og  sölum,  og  er  að  þvi  sami 
hægðarauki  og  að  kvarðanum,  er  bera  þarf  saman  stærð 
hluta,  eða  voginni,  er  vita  þarf  þyngd  þeirra. 

.  Seint  yrði  að  telja  allan  orkusparnað  er  peningar  valda.. 
Sá  sem  á  peninga,  getur  keypt  hvern  hlut  á  þeim  stað 
sem  hann  fæst  beztur  og  ódýrastur,  og  á  þeim  tíma  sem  bezt 
hentar.  Hann  þarf  ekki  að  flytja  þungavöru  langan  veg, 
til  að  borga  með  henni  það  sem  hannkaupir.  Hanngreið- 
ir  andvirðið  i  peningum,  og  þeir  eru  auðfluttir.  Þá  hluti 
sem  hann  þarfnast  ekki  í  bráð,  getur  hann  frestað  að  kaupa 
þangað  til  þörfin  kallar,  en  það  er  sparnaður,  þvi  flestir 
hlutir  rýrna  allmjög  og  skemmast  við  geymslu,  nema  því 
meir  sé  til  geymslunnar  kostað.  En  peningar  geymast 
vel. 

Peningar  eru  þvi  hið  ágætasta  verkfæri  til  að  greiða 
viðskifti  og  þar  með  samvinnu  manna  um  heim  allan,  og 
stuðla  að  því,  að  hver  hlutur  komist  þangað  sem  hann 
kemur  að  beztu  haldi. 

Eins  og  flest  það  er  nöfnum  tjáir  að  nefna  má  fá  fyr- 
ir  peninga,  eins  má  fá  peninga  fyrir  það  aftur.  Og  af  þvi 
sá  sem  peninga  hefir  og  með  þá  kann  að  fara  getur  spar- 
að  sér  orku,  eins  og  áður  er  sýnt,  þá  stendur  hann  þvi 
betur  að  vígi  gagnvart  öðrum  sem  þeir  hafa  minni  pen- 
ingaráð.      Af  því  leiðir  aftur,  að  peningar  safnast  helzt  á 


Orkunýting  og  menning.  313- 

þær  hendur  sem  mest  hafa  fyrir  af  þeim,  og  þarmeð  vald- 
ið  sem  þeim  fylgir.  Saga  síðustu  tíma  sýnir  hversu  ein- 
stakir  miijónamæringar  geta  orðið  ofjarlar  rikisvaldsins, 
og  þannig  hættulegir  þjóðfélaginu,  er  þeir  eru  misindis- 
menn.  Ostwald  telur  þvi  nauðsyn  á,  að  rikisvaldið  setji 
með  einhverjum  hætti  skorður  við  þvi  að  svo  mikill 
auður  safnist  i  hendur  einstakra  manna,  að  þeir  geti  orð- 
ið  ríkisvaldinu  hættulegir,  alveg  eins  og  ekkert  ríki  þolir 
einstökum  mönnum  að  halda  her  og  nota  i  þjónustu  sjálfra- 
sín.  Ríkisvaldið  verður  sjálft  að  tryggja  sér  yíirráð  þeirr- 
ar  orku  er  í  sliku  auðsafni  býr,  og  til  þess  hefir  það  rétt, 
þvi  hún  hefir  fengið  þroska  sinn  i  skjóli  þess.  — 

Allir  munu  telja  það  framför  i  menningu  er  lögskipu- 
lag  og  dómstólar  komu  i  stað  hnefaréttar  einstakra  manna. 
En  að  hverju  miðar  lögskipulag  og  dómstólar?  Að  þvi 
að  jafna  ágreining  meðal  einstaklinga  og  koma  á  samræmi 
milli  hagsmuna  einstaklinganna  og  þjóðfélagsheildarinnar, 
stuðla  að  þvi  að  hver  og  einn  fái  óareittur  að  neyta  orku 
sinnar  á  þann  hátt  sem  öðrum  er  meinalaus.  Þar  sem 
slikt  skipulag  er  ekki  komið  á,  verður  jafnvægi  einstakl- 
inganna  löngum  óstöðugt.  Sá  sem  verður  fyrir  ágangi  af 
öðrum,  gerir  þá  meira  á  hluta  hans  aftur  en  nemur  þeim. 
skaða  er  hann  varð  fyrir.  Þar  með  er  hinum  óréttur  gjör. 
Hann  hefnir  sín  enn  greypilegar,  og  svona  gengur  koll  af 
kolli,  unz  annarhvor  og  þeir  sem  honum  fylgja  eru  yfir- 
bugaðir.  En  þvi  meiri  orku  sem  neyta  þarf  til  sóknar  og 
varnar,  þvi  minna  verður  afgangs  til  annars.  Allur  fjand- 
skapur  er  orku-spillir. 

Með  því  að  hlíta  lögum  og  láta  óvilhallan  dómstól 
dæma  um  málið,  má  spara  sér  orkuna  sem  gengi  til  bar- 
áttunnar.  Sá  sem  tjón  hefir  beðið  af  annars  völdum  fær 
sér  þá  dæmdar  skaðabætur,  og  þar  með  er  hin  fyrsta 
undirrót  fjandskaparins  úr  sögunni.  En  auðvitað  verða 
dómstólarnir  að  hafa  vald  að  bakhjaili,  sem  sterkara  er 
en  hver  sem  gegn  þvi  reyndi  að  rísa. 

Til  skamms  tíma  hefir  það  þótt  svo  sem  sjálfsagt,  að* 
ágreiningur  milli  rikja  yrði  ekki  útkljáður  á   annan   hátt 


314  Orkunýting  og  menning. 

en  með  ofbeldi.  En  á  síðustu  árum  hefir  margt  það  gerst 
er  sýnir,  að  þjóðaréttur  er  að  myndast  og  koma  í  stað 
hnefaréttarins  í  ágreiningsmálum  þjóða  á  milli.  Það  sýnir 
meðal  annars  skilnaður  Noregs  og  Svíþjóðar,  sem  og  hitt 
hversu  Bulgaria  varð  konungsriki  og  ágreiningur  við 
Tyrkja  jafnaður  með  fjárgjöldum.  — 

Loks  skulum  vér  athuga  almennasta  og  merkilegasta 
verkfærið  sem  mannkynið  hefir  skapað  sér,  en  það  eru 
v  i  s  i  n  d  i  n .  Þau  eru  til  þess  að  vér  getum  þekt  sem 
nákvæmlegast  og  séð  fyrir  þá  hluti  er  oss  varða,  og  með 
sem  minstu  erfiði.  Framfarir  i  vísindum  eru  því  annars 
vegar  fólgnar  i  því  að  auka  þekkingarforðann,  og  hins 
vegar  i  þvi  að  gera  meðferð  hans  auðveldari.  En  hvers 
vegna  viljum  vér  þekkja  hlutina,  hvers  vegna  viljum  vér 
geta  séð  fyrir  hvað  verða  muni  i  hvert  skiftið?  Það 
viljum  vér  vegna  þess,  að  með  þeim  hætti  getum  vér 
hagað  athöfnum  vorum  svo,  að  fullnæging  óska  vorra 
fáist  með  sem  minstri  áreynslu.  öll  menning  hvíl- 
ir  því  fyrst  og  síðast  á  vísindum  og  þau 
m  á  telja  hvorttveggja  í  senn,  æðsta 
b  1  ó  m   og   dýpstu   rót   menningarinnar. 

Vísindin  eru  mannkyninu  líkt  og  heilinn  hverjum 
manni.  Þau  safna  hverri  þeirri  reynslu  er  að  haldi  má 
koma.  Og  bækurnar  eru  minni  mannkynsins,  óháðar  lífi 
einstaklingsins  sem  notar  þær  í  hvert  skiftið.  Þetta  minni 
er  auðugra  en  svo,  að  nokkur  einstaklings  sál  geti  rúmað 
alt  það  sem  þar  er  geymt.  Bókaforðinn  er  orðinn  svo 
stór  og  f jölbreyttur,  að  sérstaka  vísindagrein  þyrfti  til  að 
átta  sig  á  honum. 

Vísindin  vaxa  þó  jafnt  og  stöðugt.  Hver  fræðimaður 
verður  að  styðjast  við  það  sem  aðrir  hafa  unnið  í  þeirri 
grein  er  hann  fæst  við  og  leggur  aftur  sinn  skerf  til  hins 
sameiginlega  fjársjóðs.  Visindamenn  kynnast  og  meir  og 
meir,  halda  vísindafundi  þar  sem  koma  saman  synir  marg- 
vislegra  þjóða,  og  þannig  eykst  samvinna  þeirra  um  heim 
allan  og  bræðraböndin  styrkjast. 

Þvi  meir  sem  vísindunum  fer  fram,   þvi  jafnari  verð- 


Orkunýting  og  menning.  315 

ur  framför  í  öllum  greinum  þeirra.  Það  er  líkt  og  þegar 
flóð  stígur  að  ströndu.  Vatnsröndin  er  í  fyrstu  harla 
hlykkjótt,  þvi  hún  lagar  sig  eftir  ströndinni  sem  fyrir 
verður,  en  því  hærra  sem  flóðið  stígur,  þvi  meir  hverfa 
nes  og  grandar,  unz  alt  er  undir  vatni. 

Það  mætti  styðja  að  framgangi  vísindanna  á  margan 
hátt  Eitt  væri  það,  að  koma  á  fót  stofnunum  er  hefðu 
það  hlutverk  að  búa  i  hendurnar  á  þeim  er  vilja  rann- 
saka  eitthvert  sérstakt  efni.  Því  meir  sem  vísindin  vaxa, 
því  erfiðara  verður  að  finna  í  fljótu  bragði  það  sem  ritað 
hefir  verið  um  hvert  viðfangsefni,  og  oft  eyðist  geysimikill 
timi  i  árangurslausa  leit.  Væru  til  stofnanir,  er  með  stuttum 
fyrirvara  gætu  svarað  spurningum  um  slík  efni,  þá  gætu 
frumlegir  vísindamenn  varið  þeim  kröftum,  er  spöruðust 
á  þennan  hátt,  til  þess  að  nema  ný  lönd  i  útgarði  vis- 
indanna.  Hitt  starfið,  fræðslustarfið,  gætu  miðlungsmenn 
unnið. 

Fremur  öllu  öðru  væri  það  mikilsvert  fyrir  menn- 
inguna,  að  fá  ljósan  skilning  á  eðli  þeirra  manna  er  nýjar 
brautir  ryðja  í  visindum,  og  vita  hvernig  með  þá  ætti  að 
fara,  svo  að  gáfur  þeirra  nyti  sin  sem  bezt.  Þvi  öllum 
kemur  saman  um,  að  fleiri  fæðist  efni  i  mikilmenni,  heldur 
en  þau  sem  fullum  þroska  ná. 

Það  hefir  löngum  verið  deiluefni  sagnfræðinga,  hvort 
framfarir  í  menningu  væru  einstökum  mikilmennum  að 
þakka,  eða  hvort  forustumennirnir  væru  aðeins  afrakstur 
»umhverfisins«.En  saga  vísindanna  sýnir  oss  hverjir  gerðu 
þá  og  þá  uppgötvun  og  á  hvaða  stund  og  stað,  svo  eng- 
inn  getur  efast  um  að  framfarir  i  vísindum,  æðsta  blóma 
allrar  menningar,  séu  einstökum  mikilmennum  að  þakka. 
Þeir  studdust  auðvitað  við  það  sem  fyrir  var,  það  var 
grundvöllurinn ;  hefði  hann  verið  annar,  mundu  þeir  hafa 
afrekað  annað.  Afreksverkið  sjálft  verður  að  rekja  til 
skapandi  anda  afburðarmannsins. 


Staða  og  kjör  kvenna. 


Eftir  Harald  Höffding.1) 


I.    Nokkur   söguleg   atriði. 

Um  eðlisfar  kvenna  halda  menn  fram  tveim  gagn- 
stæðum  skoðunum.  Sú  er  önnur,  að  munurinn  á  eðli  og 
hæfileikum  karla  og  kvenna  sé  að  eins  stigmunur,  ef  um 
nokkurn  mun  sé  að  ræða.  I  fornöld  hélt  Plató  þessu  fram, 
en  á  síðari  tímum  Stúart  Mill.  Hin  skoðunin  er  sú,  að 
munurinn  sé  svo  gagngjór  frá  náttúrunnar  hendi,  að  af 
honum  hljóti  að  leiða  eðlismun  á  stöðu  og  starfi  karla  og 
kvenna. 

Best  er  að  fara  sér  hægt  að  tala  um  mismun  og  sér- 
kenni  í  náttúrunni,  eins  og  þau  séu  eilíf  og  óumbreytan- 
leg.2)  Náttúran  er  sí  og  æ  að  þroskast,  einkum  þó  allar 
lifandi  verur.  Sú  náttúra,  sem  við  oss  blasir  nú,  hefir 
sjálf  orðið  til  og  ný  náttúra  mun  aftur  þróast  af  henni. 
En  hins  vegar  er  þessi  þróun  svo  hægfara,  að  vér  verð- 
um  að  gæta  þess  vandlega,  hversu  langt  henni  er  komið 
á  hverjum  tíma. 

Auk  þess  hefir  eðli  kvenna  og  kjör  þeirra  sífeld  áhrif 
hvað  á  annað.  Kjör  þeirra  laga  sig  eftir  eðlisfarinu,  og 
það  sætir  aftur  áhrifum  af  þeim.  Þess  vegna  fer  eðli 
kvenna  að  miklu  leyti  eftir  þvi,  hvað  af  þeim  er  heimtað 


J)   Kafli  úr  Etik,  Kbh.  1905. 

2)  Nýjustu  rannsóknir  á  eðli  karla  og  kvenna  eru  notaðar  af  A. 
Clod-Hansen  í  ritinu  Mand  og  Kvinde,  Kbh.  1895,  sem  [er  einkar  góð- 
bók.  Höf.  tekur  það  fram,  hversu  örðugt  sé  að  greina,  hvað  af  eðlis- 
mun  stafi  og  hvað  af  uppeldi  og  vana. 


Staða  og  kjör  kvenna.  317 

og  hverra  réttinda  þær  verða  aðnjótandi.  Það  sem  mestu 
varðar,  í  þessu  efni  sem  öðru,  er  að  hnitmiða  skyldur  og 
réttindi  hvað  við  annað,  þannig  að  manneðlið  fái  að  njóta 
sin  og  þroskist  á  sem  hagkvæmastan  hátt. 

Þegar  vér  athugum  eðli  og  kjör  kvenna  á  ýmsum 
öldum  og  ýmsum  stöðum,  verður  fyrir  oss  næsta  frábrugðin 
vinnuskifting  milli  karla  og  kvenna.  Á  lægstu  þroska- 
stigum,  sem  kunn  eru,  á  engin  vinnuskifting  sér  stað. 
Hver  einstaklingur  bjargar  sér  af  eigin  ramleik  eins  og 
best  gengur,  og  æxlunin  ein  laðar  karl  og  konu  hvort  að 
öðru  um  skemri  eða  lengri  tíma.1)  Þegar  þarfirnar  auk- 
ast  og  vinnan  fer  vaxandi,  sem  inna  þarf  af  hendi  til  að 
viðhalda  lífinu,  þá  leggur  auðvitað  hinn  sterkari  óþægi- 
legustu  störfin  á  herðar  þeim,  sem  minni  máttar  er;  kon- 
an  verður  þannig  fyrsti  þrællinn.  Hún  er  þá  þvi  nær 
eingöngu  metin  eftir  vinnuþreki  sínu.2)  Frá  blautu  barns- 
beini  er  hún  sett  skör  lægra  en  bræður  hennar.  Enda 
þótt  hún  sé  veigaminna  kynið  er  henni  þó  í  engu  hlíft. 
En  þá  er  hún  líka  þróttmeiri  en  á  síðari  menningartímum. 
Þannig  ala  Indíánakonur  einatt  börn  sín  öldungis  hjálparlaust 
og  ganga  jafnharðan  að  stritvinnu.  Enda  ætla  sumir  forn- 
fræðingar,  að  stærðar-  og  orkumunur  karla  og  kvenna 
hafi  upprunalega  verið  minni,  en  aukist  er  tímar  liðu  og 
vinnuskiftingin  breyttist. 

Ný  vinnuskifting  kemst  á,  þegar  þess  er  kostur  að 
leggja  verstu  stritverkin  á  herðar  herteknum  féndum,  er 
þegið  hafa  grið.  Úr  því  eru  innanhússtörf  aðallega  ætluð 
konum;  þær  fá  þá  sérstakt  starfsvið;  og  því  hafa  þær 
haldið  alt  til  þessa,  með  ýmsum  afbrigðum  eftir  þvi  hvort 
fjölkvæni  eða  einkvæni  átti  sér  stað. 


x)    Westermark:    Geschichte  d.  menschlichen  ehe,  bls.  218  ofr. 

2)  Th.  Waitz:  Die  Indianer  NordamerikaV ,  bls.  99.  —  Pr.  Miiller: 
Allgemeine  Ethnographie,  bls.  161,  288  ofr.  —  Herbert  Spencer  (Princi- 
ples  of  Ethics  §  428)  heldur  þvi  fram  að  meðferð  kvenna  sé  sorglegasti 
þátturinn  í  allri  veraldarsögunni,  og  þó  sé  það  hryggilegasta  hvergi  skráð. 
Mannát  og  misþyrming  hertekinna  manna  tíðkist  ekki  nema  á  stöku 
stað,  en  misþyrming  kvenna  alstaðar  og  ávalt. 


318  Staöa  og  kjör  kvenna. 

Loks  er  og  nú  á  tímum  konum  leyft  í  ýmsum  lönd- 
um  að  takast  á  hendur  margs  konar  störf,  sem  áður  þótti 
ótækt  að  aðrir  leystu  af  hendi  en  karlmenn.  Þær  eru  nú 
læknar,  málaflutningsmenn,  prestar,  vísindamenn,  verk- 
fræðingar,  skrifstofumenn,  járnbrautarstjórar  o.  s.  frv.  Víða 
hafa  þær  öðlast  kosningarrétt  til  sveitanefnda  og  þinga. 
Nú  er  konum  þvi  rudd  braut  tii  andlegs  þroska  og  starf- 
semi,  sem  er  gjörólík  því,  er  áður  var  talið  einhæft 
eðlisfari  kvenna.  En  þó  heyrast  enn  raddir,  sem  efa 
nauðsyn  og  nytsemi  þessarar  siðustu  vinnuskiftingar. 

Það  er  mjög  svo  mikilsvert  að  kanna  til  hlítar,  hvað 
rétt  sé  i  þessu  efni,  og  það  því  fremur  sem  svo  má  að 
orði  kveða,  að  kjör  kvenna  séu  mælikvarði  siðferðislegra 
framfara  mannkynsins.  Grikkir  mikluðust  gagnvart  öðr- 
um  þjóðum  af  meðferð  sinni  á  konum,  Rómverjar  þóttust 
af  sama  við  Grikki  og  kristnir  menn  við  Rómverja. 

Þó  sýnir  veraldarsagan,  að  kjör  kvenna  á  ýmsum 
timum  eru  ekki  einungis  háð  vinnuskiftingu  þeirri,  er  leiðir 
af  efnahag  og  þjóðfélagsháttum,  heldur  einnig  almennri 
mentun  og  andlegu  þroskafari  hverrar  þjóðar  yfir   höfuð. 

Með  Grikkjum  voru  það  einkum  stóisku  spekingarnir, 
er  héldu  fram  jafnrétti  kvenna  og  karla.  Þeir  litu  svo 
á,  að  enda  þótt  sum  störf  hæfðu  betur  kórlum  og  önnur 
konum,  þá  sé  þó  engin  sú  réttmæt  viðleitni  til,  er  meina 
megi  öðruhvoru  kyninu.  Hinir  siðari  Stóungar  vildu  láta 
kenna  stúlkum  heimspeki  eigi  síður  en  piltum.  En  þessir 
heimspekingar  voru  það  einmitt,  er  gerðu  sér  göfugastar 
hugmyndir  um  hjónabandið,  töldu  það  innilega  andlega 
sambúð;  aukinn  andlegan  þroska  töldu  þeir  óhjákvæmt 
skilyrði  þess,  að  konur  gætu  á  réttan  hátt  látið  til  sín 
taka  i  heimilislífinu.  Þetta  var  mikilsverð  framför,  þeg- 
ar  þess  er  gætt,  að  konur  i  Aþenuborg  voru  útilokaðar 
frá  allri  andlegri  mentun,  svo  að  þeir  karlmenn,  er  kynn- 
ast  vildu  mentuðum  konum,  urðu  að  snúa  sér  tii  vændis- 
kvenna  (»Hetæranna«). 

Kristna  trúin  átti  og  góðan  þátt  i  að  bæta  kjör  kvenna, 
með  þvi  að  ætla  þeim  andlegt  jafnrétti  við  karlmenn.  Trú 


Staða  og  kjör  kvenna.  319 

og  von  voru  sameign  allra,  og  líf  kvenna  var  eigi  síður 
en  karla  fult  eftirvæntingar  eftir  þeim  stórtíðindum,  er 
verða  áttu,  og  það  innan  skamms.  Eftirvæntingin  um  ná- 
læg  endalok  »þessa  heims«  gaf  liíi  einstaklingsins  hátt 
markmið,  allsendis  óviðkomandi  lífskjörum  hans.  Konan 
gat  þvi  náð  sínu  persónulega  takmarki,  enda  þótt  hún 
væri  hvorki  eiginkona  né  móðir.  Vegna  þess,  hve  miklar 
mætur  fornkirkjan  hafði  á  sjálfsafneitun,  tók  hún  að  jafn- 
aði  ógift  fólk  fram  yfir  gift,  einkum  var  algjört  skírlifi  í 
miklum  metum.  En  hvað  sem  nú  kirkjunni  gekk  til,  þá 
var  afarmikils  um  það  vert  að  líf  kvenna  fékk  göfugt 
markmið,  er  á  engan  hátt  var  háð  stöðu  þeirra  sem 
eiginkvenna  eða  mæðra.  Gagnvart  þessari  grundvallarskoð- 
un  var  það  í  sjálfu  sér  þýðingarminna  að  undirgefni  kvenna 
var  haldið  stranglega  fram  á  Austurlanda  vísu,  að  konur 
áttu  að  þegja  i  kirkjunni  og  láta  menn  sina  fræða  sig  í 
heimahúsum.  Aðalatriðið  var  hin  mikilsverða  grundvallar- 
regla,  er  jafnan  mun  verða  hinni  fyrstu  kristni  til  sóma, 
að  hið  æðsta  stóð  öllum  til  boða,  án  tillits  til  kynferðis, 
stétta  eða  þjóðflokka. 

Hin  mikla  menningaralda,  er  nefnd  hefir  verið  endur- 
fæðingin  (renaissance),  náði  jafnt  til  kvenna  sem  karla, 
og  hin  mikla  þroskun  einstaklingseðlisins,  er  sú  hreyfing 
hafði  i  för  með  sér,  hlotnaðist  báðum  kynjum  jafnt. 
Burckhardt  *)  kemst  svo  að  orði:  »Hér  var  eigi  um  neina 
sérstaka  kvennf relsishreyfingu  að  ræða,  því  að  þetta  leiddi 
af  sjálfu  sér.  Hver  tigin  kona  varð  á  þeim  tímum,  engu 
siður  en  karlmenn,  að  leitast  við  að  ná  fullum  þroska  og 
sem  mestu  manngildi.  Sá  þroski  andans  og  hjartans,  er 
göfgaði  karlmennina,  átti  lika  að  göfga  konurnar.« 

Eitt  af  táknum  þeirra  tima  var  það,  að  þessarar  ein- 
staklingsþroskunar  gátu  að  eins  giftar  konur  orðið  aðnjót- 
andi.  Ungu  stúlkurnar  voru  að  miklu  leyti  aldar  upp  i 
klaustrum  og  fóru  í  rauninni  ekki  að  mentast  fyr  en  þær 
voru  giftar.  Að  þessu  leyti  var  —  og  er  enn  i  rómönsku 
löndunum  —  einkennilegt  ósamræmi  i  kjörum  kvenna. 

*)     Kultur  der  Renaissance  in  Italien,  4.  Aufl.  I  bls.  124. 


-320  Staða  og  kjör  kvenna. 

Af  þessum  sögulegu  atriðum  er  það  auðsætt,  að  þegar 
stórfeldar  hugmyndir  eru  uppi,  sem  gjörbreyta  mannlífinu, 
þá  er  þeim  samfara  tilhneiging  til  að  telja  karla  og  kon- 
ur  jafnrétthá.  Þegar  andlegi  sjóndeildarhringurinn  víkkar 
að  mun,  hverfur  hinn  mikli  munur,  sem  ella  er  gerður  á 
réttarstöðu  karla  og  kvenna. 

II.  Staða  kvenna  frá  siðfræðislegu  sjónarmiði 
1.  Náttúran  hefir  trúað  konunum  fyrir  því  hlutverki  að 
bera  undir  brjósti  og  fóstra  frjóanga  komandi  kynslóða 
þangað  til  hann  er  orðinn  fær  um  að  lifa  sjálfstæðu  lífi. 
Naumast  er  vafi  á  því  að  þetta  hlutverk  hafi  gagngjör 
áhrif  á  alt  eðlisfar  konunnar.  Meðan  konan  gegnir  þessu 
hlutverki  getur  hún  ekki  haft  jafnmikinn  þrótt  aflögum 
til  annara  starfa  sem  þann,  er  karlmenn  hafa  á  að  skipa. 
Þar  af  leiðir  að  konan  verður  veikara  kynið,  og  einnig 
hitt,  að  eðli  hennar  verður  hreinna  og  betra  en  karla. 
Enda  þótt  siðleysi  og  ómannúð  ráði  annarsstaðar  lögum  og 
lofum,  þá  er  þó  fyrsta  frjóanga  mannúðarinnar  að  finna  i 
samlífinu  milli  móður  og  barns.  f  tilbeiðslu  móðurinnar 
með  barnið  (Kurotrofos,  María  mey)  geymdist  endurminn- 
ingin  um  þenna  frjóanga  alls  góðs  i  mannanna  heimi. 

Viðurkenningin  á  réttindum  konunnar  hlaut  að  byrja 
á  þvi,  að  mönnum  yrði  augljóst  hve  mikils  virði  móður- 
starf  hennar  er  fyrir  mannkynið.  Það  var  mikil  framför 
þegar  viðurkent  var  ( —  um  þær  mundir  er  önnur  vinnu- 
skiftingin  fór  fram  — )  að  hún  væri  veikara  kynið  og 
þyngstu  byrðunum  létt  af  herðum  hennar.  Sú  vinnuskifting 
er  þó  engan  veginn  fullkomnuð  enn.  Hjá  fátækari  stétt- 
um  verða  konur  enn  venjulega  að  leggja  á  sig  svo  mikla 
likamiega  vinnu,  að  þær  hljóta  að  vanrækja  móðurskyld- 
ur  sínar,  og  það  er  eitt  af  mikilvægustu  verkefnum  þjóð- 
félaganna  að  koma  því  til  leiðar,  að  konur  geti  helgað 
börnum  sínum  og  heimilum  krafta  sína. 

Viðurkenning  þess,  hve  mikils  virði  konan  sé  fyrir 
heimilið  var  og  stórt  framfaraspor,  er  aldrei  verður  aftur 
tekið.     Gildi  heimilislífsins  fyrir  þjóðfélagið  og  fyrir  þrosk- 


Staöa  og  kjör  kvenna.  321 

un  og  framför  komandi  kynslóða  er  fyrst  og  fremst  komið 
undir  stöðu  konunnar  á  heimilinu,  bæði  sem  eiginkonu, 
móður  og  systur,  og  áhrifum  hennar  á  það.  —  Konan  er 
sá  aflþáttur  heimilislífsins,  sem  alls  eigi  má  án  vera. x) 

í  fyrstu  var  það  líka  einmitt  í  þvi  skyni,  að  konan 
gæti  betur  en  áður  staðið  i  stöðu  sinni  sem  eiginkona  og  móðir, 
að  raddir  hófust  i  þá  átt,  að  æskilegt  væri  að  hún  fengi 
færi  á  að  þroska  hæíileika  sína.  Enda  þótt  hún  taki  eigi 
þátt  i  beinlínis  arðberandi  vinnu,  þarf  hún  þó  að  þroska 
margskonar  hæfileika  til  að  geta  fullnægt  sem  best  stöðu 
sinni  sem  stjórnandi  allra  beinna  útgjalda  i  heimilisins 
þaríir.  Og  til  þess  að  geta  fylgst  með  störfum  manns 
sins,  og  einkum  þó  tii  þess  að  geta  uppalið  börn  sin  sem 
best,  verður  hún  að  vera  eins  vel  að  sér  i  bóklegum  og 
verklegum  fræðum  og  unt  er.  —  Hin  mikilvægu  áhrif  er 
konan  hefir  á  heimilislífið  og  þar  með  á  alla  þroskun 
mannfélagsins,  í  siðgæðum,  þjóðmegun,  trúarefnum  og  póli- 
tik,  heimta  svo  alhliða  þroskun  á  öllum  hæfileikum  henn- 
ar  sem  framast  má  verða. 

2.  Oviðráðanleg  atvik  valda  þvi,  að  eigi  geta  allar 
konur  náð  þvi  eina  takmarki,  er  mótstöðumenn  kvenn- 
frelsisins  ákveða  þeim.  Misdauði  karla  og  kvenna  og  einn- 
ig  fólksflutningar  eru  orsakir  þess  að  i  Evrópu  og  austur- 
ríkjum  Ameríku  eru  fleiri  konur  en  karlar.  A  Þjóðverja- 
landi  voru  fyrir  nokkrum  árum  800,000  fleiri  konur  en 
karlar.  —  í  Massachusetts  var  munurinn  árið  1880  yfir 
•66,000.  í  borgum  eru  konur  að  jafnaði  miklu  fleiri  en 
karlar ;  þær  koma  þangað  fleiri  utan  af  landsbygðinni.  — 
Yfir  höfuð  eru  konur  i  meirihluta,  einkum  á  eðlilegasta 
giftingaraldrinum,  milli  tvitugs  og  fertugs.  I  Danmörku 
voru  árið  1901  meira  en  60,000  fleiri  konur  en  karlar; 
á  20 — 40  ára  aldri  var  munurinn  30,000.  Það  leiðir  þvi 
af  sjálfu  sér,  að  tala  ógiftra  kvenna  hlýtur  að  vera  há. 
Einhverir  vilja  ef  til  vill  taka  undir  með  þýskum  þjóð- 
megunarfræðing,  er  segir  að    allur    þessi    kvennagrúi    só 


x)  feldur  úr  stuttur  kafli. 

21 


322  Staða  og  kjör  kvenna. 

þjóðarmein!  En  það  mein  er  eigi  bættara  að  heldur,  og 
enginn  hefir  rétt  til  að  telja  þessum  manneskjum  ofaukið. 
Það  er  því  um  að  gera  að  breyta  þessu  »þjóðarmeini«  í 
þjóðarheill,  með  þvi  móti  að  hagnýta  alt  þetta  starfsafl, 
er  virðist  vera  ofaukið.  —  Ofaukið  er  þeim  í  raun  og  veru 
að  eins  þá,  er  menn  ríghalda  sér  við  aðra  vinnuskifting- 
una  og  vilja  eigi  viðurkenna  hina  þriðju.  Malthus  krafðist 
þess  fyrstur  manna  —  samkvæmt  rannsóknum  sinum  á  fólks- 
f jölguninni  —  að  ógiftum  konum  væri  meiri  virðing  sýnd. 
Og  þó  er  skamt  siðan,  að  þýskur  heimspekingur  hélt  því 
fram  —  i  fuliri  alvöru  —  að  það  sé  eigingjarnt  og  jafn- 
vel  ósæmilegt,  að  ungar  stúlkur  —  í  þvi  skyni  að  verða 
óháðar  og  eigi  knúðar  til  að  giftast  öðrum  en  þeim  einuin 
er  þær  unna  —  læri  eitthvað  það,  er  gjört  geti  lif  þeirra 
nytsamlegt,  enda  þótt  þær  ekki  giftist!  l) 

3.  Margir  bafa  haldið  því  fram,  að  á  andlegt  og  lik- 
amlegt  eðli  kvenna  skorti  skilyrði  þannig  lagaðrar  menn- 
ingar  og  þroska,  að  þær  geti  orðið  jafningjar  karla.  Að* 
konur  eru  venjulega  þróttminni  líkamlega  en  kariar  er 
áður  tekið  fram.  En  fortið  kvenna  sýnir,  að  líkamskraftar 
þeirra  geta  orkað  meiru  en  flestir  halda  nú  á  dögum. 
Menningarlífið  hefir  verið  einhliða  og  þroski  kvenna  farið 
þar  eftir.  Heilnæmara  og  eðlilegra  uppeldi  og  kensla 
munu  á  sinum  tíma  láta  annað  verða  uppi  á  baugi  í  því 
efni.  Hér  viljum  vér  einkum  benda  á,  að  allar  skynsam- 
legar  endurbótatilraunir  á  uppeldi  og  fræðslu  karla  horfa 
þannig  við,  að  mun  auðveldara  verður  eftir  en  áður  að 
láta  bæði  kynin  verða  sama  uppeldis  og  sömu  fræðslu  að- 
njótandi.  Konur  þurfa  að  sinu  leyti  engu  síður  en  karlar 
að  leggja  stund  á  að  þroska  dómgreind  sina.  læra  að  hugsa 
eins  og  sjálfstæðar  manneskjur  og  stæla  vöðvakerfi  sitt. 
Munurinn  á  líkamsþrótti  karla  og  kvenna,  sem  að  likind- 
um  aldrei  hverfur,  þarf  ekki  að  verða  meiri  en  munurinn 
á  líkamsþrótti  karlmanna  innbyrðis. 

Margir  lita  svo  á  sem  tilfinningin  sé  aðal-sálareigind 


l)  A.  Dorner :     Das  menschliclie  Handeln,    Berlin  1895  bls.  422  ofr. 


Staða  og  kjör  kvenna,  323 

kvenna;  þær  séu  því  ekki  móttækilegar  fyrir  mikinn  og 
sjálfstæðan  skynsemisþroska.  En  sú  skoðun  byggist  á 
andstæðu  tilfinningar  og  greindar,  er  hvergi  á  sér  stað. 
Þroski  tilfinninganna  er  eigi  að  sjálfsögðu  greindarþrosk- 
anum  til  fyrirstöðu.  Að  eins  þá,  er  tilfinningin  er  áköf 
geðshræring,  eða  æsing,  er  hún  andstæð  greindinui.  En 
sú  tilfinning,  sem  er  i  eðli  sínu  fremur  innileiki  en  æsing, 
þarf  eigi  að  hefta  athyggjuþroskann ;  hún  getur  þvert  á 
móti  verið  honum  til  stuðnings.  Veruleg  samhygð  hlýtur 
samkvæmt  eðli  sinu  að  leiða  til  þess,  að  raenn  sökkva  sér 
niður  i  það,  er  samhygðina  vekur,  og  leitast  við  að  kynna 
sér  alt  það,  sem  einkennilegt  er  við  það,  en  slík  samhygð 
er  náskyld  tilfinningum  vísindamannsins.  Tilfinningin 
hefir  þörf  til  þess  að  skilja  sjálfa  sig,  og  er  því  i  raun- 
inni  hvöt  til  að  leita  að  þeim  orsökum,  er  hafa  vakið 
hana;  á  þann  hátt  kemur  hún  greindinni  til  að  starfa. 
Enda  þótt  því  væri  svo  háttað,  að  allar  konur  án  undan- 
tekningar  væru  tilfinninga-manneskjur,  þá  leiddi  þó  ekki 
af  því,  að  óhjákvæmilegt  væri  að  neita  þeim  um  réttindi.i 
til  að  reyna  að  þroska  skynsemisgáfur  sínar  sem  mest. 

Margar  þær  einkunnir,  sem  með  meira  eða  minna 
rétti  eru  eignaðar  kvenneðlinu,  stafa  áreiðanlega  af  þeim 
kjörum,  er  konur  hafa  átt  við  að  búa  um  langan  aldur, 
og  munu  því  breytast  með  kjörum  þeirra.  Þetta  á  einnig 
við  um  tilfinninguna,  því  að  uppeldi  það,  er  konur  hafa 
að  jafnaði  hlotið,  hefir  eigi  beinst  að  þvi  að  þroska  skyn- 
semi  þeirra  og  vilja,  heldur  aukið  og  eflt  draumkent  til- 
finningalíf  á  kostnað  annara  sálareiginleika.  Af  þvi  leiðir 
meðal  annars,  að  konur  eru  að  jafnaði  trúræknari  en 
karlar.  »Vér  lesum,  að  með  Grikkjum  var  meira  um 
trúarfjálgleik  hjá  konum  en  körlum.  Sir  Rutherford 
Alcock  segir  frá  því  um  Japana,  að  i  musterum  þeirra 
sé  fágætt  að  sjá  aðra  en  konur  og  börn,  karlar  séu  þar 
að  jafnaði  fáir  og  ávalt  af  lægri  stéttunum.  Um  pila- 
grímana  er  sækja  til  Juggernauts-musterisins  er  sagt,  að 
5/6  eða  jafnvel  9/io  þeirra  séu  konur.     Og  um   Sikhana  er 


324  Staða  og  kjör  kvenna. 

mælt,  að  konur  trúi  þar  á  fleiri  guði  en  karlar.*1)  Al- 
kunnugt  er  það,  að  jafnt  i  Evrópu  sem  Asíu  eru  konur 
aðal-máttarstoð  kirknanna  og  sækja  þær  mun  betur  en 
karlar.  Jafnvel  »skynsemistrú«  Frakka  á  stjórnarbylt- 
ingartímunum  átti  meiri  hyili  að  fagna  meðal  kvenna  en 
karla ;  þær  héldu  áfram  að  rækja  hana  ef tir  að  karlmenn- 
irnir  voru  farnir  að  gerast  fráhverfir.  Samtiðarmaður 
kemst  svo  að  orði:  Áður  sáust  fieiri  konur  en  karlar  i 
kirkjunum;  nú  er  því  eins  háttað  í  musterum  skynsem- 
innar.  2)  Nú  á  tímum  hefir  Taine 8)  þóst  geta  sýnt  fram 
á  raeð  tólum,  að  i  París  inni  að  eins  1  karlmaður  af 
hverjum  50  þá  skyldu  af  hendi  að  skrifta  og  vera  til 
altaris  á  páskunum,  og  i  sveitunum  1  af  12,  en  af  kon- 
um  geri  það  tólfta  hver  i  París  og  fjórða  hver  i  sveitum. 
í  Kaupmannahöfn  voru  árið  1897  (eftir  því  sem  sagt  var 
í  dagblaði  einu)  20,018  karlar  til  altaris  en  49,305  konur. 
í  Lundúnum  fóru  samkvæmt  nákvæmum  rannsóknum  i 
hálft  ár  16  %  a^  öllum  bæjarbúum  yfirleitt  í  kirkjur  og 
af  þeim  voru  fleiri  konur  en  karlar.  Ameriskur  heim- 
spekingur  hefir  þóst  geta  sýnt  frarn  á,  að  eðlismunur  sé 
á  trúartilfinning  ungra  karla  og  kvenna  af  sama  trúflokki; 
hjá  karlmönnunum  beri  meira  á  vilja  og  hugsun,  hjá 
konunum  meira  á  ótta  og  tilfinningu  um  eiginn  ófullkom- 
leika.4)  En  enda  þótt  þetta  stafi  af  einkunnum  kvennlegs 
eðlis,  er  engin  ástæða  til  að  ætla  að  slikt  geti  eigi  breyst; 
af  þessu  má  eigi  draga  þá  ályktun,  að  konur  hljóti  ávalt 
að  trúa  á  það,  er  venjan  hefir  gefið  gildi.  Edvard  von 
Hartmann  5)  álítur  að  konur  hljóti  annaðhvort  að  fylgja 
þeim  trúarskoðunum,  er  séu  tíska,  eða  vera  giftar  trúleys- 
ingja.     Kona   á    eftir  því  að  eins  um  tvent  að  velja,    trú 


a)     Spencer:  The  study  of  Sociology,  Chap.  15. 

2)  A.  Schmidt  Pariser  Zustánde  wahrend  der  Revolutionszeit.    III. 
Jena  1876  hls.  239. 

3)  La  Régime  Moderne  II  Paris  1894  hls.  148. 

4)  Starhuck:     Psychology  of  Religion  hls.  225. 

5)  Edv.  v.  Hartmann :  Die  Phanomenologie  des  sittlichen  Bewusst- 
seins  hls.  521  ofr.,  og  Rousseau  og  hans  Fiiosofi  hls.  141. 


Staða  og  kjör  kvenna.  325 

manns  síns  eða  prestanna.  En  velji  hún  trú  manns  síns 
eða  giftist  yíir  höfuð  manni,  sem  hefir  aðra  trú  en  hún 
er  uppalin  í,  hlýtur  skynsemi  hennar  að  hafa  haft  hönd  í 
bagga  í  valinu;  hún  hlýtur  þá  að  hafa  hæfileika  til  að 
vaxa  upp  úr  því,  sem  í  fyrstu  reisti  þroska  hennar  skorð- 
ur ;  og  þvi  skyldi  hún  þá  ekki  geta  orðið  sjálfstæð  í  trúar- 
skoðunum  sínum  í  hvaða  átt  sem  þær  hneigjast?  Sami 
höfundur  lítur  svo  á,  að  sakir  þess  hversu  skarpsýnar 
konur  séu  á  hið  einstaka  og  sérkennilega  bæði  um  menn 
og  málefni,  þá  séu  þær  óhæfar  til  að  athuga  og  meta 
raál  frá  sjónarmiði  algildra  og  almennra  reglna.  Hann 
telur  þær  því  að  vísu  hæfar  til  málflutningsstarfa  en  ekki 
til  dómarastarfa.  —  Enda  þótt  nú  svo  væri,  þá  er  það 
talsverð  framför,  ef  konur  verða  taldar  til  þess  færar  að 
vera  málafiutningsmenn.  Margir  eru  þeir  karlmenn,  sem 
ekki  eru  færir  um  að  vera  dómarar,  og  þeir  hafa  tímarnir 
verið,  að  konur  þóttu  því  ekki  vaxnar  að  bera  vitni,  eða 
þá  að  vitnisburður  þeirra  hafði  að  eins  hálft  gildi  á  við 
vitnisburð  karlmanns! *)  Verkahringur  kvenna  hefir  um 
langan  aldur  verið  bundinn  við  heimilið  og  líf  fjölskyld- 
unnar,  þar  sem  persónulegu  hliðarnar  á  öllum  vandamál- 
um  sitja  eðlilega  i  fyrirrúmi  fyrir  hinum,  sem  ópersónu- 
legar  eru  og  fjarlægari,  og  hefir  það  vitanlega  haft  áhrif 
á  hugsunarhátt  kvenna.  Hjá  karlmönnum,  sem  aldir  eru 
upp  á  líkan  hátt  og  við  lik  kjör,  mun  sama  einkenni  koma 
fram.  Og  þessi  skarpsýni  á  séreðli  manna  og  atburða, 
sem  notuð  hefir  verið  til  niðrunar  konum,  er  að  hinu 
leytinu  stór  kostur,  sem  getur  komið  að  miklum  notum  í 
daglegu  lífi.  Stuart  Mill  segir  um  konu  sína:  Mest  áhrif 
hafði  hún  á  andlegan  þroska  minn  vegna  þess,  hve  réttan 
skilning  hún  hafði  á  hlutfallslegu  verðmæti  mismunandi 
skoðana. 2)  I  hverju  sem  að  höndum  ber  í  lifinu,  er  ávalt 
þörf  á  þess  háttar  réttum  skilningi,  og  hann  er  ekki  tiður. 
4.  Raun  hefir  þegar  borið  vitni  i  þessu  efni,  þvi  kon- 
ur  starfa  nú  á  mörgum    sviðum,    er   þær   áður   fyr    voru 

*)    Post:     Die  Grundlagen  des  Rechts  bls.  451. 
2)     Levned.     Dönsk  þýðing,  bls.  256. 


326  Staða  og  kjör  kvenna. 

útilokaðar  frá.  Enginn  neitar  því,  að  þær  standi  vel  í 
stöðu  sinni.  En  tíminn  einn  getur  sýnt,  hvort  svo  muni 
fara  sem  ýmsir  ákafir  forvígismenn  kvennfrelsisins  ætla, 
að  ný  öld  renni  upp,  er  leiði  í  ljós  óþekt  og  ófyrirsjáan 
leg  dásemdarverk.  Það  er  líka  óþarft  að  keyra  eftirvænt- 
inguna  svo  fram  úr  öllu  hófi.  Það  hefir  oft  verið  sagt,  að 
til  þessa  tíma  hafi  konur  ekki  á  neinu  sviði  afrekað  neitt 
það,  sem  ómótmælanlega  sé  afbragð,  og  þetta  hefir  verið 
notað  sem  mótbára  gegn  því,  að  konum  væri  leyft  að  fá 
aðgang  að  sjálfstæðum  verkahring;  en  svarið  liggur  beint 
við :  slíkur  mælikvarði  er  ekki  lagður  á  karla,  þegar  um 
það  er  að  ræða,  hvort  þeir  hafi  rétt  til  að  þroska  þá  hæfi- 
leika,  er  þeir  finna  hjá  sér.  Og  flestir  karlmenn  mundu 
illa  staddir,  ef  ætti  að  mæla  þá  með  slikum  algervis- 
mælikvarða.  Og  þeir  karlmenn  eru  víst  teljandi,  sem 
mættu  ekki  þakka  fyrir,  ef  andlegur  þroski  þeirra,  bæði 
að  því  er  til  skynsemi  og  mannkosta  kemur,  gæti  jafnast 
á  við  þroska  annarra  eins  kvenna  og  Sofiu  Germain, 
Oeorge  Sand  eða  George  Eliot. 

Ekki  er  heldur  nein  ástæða  tíl  að  taka  undir  með 
þýska  heimspekingnum l),  er  heldur  þvi  fram,  að  konur 
megi  ekki  gjöra  neitt  það,  er  unt  sé  að  framkvæma  án 
þeirra  hjálpar.  Enda  er  ekki  starfsvið  karlmanna  tak- 
markað  á  þann  hátt.  Það  mundi  verða  æði  seinleg  leit 
hverjum  einstakling,  ef  enginn  mætti  taka  að  sér  nokk- 
urt  annað  starf  en  það,  sem  enginn  annar  væri  fær  um. 
Heilbrigð  skynsemi  bendir  til,  að  eðlilegast  sé,  að  sérhver 
einstaklingur,  konur  eigi  síður  en  karlar,  leitist  við  að 
gjöra  sér  ljóst,  hvaða  hæfileika  hann  hafi  og  hvað  hann 
sé  hneigður  fyrir,  og  velji  sér  lífsstöðu  samkvæmt  þvi. 
Siðan  verður  'reynslan  að  sýna,  hvort  valið  hafi  verið 
rétt.  Þess  háttar  val  er  ætíð  áhætta.  En  sá  vinnur  ekkert, 
sem  engu  vill  hætta. 

Eðlismunur,  sem  háður  er  varanlegum  og  óumbreyt- 
anlegum  lífsskilyrðum,  getur  aldrei    horfið.      En   litil   lík- 


*)    Lotze:    Grundziige  der   praktischen  Philosophie  §  49. 


Staða  og  kjör  kvenna.  327 

índi  eru  til,  að  öllum  þeim  frábrigðum,  er  menn  þykjast 
finna  á  eðli  og  gáfnafari  karla  og  kvenna,  sé  þannig  farið. 
Hver  þessara  frábrigða  eiga  sér  dýpstar  rætur,  getur  þá 
fyrst  komið  i  ljós,  er  báðum  kynjum  er  gefinn  kostur  á 
að  neyta  krafta  sinna.  Ef  til  vill  verður  þá  sú  raunin  á, 
að  líkingin  er  meiri  og  frábrigðin  önnur  og  áferðarminni, 
en  vér  hyggjum  nú. 

Framfarirnar  eru  miklar  i  samanburði  við  siðastliðn- 
ar  aldir.  Þá  þótti  það  viðsjárvert,  ef  konur  af  meðal- 
stéttum  kunnu  að  lesa  og  skrifa.1)  Jafnvel  Goethe 
vildi  láta  ungar  stúlkur  alast  upp  í  eldhúsi,  búri  og  sauma- 
stofu,  helst  án  þess  að  líta  í  nokkra  bók,  nema  matreiðslu- 
bókina : 

„Wiinscht  sie  dann  endlich  zu  lesen,  so  wáhlt  sie  gewisslich  ein  Kochbuch". 

Framfarirnar  hafa  þokast  áfram,  fet  fyrir  fet,  og  að- 
gangur  kvenna  að  sérstökum  starfsgreinum  heíir  eigi  mætt 
jafnmikilli  mótspyrnu  og  kvennfrelsishugtakið  alment.  Það, 
sem  verður  hægt  og  smámsaman,  dylst  fremur  athygli 
manna  og  vekur  þvi  ekki  jafnmikinn  mótþróa  og  skyndi- 
legar  nýungar.  Til  eru  þó  þau  lönd,  þar  sem  jafnvel 
fyrstu  sporin  eru  óstigin  enn,  sakir  herveldis  og  skrif- 
finsku. 

5.  Til  þessa  höfum  vér  eingöngu  rætt  um  möguleika 
og  réttmæti  sjálfstæðrar  þroskunar  og  starfsemi  kvenna. 
En  i  því  efni  má  engu  síður  tala  um  skyldu  en  rétt. 
Það  er  ætlunarverk  hvers  einstaklings  að  láta  gáfur 
sinar  koiua  að  sem  bestum  notum,  svo  að  hann  megi  sem 
liður  í  ættinni  skipa  sess  sinn  með  sóma.  Það,  sem  kon- 
urnar  heimta,  er  þær  vilja  »losna  úr  ánauð«  (emancipe- 
rast),  er  i  rauninni  ekki  annað  en  rétturinn  til  að  mega 
gegna  að  fullu  skyldum  sinum  í  þarfir  mannfélagsins,  rétt- 
ur  til  að    vinna  að  almennum  velferðarmálum.     I  frelsis- 


1  Gramall  skólakennari  skrifaði  árið  1772:  Bei  den  virginibus  ist 
das  Schreiben  nur  ein  vehiculum"  zur  Liiderlichkeit.  Jafnvel  Justus 
Möser  vildi  ekki  giftast  stúlku,  er  kynni  að  lesa  og  skrifa.  (Gk  Schmoller : 
Ueber  einige  Fragen  des  Rechts  und  der  Volkswirtschaft.  Berlín  1877 
hls.  120). 


328  Staða  og  kjör  kvenna. 

baráttu  kvenna  í  Norður-Ameríku  kemur  þessi  lilið  máls- 
ins  fram  á  fagran  og  einkennilegan  hátt.  Þar  kröfðust 
konur  eigi  réttar  sins  fyr  en  hann  var  þeim  nauðsynleg- 
ur  til  þess  að  þær  gætu  gegnt  skyldum  sínum.  Baráttan 
fyrir  auknu  frelsi  kvenna  hefir  sem  sé,  sögulega  skoðað, 
vaxið  upp  af  baráttunni  fyrir  þrælafrelsinu.  Amerískar 
konur  tóku  þegar  frá  upphafi  mikinn  þátt  i  þeirri  bar- 
áttu.  En  réttur  þeirra  til  að  koma  fram  á  opinberum 
mannfundum  sætti  megnri  og  beiskri  mótspyrnu,  enda 
þótt  um  svo  mikilsvert  og  göfugt  málefni  væri  að  ræða. 
Sú  mótspyrna  keyrði  þó  mest  úr  hófi  fram  á  þrælafrelsis- 
fundinum  i  Lundúnum  (1840),  þar  sem  konum  þeim,  er 
sendar  voru  rakleiðis  á  fundinn  frá  Ameríku,  var  synjað 
hluttöku,  af  því  slíkt  kæmi  í  bága  við  landssiðu  og  guð- 
dómleg  lög.1)  Þetta  varð  tilefni  til  þess,  að  margar  ágætis- 
konur  hófu  baráttu  fyrir  auknu  frelsi  kvenna.  —  Annað 
dæmi  þessu  til  sönnunar  er  frísnesk  kona,  frú  Jeannette 
Schwerin  (f  1899),  er  barðist  mjög  fyrir  réttarfarslegum 
umbótum  á  hag  kvenna.  Hún  starfaði  mikið  meðal  fá- 
tæklinga,  en  varð  löngum  að  leggja  árar  i  bát,  þá  er  hún 
vildi  hjálpa  giftum  konum,  sem  misþyrmt  var  af  mönnum 
þeirra,  af  þvi  að  lögin  voru  þeim  öruggur  bakhjarl.  Þess 
vegna  hóf  hún  baráttuna  fyrir  auknu  sjálfstæði  kvenna.2) 
6.  Þar  sem  þvi  konur  haf a  bæði  hæfileika, 
r  é  1 1  og  s  k  y  1  d  u  til  að  starfa  ásamt  körlum  að  almenn- 
um  velferðarmálum,  og  til  að  þroska  manngildi  sitt  á  sjálf- 
stæðan  hátt,  þá  er  eigi  unt  að  útiloka  þær  frá  kjörrétti  í 
neinni  mynd.  öll  þau  skilyrði,  er  þarf  til  að  nota  kosn- 
ingarrétt,  geta  konur  haft  til  að  bera,  engu  siður  en  flestir 
karlar,  og  eigi  ætti  þeim  síður  en  körlum  að  vera  það 
hið  mesta  áhugamál,  að  opinberum  málum  sé  vel  stjórnað. 
Það  liggur  í  hlutarins  eðli,  að  æfing  þá  og  reynslu,  er 
konur  nú  skortir,  geta  þær  eigi  öðlast  á  annan  hátt  en 
þann,  að  þær  taki  sjálfar  þátt  í  opinberum  málefnum. 
Nú  á  timum  er  þegar  svo  komið,  að  konur  hafa   talsverfr 

x)    History  of  Woman  Suffrage  I,  bl&.  55. 

2)    Jeannette  Schwerin  zum  Gedachtniss.    Berlín  1899,  bls.  25. 


Staða  og  kjör  kvenna.  329' 

áhrif  á  stjórnmál,  en  sökum  þess  að  þeim  er  meinuð  öll 
verkleg  reynsla  i  þeim  efnum,  verða  áhrif  þeirra  einhliða 
og  þeim  hættir  til  þröngsýni.  Og  þær  hafa  ekki  enn  þá 
ábyrgðartilfinningu,  er  leiðir  af  kjörrétti  og  kjörskyldu. 
Þegar  konur  fá  þessi  réttindi,  munu  karlar  verða  nauð- 
beygðir  til  að  gera  betur  en  nú  grein  fyrir  hvers  vegna 
þeir  kjósi  á  þenna  hátt  eða  hinn,  og  þeim  verður  þvi 
óhægra  fyrir  að  breyta  á  móti  sannfæringu  sinni.  Enda 
þótt  hjón  kysu  sitt  á  hvorn  veg,  þyrfti  eigi  siikt  að  vera 
háskalegra  en  það  nú  er,  þegar  hjón  hafa  ólikar  skoðanir 
á  stjórnmálum.  Pólitísk  réttindi  mundu  verða  konum  öflug 
hvöt  til  að  hugsa  sjálfstætt  og  alvarlega,  og  þau  mundu 
stuðla  að  því  að  losa  þær  úr  klónum  á  prestum  og  skrifta- 
feðrum,  svo  að  engin  hætta  er  á,  þegar  frá  líður,  að 
klerkaveldið  mundi  magnast  af  þeim  sökum.  Þar  sem 
konur  hafa  þegar  fengið  kosningarrétt,  virðist  það  hafa 
haft  góð  áhrif  á  hið  opinbera  líf  og  alls  eigi  haft  galla  þá 
i  för  með  sér,  er  margir  óttuðust.  — 

Björg  Þ.  Blöndal 
þýddi. 


Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni. 

Eftir  Matthías  Þórðarson. 


Hér  á  íslandi  eru  svo  mörg  og  mikil  hraun,  að  land- 
ið  hef ði  líklega  verið  nef nt  Hraunland,  ef  þeim,  er 
landinu  gáfu  fyrst  nöfh,  hefði  verið  þau  tiltölulega  eins 
kunn  eins  og  snærinn  og  ísinn  hér,  því  að  miklu 
eru  hraunin  einkennilegri  fyrir  ísland  en  snærinn  og  ís- 
inn.1)  —  í  þessum  hraunum  eru,  sem  kunnugt  er, 
fjöldamargir  hellar  og  sumir  svo  furðustórir,  að  þá  má 
telja  meðal  merkustu  náttúrumenja  heimsins.  Margir  þess- 
ara  hella  eru  órannsakaðir  með  öllu;  menn  hafa  ekki 
einu  sinni  grenslast  eftir  hve  stórir  þeir  séu,  og  hafa 
myndast  ýmsar  kynjasögur  um  suma  þeirra,  er  þá  hafa 
fælt  margan  mann  frá  að  ganga  i  þá.  Alþýðumenn  hefir 
og  skort  hentugt  Jjós  til  þess  að  ganga  með  í  langa  hella 
og  stóra,  þvi  að  lítt  nýtur  birtu  af  einum  eða  tveimur 
kertum.  Merkastur  allra  hella  hér  á  landi  er  Surts- 
hellir,  bæði  af  fornum  sögum  og  þjóðsögum,  ferða- 
manna-  og  jarðfræðinga-lýsingum,  og  stærð  sinni,  allri  lög- 
un  og  fornmenjum.  A  átjándu  öldinni  var  hann  að  mestu 
orðinn  mönnum  ókunnur  nema  af  þjóðsögum  og  afspurn, 
en  þá  gengu  þeir  Bjarni  Pálsson  og  Eggert  Ólafsson  i 
hann,  rannsökuðu  hann  allvel  og  rituðu  lýsingar  á  hon- 
um;  síðan  tóku  erlendir  ferðamenn  að  ganga  i  hann  og 
loks  íslendingar  sjálfir  sér  til  fróðleiks  og  skemtunar.  A 
siðustu  árum  hafa  menn  farið    að    athuga  aðra  hella,    og 


þakinn  „nýjum"  hraunum  „og  líklega 
hafa  ný  hraun  hvergi  annað  eins  flatarmál  á  jafnlitlu  svæði."  Þ.  Th., 
Xýsing  íslands  II.  bls.  84. 


-Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni.  331 

stærsta  og  merkasta  þeirra  má  nefna  H  akll  s  h  e  1 1  i  hjá 
Skógarkoti  í  Þingvallasveit  og  Raufarhólshelli  í 
Vindheimalandi  í  ölfusi,  sem  mun  vera  einn  með  stærstu 
hellum  á  landi  hér  svo  kunnugt  sé.1) 

/.     S  urt  shellir. 

A  skrásetningarferð  minni  um  Borgarf jarðar-  og  Mýra- 
sýslu  i  fyrrasumar  rannsakaði  eg  18.  júlí  Surtshelli  allan. 
Áður  var  eg  raunar  búinn  að  skoða  hann,  í  ágústmánuði 
1903,  allan  nema  lengsta  kaflann,  milli  miðgjárinnar  og 
instu  gjárinnar,  en  vildi  nú  reyna  að  rannsaka  hann  bet- 
ur  allan  og   mæla   hann. 

Nú  í  sumar  gekk  eg  i  hann  enn  til  frekari  rann- 
sókna  og  mældi  lengd  hans  og  allra  afhellanna. 

Lýsingar:  Það  er  óþarft,  og  yrði  enda  of  langt 
mál  í  þessu  riti,  að  segja  sögu  Surtshellis  og  lýsa  honum 
að  öllu  leyti  nákvæmlega.  Má  hér  nægja  að  vísa  til  nokk- 
urra  ritgjörða  um  hann,  nefnilega  Eggerts  Ólafssonar  og 
Bjarna  Pálssonar  i  bók  þeirra  Reise  igiennem  Island,  bls. 
350—376  ;  Hendersons  i  bók  hans  Iceland,  II.  189—198; 
F.  Zirkels  í  Reise  nach  Island  1860,  bls.  95—107;  Kr.  Ká- 
lunds  i  bók  hans  Isl.  Beskr.  I.  bls.  338—343;  E.  Zug- 
mayersí  Eine  Reise  durch  Island,  bls.  178 — 184ognú 
loks  Þorv.  Thoroddsen  í  Lýsingu  íslands  II.  89— 91,sbr. 
áður   Andvara   XVII    (1891)  bls.  43— 45.2) 

í  bók  Eggerts  og  Bjarna  er  og  »Grund-Tegning«  af 
hellinum  (Tab.  XV.),  en  hún  er  að  mörgu  leyti  mjög 
röng;  gjáin,  sem  þar  er  með  tölunni  11,  er  alls  ekki  til. 
Afhellarnir  eru  einnig  mjög  skakt  settir  og  Vígishellir, 
fremri  afhellirinn  vinstra  megin,  beygist  á  myndinni  aft- 
ur  með  aðalhellinum,  en  í  raun  réttri  beygist    hann  fram 


*)  Isafold  XXXVI.  46.  Hellirinn  sagður  þar  508  faðma  langur, 
«n  i  rauninni  mældist  hann  538  faðmar. 

»)  Sbr.  ennfr.  „Ýmir"  1890  s.  153-4  og  Geol.  iagttagelser,  Sth. 
1891  bls.  43 — 4.  Auk  þess  eru  lýsingar  á  Sartshelli  i  mörgum  öðrum 
ferðabókum. 


332  Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni, 

með  honum.  í  bók  Zugmayers  er  og  mynd  af  hellinum, 
miklu  betri,  en  þó  ekki  nákvæm. 

Nafnið.  Áður  en  eg  ræði  frekar  um  ásigkomulag 
Surtshellis  vil  eg  fara  nokkrum  orðum  um  heiti  hans. 
Hellisins  er  getið  í  þremur  fornum,  íslenzkum  ritum,  nfl. 
Landnáraabók,  Harðarsögu  og  Sturlungasögu.  Svo  segir 
frá  í  Landn.b.1)  að  Þorvaldur  holbarki  sonur  Höfða-Þórðar 
»kom  um  haust  eitt  á  Þorvarðsstaði  í  Síðu  til  Sraiðkels 
(Þorvarðssonar)  ok  dvaldist  þar  um  hríð.  Þá  fór  hann  til 
hellisins  Surts  og  færði  þar  drápu  þá,  er  hann  hafði  ort 
um  jötuninn  i  hellinum.     Siðan   fekk   hann    dóttur   Smið- 

kels  — .«     Jafnframt  er  og  sagt   frá    því   að    synir 

Smiðkels  tveir,  Þórarinn  og  Auðunn,  hafi  ráðið  fyrir  Hellis- 
mönnum2  og  ennfremur  segir  Landn.b.  Sturlu3,  að  Torfi 
Valbrandsson  hafi  verið  »á  Hellisfitjum,  ok  Illugi  enn 
svarti  ok  Sturla  goði,  þá  er  þar  voru  drepnir  XVIII  Hellis- 
menn;  en  Auðun  Smiðkelsson  brendu  þeir  inni  á  Þor- 
varðsstöðum«.  Þá  er  og  sagt  frá  þvi  í  Harðarsögu4,  að 
Þorgeir  gyrðilskeggi,  einn  af  Hólmverjum,  hafi  flúið  und- 
an  fyrirsát  við  Bláskeggsár;  hann  »nam  staðar  á  Arnar- 
vatnsheiði,  ok  lagðist  í  helli  á  Fitjum,  ok  safnaði  sér  liði 
ok  var  þar  þartil  er  Borgfirðingar  gjörðust  til  þeirra«. 
Þetta  lýtur  alt  að  því  sama  vafalaust,5)  og  hellirinn,  sem, 
átt  er  við  hér,  er  Surtshellir.  í  Sturlungasögu  segir  frá 
alt  öðrum  viðburði,  einu  af  hryðjuverkum  Sturlunga-ald- 
arinnar.     Þar  stendur  svo:6)     »Sturla  reið  nú  á  brott  (frá 

Reykholti)  með  Úrækju  upp  til  jökla — .  Þeir 

riðu  upp  á  Arnarvatnsheiði  þar  til  er  þeir  komu  á  Hellis- 
fitjar,  þá  fara  þeir  i  hellinn  Surts  og  upp  á    vígit.  —  — « 

—  Fimm  handrit  hafa  hér  »h  e  1 1  i  n  n  S  u  r  t«  og 
hafa  þeir,  er  þau  rituðu,  að  líkindum    álitið    að   hellirinn 


x)  Eins  í  Hauksb.,  Sturlub.  og  Melab.,  sjá  útg.  F.  J.  bls.  69  og  190. 

2)  Landn.b.  F.  J.  ntg.  bls.  18,  30—31. 

3)  F.  J.  útg.  bls.  140,  33—35. 

4)  íslendinga  sögur,  2.  b.,  bls.  46. 

6)  Sbr.  ennfr.  Yatnsdæla  sögu,  kap.  41. 
•)  SturLs.  II,  bls.  181;  Bmf.  útg. 


Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni.  333 

héti  eiginlega  Surtur.  Eggert  Ólafsson  og  Kr.  Kálund 
skilja  báðir  orð  Landnb.  svo,  að  »til  hellisins  Surts«  sé  = 
til  Surtshellis  ogað  Surtur  sé  nafn  jötuns  þess, 
er  Þorvaldur  færði  drápuna,  og  álítur  Kr.  Kálund,  að 
menn  hafi  þá  jafnvel  hugsað  sér  að  Surtur  eldjötun,  er 
»ferr  sunnan  með  sviga  lævi«  (o:  eldi)  í  ragnarökum, 
byggi  í  þessum  helli.  Frásögn  Landnb.  ber  Ijóslega  með 
sér  að  sú  hefir  verið  trú  manna  einhverju  sinni,  að  jötun 
væri  í  hellinum l)  og  að  Þorvaldur  hafi  fært  honum  drápu, 
jafnvel  þótt  hitt  sé  eins  líklegt,  að  sagan  um  drápu  Þor- 
valdar  sé  eins  konar  þjóðsaga,  bygð  á  missögn  og  hugar- 
burði  Hann  átti  erindi  fram  í  Surtshelli,  hafi  mágar  hans 
verið  þar  þá  þegar  og  ráðið  fyrir  skóggangsmannaflokki ; 
og  ekki  er  líklegt,  að  þeir  mágarnir  hafi  verið  trúaðir  á, 
að  jötun  byggi  i  hellinum,  til  þess  munu  þeir  hafa  verið 
honum  of  kunnugir.  Að  nokkur  heiðinn  maður  hafi  hugs- 
að  sér  að  Múspells-Surtur  ætti  heima  i  þessum  helli  er 
.alsendis  óeðlilegt,  og  er  nafnið  þó  eflaust  frá  því,  er  Hellis- 
menn  lögðust  í  hann.  Hafi  hellirinn  þá  þegar  heitið  Surts- 
hellir  getur  það  naumast  hafa  verið  af  öðru  en  því,  að 
mönnum  hafi  þótt  hann  svartur,  sbr.  surtarbrandur  og 
surtarepli.  En  orð  Lnb.  þarf  alls  ekki  að  skilja  svo,  að 
hellirinn  sé  nefndur  þar  hellirinn  Surts  (=  Surts- 
hellir),  heldur  hellirinn  Surtur;  að  taka  orðin  svo  finst 
mér  eðlilegra  mál,  einkum  í  Lnb.,  og  það  kæmi  heim  við 
lesmátann  »hellinn  Surt«,  i  sumum  af  Sturl.s.  handritun- 
um.  Þeir  sem  hafa  »hellinn  Surts«  hafa  þekt  nafnið 
Surtshellir  og  álitið  að  því  bæri  að  skrifa  þannig.  —  Enda 
þótt  Þorvaldur  holbarki  hafi  fært  jötni  í  hellinum  Surt 
drápu,  er  ekki  sjálfsagt  að  sá  jötun  hafi  verið  kallaður  Surtur. 
Eðlileg  virðist  skoðun  Eggerts  Ólafssonar  um  nafn 
hellisins  (sbr.  bók  hans  §  351),  að  hellirinn  hafi  uppruna- 
lega  verið  nefndur  að  eins  S  u  r  t  u  r  af  því,  hve  mönnum 
leizt  hann  svartur.     Til    samanburðar   má   geta   þess,    að 


*)  Sbr.  og  söguna  um  Surt  jötun  á  Grænlandi  og  lielli  hans  („hell- 
irinn  Surts")  í  þætti  af  Jökli  Búasyni,  ísl.  sögur,  2.  b.  bls.  466;  höfund- 
urinn  apar  eftir  orð  Landnb.,  misskilin  þó. 


334  Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni. 

annar  hellir  í  Hallmundarhrauni,  sem  enn  skal  sagt  frá 
nánar,  ber  nafnið  V  i  ð  g  e  1  m  i  r,  sem  er  vafalaust  hans 
upprunalega  naín  og  fornt,1)  og  að  hellir  einn  i  ölfusi  heitir 
G  a  p  i ;  samsvarandi  eru  fjólda  mörg  f orn  nöf n  á  ámr 
hverum  o.  fl.  o.  fl.  Nú  nægði  ekki  ætíð  að  kalla  hellir- 
inn  Surt;  ókunnugir  menn  vissu  ekki  hvað  átt  var  vifr 
með  því  nafni,  nema  sagt  væri  um  leið  h  e  1 1  i  r  i  n  n  (i 
viðeigandi  falli),  en  þá  fanst  mönnum  auðveldara  að  gera 
úr  þvi  eitt  orð:  Surtshellir.  —  Að  kalla  hellinn 
Surt  Surtshelli  er  svipað  og  að  kalla  t.  d.  flóann 
Skjálfanda  (sbr.  Lnb.)  S  k  j  á  1  f  a  n  d  a  f  1  ó  a  2)  og  eyna 
Skrúð  (Lnb    Hauks)    Skrúðey     (Lnb.  Sturlu). 


L  e  n  g  d.  Surtshellir  er  álitinn  stærstur  hellir  á  ís- 
landi.  Eggert  Olafsson  og  þeir  Bjarni  Pálsson  mældu 
hann,  og  talar  Eggert  um  mælinguna  í  §  375  í  bók  sinni. 
Hellirinn  mældist  þeim  839  faðmar  að  lengd.  Ekki  er 
það  kunnugt,  að  nokkur  maður  hafi  mælt  hann  síðan 
þangað  til  árið  1902,  að  þeir  Zugmayer  gerðu  það,  og 
mældist  þeim  hann  um  1400  m.  eða  um  743  faðma3)  langur. 
Eg  mældi  hellinn  með  100  feta  mælibandi,  insta  hlutann 
i  fyrra  sumar,  auðvitað  neðanjarðar,  en  alla  hina  ofan- 
jarðar,  bæði  í  fyrra  sumar,  og  nú  aftur  í  sumar  með 
samanburði  við  mælingu  Zugmayers.  Skal  nú  skýrt  frá 
mælingu  minni  og  jafnframt  mælingu  Zugmayers4) 


*)  Nafnið  Víðgelmir  kemur  fyrir  í  fornu  kaupbréfi  um  Kalmanns- 
tungu,  prentuðu  í  Fornbréf asafninu  III.  nr.  520 ;  þess  er  hvergi  getið  þar 
hvað  Víðgelmir  sé,  og  flestum  mun  vera  það  ókunnugt,  að  það  sé  stór 
hellir. 

»)    Sbr.  þó  Isl.  Beskr.  II.  135-36. 

3)  Eine  Reise  durch  Island,  bls.  179. 

4)  Sbr.  mynd  liellisins  aftan  við  bók  hans. 


Tveir  liellar  í  Hallmundarhrauni.  335 

Frá  barmi  aðalinngangsins  að  1.  opi  356  fet,  —  Zugm.  105  m.  =  ca.  335  fett 

Lengd  1.  ops 151  -,  -  -  42  -  =  -  134  - 

Frá  1.  opi  til  2.  ops 560  — ,  -  —  220   -  =  -  701  — 

Lengd  2.  ops 110  — ,  —  —  28   -  =  -     89  — 

Frá  2.  opi  til  3.  ops ca.  1017  — ,  —  —  320  -  =  - 1019  — 

Lengd  3.  ops 60  -,  -  -  28  -  =  -     89  - 

Frá  3.  opi  inn  að  botni 1700  — ,  —  —  657   -  =  -2093  — 

Samtals  .  .  .  3954  fet,  —  Zugm.  1400  œ.  =  ca.  4460  fet 
eða  eftir  minni  mælingu  659  faðmar  (1241  m.),  en  Zug- 
meyers  743^2  faðmur  hér  um  bil.  Mestur  munur  er  á 
lengd  insta  hlutans  eftir  minni  mælingu  og  hans,  en  þann> 
hluta  mældi  eg  nákvæmlega  með  mælibandi;  hann  mun 
aftur  hafa  mælt  þar  mest  með  skrefum. 

Eins  og  menn  sjá,  er  allmikill  munur  á  þessum  mæl- 
ingum  og  Eggerts  Ólafssonar.  Eg  hygg  að  min  mæling 
sé  nokkurn  veginn  rétt,  að  minsta  kosti  er  eg  viss  um  að 
hellirinn  er  ekki  mikið  lengri  en  659  faðmar. x)  Hvernig 
stendur  þá  á  þessum  839  föðmum  hjá  Eggerti?  Eg  get 
ekki  fundið  aðra  skýringu  líklegri,  en  að  faðmar  hjá  honum 
sé  3  islenzkar  álnir,  með  öðrum  orðum  6/n  eða  um  x/s  ^ 
styttri,  en  faðmur  er  talinn  nú.  Ef  svo  er  reiknað  verða  839' 
faðmar  461472  fet  eða  769  faðmar  nú.  Þá  munar  samt 
100  föðmum  hér  um  bil  og  má  geta  til  að  sá  mismunur 
sé  kominn  af  mistalningi  á  faðmahundruðum  Eggertsr 
839  fyrir  739,  en  739  faðmar  51/*  fets  verða  =  4064^2 
fet  eða  um  677^2  faðmur  og  lætur  það  nærri  minu   máli. 

A  f  h  e  1 1  a  r.  Út  frá  aðalhellinum  ganga  3—4  af hellar. 
Eggert  Olafsson  segir,  að  þeir  hafi  (um  miðja  18.  öld) 
verið  kallaðir  básar.  Hann  lýsir  þeim  öllum,  en  álítur 
þó  einn  þeirra  í  rauninni  ekki  afhelli  eða  »bás«,  heldur 
eins  og  annan  helming  aðalhellisins,  sem  skiftist  þar  i 
tvent  að  honum  finst;  en  lýsingin  á  þessu  er  (i  §  367) 
eitthvað   undarleg  og  kemur   ekki  heim.    Lýsingin  talar 


*)  Frá  vörðunni  og  inn  að  botni  er  alllangur  spölur.  Hellirinn 
verður  mjög  þröngur  inst,  en  eg  gekk  mig  öldungis  úr  skugga  um,  að 
hann  endar  hér  í  raun  og  veru,  og  er  alls  ekki  lengri  en  þetta. 


336  Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni. 

um  tvö  op  (sbr.  Grundtegning  II.  og  13.)  þar  sem  að  eins 
er  um  eitt  að  ræða  (miðopið) l).  Hér  er  ekki  heldur  veru- 
leg  ástæða  til  að  líta  svo  á,  að  hellirinn  klofni  i  tvent; 
hér  er  svo  sem  eins  konar  stoð  í  miðjum  hellinum  og  hér 
gengur  blátt  áfram  langur  afhellir  út  úr,  eins  og  siðar 
skal  skýrt  frá  nánar. 

Allir  þessir  3 — 4  afhellar  ganga  út  úr  aðalhellinum 
fremst,  nefnilega  út  frá  1.  opi  og  miðopi,  en  þau  eru  bæði 
á  fremsta  fjórðungi  aðalhellisins  að  heita  má.  í  hvorug- 
um  lengstu  hlutum  hellisins  gat  eg  fundið  nokkurn  af- 
helli  og  leitaði  eg  þó  að  þeim  með  góðu  ljósi.  —  Mér 
hafði  verið  sagt  af  mjög  stórum  afhelli,  sem  gengi  út  úr 
langa  hlutanum  á  milli  2.  og  3.  ops,  en  sú  saga  mun  hafa 
verið  sprottin  af  misminni;  sögumaður  mun  hafa  átt  við 
insta  afhellinn.  —  Fremsti  afhellirinn  nefnist  Beinahellir,2) 
því  að  í  honum  hefir  fundist  mjög  mikið  af  beinum ;  mér 
virtust  þau  miklu  færri  nú  í  sumar  en  1903;  var  mér 
sagt,  að  ferðamenn  sumir  hefðu  tekið  með  sér  bein  til 
minja.  Þessi  hellir  er  200  fet  að  lengd,  13—23  fet  að 
breidd  og  um  9  fet  að  hæð;  þykir  mér  ekki  þörf  á  að 
lýsa  honum  frekar;  nægir  að  visa  til  áðurnefndra  ritgjörða. 

Sem  sérstakan  afhelli,  er  nef na  mætti  Hringhelli, 
má  skoða  smugu  þá,  er  verður  út  frá  inngangi  Beina- 
hellis  vinstramegin  og  beygist  í  hring  til  vinstri  út  i  aðal- 
hellinn  aftur ;  lengd  hans  er  72  fet,  breidd  7  f et  og  hæð 
að  eins  2  fet. 

Næsti  afhellirinn,  sem  er  aðal-sögustaðurinn,  nefnist 
Vígishellir.  Hér  er  bersýnileg  bygging  á  gólfinu  á  einum 
stað,  100  fet  frá  innganginum,  og  er  engin  ástæða  til  að 
efast  um,  að  hún  sé  bygð  af  mönnum,  sem  lagst  hafi  út  i 
þénnan  helli.  Þeir  Eggert  og  Kálund  lýsa  þessari  bygg- 
ingu  og  þessum  afhelli. 


*)  Þetta  mál  á  lengd  Surtshellis  eftir  mælingu  E.  Ó.  (839  faðmar) 
getur  líka  ef  til  vill  legið  að  nokkru  leyti  í  þessu,  að  bilið  milli  1.  ops 
og  miðops  er  eins  og  tvítekið. 

2)  Zugmayer  kallar  hann  Vikhelli,  sem  mun  eiga  að  vera  Vígishellir, 
en  Vígishelli  kallar  hann  Beinahelli;   þetta  hefir   raglast  fyrir  honum. 


Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni  337 

Bygging  þessi  er  sporbaugsmynduð  grjóthleðsla,  ekki 
vel  hlaðin,  um  1  al.  að  hæð;  lengdin  er  að  innanverðu 
23  fet,  en  breiddin  er  11  fet.1)  Við  suðurenda  tóftarinnar 
•er  litill  skápur  inn  í  vegginn,  gerður  um  leið  og  vegg- 
urinn  hefir  verið  hlaðinn.  Breidd  Vígishellis  við  tóftina  er 
um  29  fet  og  hæðin  um  12  fet. 

Eggert  og  Kálund  geta  um  stóra  beinahrúgu  hér,  en 
mjög  er  hún  þorrin.  —  Þessi  afhellir,  Vígishellir,  hefir  hing- 
.að  til,  að  svo  miklu  leyti  sem  mér  er  kunnugt,  verið  á- 
litinn  af  öllum,  sem  honum  hafa  lýst,  lokaður  i  innri  end- 
ann  eins  og  botnlangi.  Þegar  eg  rannsakaði  afhellana 
1903  varð  eg  þess  vísnri  að  svo  er  ekki.  Eg  þóttist  raun- 
ar  hafa  fullvissað  mig  um  að  hann  væri  luktur  að  innan- 
verðu,  er  eg  skoðaði  hann  að  framanverðu,  en  þegar  eg 
svo  kannaði  afhellana  við  næsta  op  (miðopið),  sem  eru 
sömu  megin  við  aðalhellinn  og  Vigishelli,  varð  eg  þess 
var,  að  eg  hafði  komist  inn  í  innanverðan  Vígishelli  aft- 
ur,  gegnum  mjög  þröngan  gang  eða  smugu,  sem  var  á 
vinstri  hönd  úr  afhellis-  eða  afhellamunnanum  við  mið- 
opið.  Hér  var  mjög  ilt  að  komast  áfram  —  ekki  unt, 
nema  með  því  að  skríða.2)  Það  er  þó  miklu  framar  en 
við  smugu  þessa  að  Vígishellir  virðist  lokast,  ef  ekki  er 
vel  aðgætt;  nokkru  innar  en  í  honum  miðjum  sýnist  loft- 
ið  falla  alveg  að  gólfi,  þar  er  þó  rifa  á  milli,  og  er  hell- 
irinn  um  þessi  þrengsli  að  eins  16  fet  að  breidd  og  2  fet 
að  hæð  í  miðju.  —  Innar  verður  hann  allvíður  og  hár 
aftur  og  svell  á  gólfi  unz  komið  er  að  niðurhruni  miklu 
og  er  smugan  í  gegnum  það. 

Það  er  ekki  efamál,  að  hellismönnum  hefir  verið  um 


*)  Eg  tek  það  fram  af  því  að  eg  mældi  það  og  mál  mitt  kemur 
ekki  heim  við  mál  Eggerts,  36  og  14  fet. 

2)  Maður  nokknr  frá  Kalmanstungu  var  þá  með  mér  og  varð  hann 
hissa  á  þessu,  kvaðst  hann  ekki  vita  til,  að  nokkur  maður  hefði  vitað 
um  þetta  áður,  að  afhellir  þessi  væri  þannig  opinn  i  háða  enda.  Ólaf- 
ur  Stefánsson  hóndi  í  Kalmanstungu  hafði  fylgt  þeim  Zugmayer  i  Surts- 
helli  sumarið  áður  (1902)  og  segir  einnig  Zugm.  þá,  að  hellírinn  lokist 
þar,  sem  aðrir  hafa  álitið  líka  að  svo  væri. 

22 


338  Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni. 

þetta  kunnugt,  og  gat  það  komið  sér   einkarvel  fyrir   þár 
að  geta  forðað  sér  undan  og  falist  inni  í  innri  hluta  Vígis 
hellis  eða  smugu  þessari,  —  eða  leitnð   undan  inn  í  insta 
afhellinn  t.  d.,  sem  heita  má  innangengt  i  úr  Vígishelli. 

Smugan  inn  úr  Vígishelli  er  að  vísu  ekki  auðfundin 
þeim,  sem  ekki  vita  af  henni.  —  Eg  skoðaði  þetta  aftur 
i  fyrra,  og  i  sumar  alt  með  betra  ljósi.  Eftir  rannsókn 
mina  á  Víðgelmi  i  fyrra  hafði  mér  komið  til  hugar  að 
búast  mætti  við  að  fyrirhleðslur  væru  i  smugu  þessari, 
og  aðgætti  eg  það  nánar  nú  í  sumar.  Fann  eg  glöggar 
leifar  af  tveim  fyrirhleðslum  hér;  var  önnur  125  fet  frá 
innri  munna  afhellisins  (við  miðop  Surtshellis),  en  hin  200 
fet.  Fyrirhleðslur  þessar  hafa  að  sjálfsögðu  verið  gerðar 
af  útilegumönnunum  og  til  varnar,  annaðhvort  til  að  loKa 
þessum  innganginum  í  Vígishelli  eða  þó  öllu  heldur  til 
þess  að  gera  hann  enn  þrengri    og   auðveldari    að    verja. 

öll  lengd  Vígishellis  er  600  fet,  að  meðtöldum  insta 
hlutanum  (frá  innri  hleðslunni  og  inn  að  opinu),  sem  er 
125  fet,  svo  sem  áður  var  sagt.  Þessi  kafli  er  allvíður 
og  i  rauninni  sameiginlegur  útgangur  úr  Vígishelli  og 
insta  afhellinum,  er  þegar  skal  skýrt  nánar  frá.  Eggert 
Ólafsson  á  bersýnilega  við  þennan  kafla  með  þessum  öðr- 
um  helmingi  Surtshellis,  sem  hann  talar  um  i  §  367  (sbr. 
og  teikningu  hans),  og  segir  að  mælst  hafi  28  skref  að 
lengd.  Insta  afhellinn  skoðaði  eg  nú  og  í  fyrra  betur 
en  eg  hafði  gert  1903;  komst  eg  að  raun  um,  að  hann  var 
miklu  lengri,  en  mér  hafði  sýnst  þá.  —  Kálund  mun  ekki 
hafa  gengið  i  þennan  afhelli,  hann  getur  ekki  um  hannr 
og  Zugmayer  heíir  ekki  heldur  orðið  hans  var.  Þessi  af- 
hellir  er  til  hægri  handar  þá  er  gengið  er  inn  i  hinn  sam- 
eiginlega  afhellamunna  við  miðopið,  rétt  við  hleðsluna 
innri  i  Vígishelli.  Verður  þar  smuga  inn  i  hann  i  niður- 
hruninu  og  er  hún  að  eins  7  fet  að  breidd  og  um  l1/^  fet 
að  hæð.  Gólf  hans  er  miklu  hærra  en  Surtshellis  sjálfs 
og  svo  er  og  í  Beinahelli  og  Vígishelli.  Þessi  afhellir  ert 
eins  og  eg  tók  fram,  all-langur;  eg  mældi  hann  i  sum- 
ar  og  mældist  hann  300  fet  frá  botni  og  fram  að    hleðsl- 


Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni.  33$ 

unni,  en  þaðan  er  sem  sagt  var  125  fet  fram  að  miðopi. 
Hann  er  einkennilegur  mjög  að  innan,  viða  rauður,  og 
nefndi  eg  hann  því  Rauð.  Gólfið  er  fremur  slétt  og 
greitt  yfirferðar,  lítið  hrunið  úr  loftinu;  ekki  er  hann  víð- 
ur  né  hár,  en  þó  vel  manngengur.  Hann  er  þur  og  þokka- 
legur  víðast  hvar  og  hinn  viðkunnanlegasti  að  vera  í.  I 
sumar  var  hann  allur  sem  gleraður  innan  af  ís-  Ekki 
varð  eg  þar  var  neinna  mannaverka.  — 

Eins  og  kunnugt  er,  verður  ekki  komist  upp  á  hraun- 
ið  né  ofan  i  Surtshelli  um  miðopið. 

í  s  i  n  n.  Það  sem  mörgum  hefir  þótt  einkennilegast 
og  fallegast  i  Surtshelli  eru  ismyndanirnar,  sem  einkum 
er  að  finna  i  insta  hluta  hans.  Við  opin  er  allmikill  snjór, 
skaflar,  sem  ekki  bráðna  alveg  á  sumrin,  og  fyrir  innan 
opin  er  sumstaðar  ís,  einkum  í  næstinsta  hlutanum.  Sömu- 
leiðis  er  ís  á  gólfinu  sumstaðar  í  afhellunum.  Vetrar- 
frostin  ná  all-langt  inn  og  hitinn  verður  ekki  svo  mikill 
á  8umrin,  að  allur  ísinn,  sem  myndast  hefir  að  vetrinum, 
nái  að  bráðna.  Bergið  í  loftinu  uppi  yfir  er  ekki  vatns- 
helt  og  þvi  myndast  tjarnir  á  gólfinu  ofan  á  ísnum.  Innan- 
vert  við  miðopið  í  næstinsta  hluta  hellisins  hefir  um  lang- 
an  aldur  verið  mikill  is  á  gólfinu  og  djúp  tjörn  ofan  á 
honum  á  sumrin,  sbr.  rit  þeirra  Eggerts  og  Kálunds.  Svo 
var  og  sumarið  1903  er  eg  gekk  í  hellinn.  í  insta  hlut- 
anum  hafa  myndast  allháar  isstrýtur  upp  frá  gólfinu  og 
sumstaðar  háar  súlur,  er  úti  við  veggina  náðu  alla  leið  til 
lofts.  Þetta  er  þó  auðvitað  að  eins  framan  til  í  insta 
hlutanum,  svo  langt  inn  sem  vetrarkuldi  nær.  Innar  er 
nokkurn  veginn  jafn  hiti  allan  ársins  hring  og  þótt  loftið 
leki  þar  allmikið  verður  ekki  vart  við  is;  —  heldur  ekki 
tjarnir,  þvi  að  vatnið  hleypur  niður  i  gólfið.  Eg  skoðaði 
þessar  ísmyndanir  1903  og  voru  þær  mjög  svipaðar  því 
sem  Kálund  lýsir  þeim. 

Þegar  eg  skoðaði  Surtshelli  í  fyrrasumar,  varð  eg  var  við 
mjög  miklar  breytingar  á  ísnuin  i  honum.  Hann  var  yfir- 
leitt  minni  en  áður  og  einkum  var  það  eftirtektarvert,  að 


340  Tveir  hellar  í   Hallmundarhrauni. 

hin  djúpa  tjörn  innanvert  við  miðopið  í  næstinsta  hlutan- 
um  var  með  öllu  horfin,  allur  ís  bráðnaður  og  vatnið 
hlaupið  niður;  sömuleiðis  var  snjórinn  við  hitt  opið  á 
þessum  hlutanum  (í  insta  opinu)  mjög  lítill,  og  segir  Ká- 
lund  að  hann  haíi  stundum  verið  svo  mikill,  að  lokast 
hafi  fyrir  hér.  —  Yfirleitt  var  þessi  afarlangi  hluti  hellis- 
ins  allgreiður  yfirferðar,  þótt  hann  væri  að  vísu  með  mik- 
illi  urð  —  niðurhrundu  grjóti  —  á  botninum.  Hann  var 
svo  fljótgenginn,  að  birtuna  sá  miklu  fyr  en  varði  úr  insta 
opi.  —  ís-strýturnar  og  -stólparnir  i  insta  helli  voru 
færri  og  smærri  en  áður.  Hér  var  áður  gengið  upp  á 
jökulbungu  allmikla ;  nú  var  fremsti  hluti  hennar  hruninn 
að  gólfi,  en  innri  hlutinn  var  enn  uppi  og  var  gengt  undir 
og  ofan  á;  hellirinn  var  hér  því  tvílyftur.  Vatnið,  sem 
runnið  hafði  út  af  að  framan  og  innan,  hafði  myndað 
mjóar  stoðir  og  stóðu  þær  eins  og  súlnaraðir  beggja  vegna. 
Menn  munu  geta  imyndað  sér  hve  töfrandi  fagurt  sé  inni 
hér,  þegar  skær  ljós  eru  tendruð  og  alt  ljómar,  íshvelf- 
ingin  skinandi  björt  uppi  yfir,  þegar  verið  er  á  neðra  lofti 
(gólfi),  eða  þá  hversu  einkennilegt  sé  að  standa  á  þessu 
glitrandi  hálf-gagnsæja  gólfi.  Alt  glóir  og  tindrar  hér,  — 
en  svartasta  myrkur  er  umhverfis.  Og  einkum  hefir  alt 
þetta  undarleg  áhrif  á  mann,  þegar  brennandi  sólarhitinn 
er  úti  fyrir,  —  því  að  hér  er  svalt  eins  og  geta  má  nærri. 
Olafur  Stefánsson  i  Kalmanstungu  skýrði  mér  svo  frá, 
að  breytingin  á  isnum  hefði  orðið  árið  1907;  áleit  hann, 
að  hún  kynni  að  hafa  stafað  af  jarðyl,  en  meiri  líkur  eru 
þó  til  að  árferði  hafi  valdið. 

Myntir.  Á  vörðunni  innantil  i  insta  hlutanum1) 
lágu  fyrrum  nokkrar  myntir.  Þegar  þeir  Eggert  og  Bjarni 
rannsökuðu  Surtshelli  skildu  þeir  eftir  á  þessari  vörðu 
eina  hálf-krónu  og  einn  tiskilding;  höfðu  þeir  sett  lakk 
á  þessa  peninga  og  innsigli  sitt  á  lakkið.     Þegar  Hender- 


*)  í  mörgum  lýsingum  á  Surtshelli  stendur,  að  í  insta  hlutanum 
sé  „viðast  mikill  halli  niður  á  við";  þetta  er  hlátt  áfram  rangt,  hér 
verður  ekki  vart  við  neinn  halla  nema  rétt  fremst. 


Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni.  341 

son  kom  þangað  62  árum  síðar  (1815),  fann  hann  hálf- 
krónuna,  en  tískildingurinn  var  horfinn.  Henderson  skildi 
þar  eftir  4  danskar  myntir1)  og  síðan  lögðu  margir  pen- 
inga  á  vörðuna,  en  lítt  þótti  þeim  þó  fjölga  þar. 

Þegar  þeir  dr.  K.  Grossmann  og  dr.  0.  Cahnheim 
skoðuðu  hellirinn  24.  júlí  1892  fundu  þeir  hálf-krónu  Egg- 
erts  og  eina  af  myntum  Hendersons.  Höfðu  þeir  þær  með 
sér  og  sýndu  i  landfræðisfélögunum  i  Lundúnaborg  og  Ber- 
línarborg,  en  skiluðu  þeim  siðan  aftur  hingað  til  lands  og 
eru  þær  nú  nr.  4130  á  Forngripasafninu. 

Þegar  eg  kom  i  Surtshelli  1903  var  nýlega  (það  sum- 
ar)  búið  að  taka  allar  myntirnar  úr  hellinum  heim  að 
Kalmanstungu  og  voru  þær  geymdar  þar  þá.  Síðan  mun 
hafa  lagst  niður  að  mestu  að  leggja  peninga  í  vörðuna; 
þó  sá  eg  þar  nokkrar  nýlegar  danskar  myntir  í  fyrra- 
sumar. 

II.     Víð  g  elmir. 

í  Hallmundarhrauni  eru  auk  Surtshellis  margir  aðrir 
hellar  að  sögn.  Þegar  eg  hafði  rannsakað  Surtshelli  í 
fyrrasumar  var  mér  sagt  af  öðrum  helli,  er  menn  nefndu 
»Viðgeymi«;  var  hann  talinn  mjög  langur,  en  sagt,  að 
enginn  hefði  fundið  botn  i  honum  og  það  væri  því 
allsendis  ókunnugt  hversu  langur  hann  væri.  Daginn 
áður  en  eg  gekk  i  Surtshelli  höfðu  nokkrir  menn  gengið 
i  »Víðgeymi«  og  gengið  langt  inn,  en  snúið  aftur  án  þess 
að  finna  botn.  Hellirinn  er  skamt  frá  veginum,  sem  ligg- 
ur  yfir  Hallmundarhraun,  þá  er  farið  er  frá  Kalmanns- 
tungu  og  yfir  i  Hvítársiðuna.  Þareð  eg  ætlaði  að  faraþá 
leið  og  það  var  krókalaust  að  kalla  fyrir  mig  að  koma  í 
helli  þennan  um  leið,  ásetti  eg  mér  að  ganga  i  ha-nn  og 
reyna  að  taka  fyrir  allar  getgátur  um  lengd  hans.  Ólafur 
bóndi  Stefánsson  i  Kalmanstungu  og  sonur  hans  fylgdu 
mér;  hafði  Ólafur  komið  að  hellinum  er  hann  var  litill 
drengur,  og  hepnaðist  honum  nú,  eftir  litla  leit,    að  finna 


')  Henderson,  Iceland,  II.  197. 


342  Tveir  hellar  i  Hallmundarhrauni. 

hellismunnann  i  hrauninu,  en  hann  er  skamt  frá  vestur- 
jaðri  hraunsins,  i  beina  stefnu  frá  gilskriðu  nokkurri  uppi 
í  hlíðinni,  vestanvert  við  hraunið,  og  á  Kaldadal.1) 

N  a  f  n  i  ð .  Áður  en  eg  f er  að  lýsa  hellinum  skal  eg 
fara  nokkrum  orðum  um  nafn  hans  o.  fl.  Brynjólfur  Jóns- 
son  getur  (i  Árb.  '04,  bls.  16)  hellisins,  er  hann  segir  að 
sé  i  þessu  hrauni  »á  móts  við  Fljótstungu«  og  heiti  »Víð- 
gemlir«.  Hann  er  ærið  langur  og  all-djúpur,  en  ekki  svo 
víður  sem  af  nafninu  mætti  ráða.  Hann  hefir  engar  dyr, 
en  göt  hafa  brotnað  á  hann.  Er  þar  urð  undir  og  má 
þar  sumstaðar  komast  ofan«. 

Af  nafninu  má  ætla  að  hér  sé  um  sama  hellinn  að 
ræða  og  þann,  er  mér  var  bent  á,  og  þótt  sá  hellir  sé  um 
það  bil  bæjarleið  fyrir  ofan  (landnorðan)  Fljótstungu,  er 
samt  ýmislegt  i  hinni  stuttu  lýsingu  B  .  J.,  sem  bendir  á 
að  hann  eigi  við  sama  hellinn.  Br.  J.  kallar  hellinn  Víð- 
gemlir,  en  mér  er  ókunnugt  hvers  vegna.  Ef  til  vill 
hefir  hann  vitað  að  hann  var  kallaður  Við  g  e  1  m  i  r ,  en 
álitið  það  afbökun  fyrir  Víðgemlir. 

I  Lex.  poet.  skýrir  Svb.  Egilsson  orðið  gelmir  svo,  að 
það  sé  afbökun  úr  gemlir,  sem  sé  dregið  af  gam- 
a  1 1 .  Hvað  sem  nú  um  það  kann  að  vera  þá  er  víst,  að 
hið  upprunalega  nafn  á  hellinum  og  að  því  leyti  hið  rétta 
er  Víðgelmir.  Nafn  hellisins  kemur  fyrir  i  fornu 
kaupbréfi,  dags.  fimtud.  næsta  fyrir  Jóns  messu  Hólabisk- 
ups  (=  28.  febr )  1398,  prentuðu  i  D.  I.  III.  nr.  520.  Kemur 
nafnið  þar  tvisvar  i'yrir  i  þágufalli  og  er  skrifað  v  i  d  - 
gelmi.  Er  hellirinn  (þ.  e.  o  p  hans)  talinn  landa- 
merki  Kalmanstungu  í  því  bréfi.  Til  samanburðar  við 
þetta  örnefni  má  benda  á  tvö  goðafræðisleg    örnefni,    nfl. 


*)  Nú  í  sumar  athugaði  eg  hann  aflur  og  mældi  með  aðstoð  sam- 
ferðamanna  miana,  en  frásögn  sú  og  lýsÍDg  er  hér  fer  á  eftir  er  aðal- 
lega  um  fyrstu  ferð  mína  í  hellinn  og  á  henni  bygð.  —  I  blaðinu 
„Reykjavík"  XI.  18  (23.  IV.  1910)  er  og  grein  eftir  J.  P.  og  mun  gr.- 
höfundur  sá  hafa  farið  i  hellinn  nokkru  síðar  eða  um  veturinn  eftir. 


Tveir  liellar  í  Hallmundarhrauni.  343 

Vaðgelmir      (Reginsm.     4.    v.)     og    Hvergelmir 
(Grímnismál  26.  v.  [B.].1) 

0  p  i  ð.  Hellirinn  hefir  vafalaust  verið  kunnur  þegar 
á  fyrstu  öldum,  á  það  bendir  strax  nafnið,  sem  er  svo 
einkarfornlegt,  en  þó  einkum  það,  að  hann  er  landamerki 
milli  landareigna  jarða  tveggja.  Enda  er  op  hans  ekki 
neitt  smásmíði,  er  lengi  geti  dulist  þeim,  er  oft  ganga 
þarna  um  hraunið,  t.  d.  við  smalamensku  eða  þess  háttar. 
Opið  hefir  myndast  þannig,    að    loft   hellisins    hefir   fallið 


*)  Það  er  ekki  öldungis  f ráleitt  að  *-g  e  m  1  i  r  kunni  að  hafa 
breyztí  -g  e  1  m  i  r  og  sé  samstofna  við  gamall  (sbr.  gemlingur  og  gelmingur), 
en  mér  þykir  næsta  ólíklegt,  að  sú  merking,  sem  orðið  gamall  hefir  nú  og 
hefir  haft  svo  kunnugt  sé,  felist  i  þessu  orði,  -g  e  1  m  i  r,  eða  þessum 
þremur  nöfnum.  Séu  orðin  samstofna,  þykir  mér  liklegra  að  einhver 
merking  skyldari  þeirri  sem  er  i  v  e  t  u  r  felist  i  orðinu  *-gemlir 
(<C-gelmir?),  —  því  að  svo  virðist  sem  orðið  gamall  sé  samstofna  við 
hið  indogerm.  orð  ghiem  (shr.  hiems  á  lat.  og  gam  á  írsku)  og  merki 
upprunalega  (líkt  og  aldraður  af  aldur,  sbr.  annosus,  gamall,  á  lat. 
af  annus,  ár),  veturgamall  eða  nokkurra  vetra;  sbr.  islenzku  orð- 
in  gemlingur  (gemsi)  og  gemla,  um  veturgamlar  kindur.  flugtakið  kuldi 
gæti  betur  átt  við  í  öllum  þessum  þremur  nöfnum  (á  uppsprettunni,  ánni 
og  hellinum),  en  hugtakið  kuldi  má  ætla  að  jafnan  hafi  fylgt  orði  sem 
merkti  vetur.  Samstofna  við  hið  indogerm.  orð  *ghiem  (*ghim),  — 
stofninn  er  *ghiom  —  eru  grísku  orðin  yi(úV,  snjór,  og  vslukov, 
vetur,  og  himá  —  í  sanskr.,  kuldi;  snjór. 

I  norsku  kemur  fyrir  nafnorðið  gjelming  (væri  á  isl.  *gelmingr; 
einnig  gjölming)  og  merkir  afþiljað  herbergi;  einnig  sagnorðið  gjölma, 
sem  merkir  að  afþilja,  þilja  í  sundur.  I  norsku  kemur  og  fyrir  orðið 
gimling,  sem  merkir  þil,  milliveggur,  mun  það  vera  sama  orðið  og 
gjelming,  en  hefir  ef  til  vill  fengið  þessa  mynd,  af  því  að  þvi  hefir 
verið  ruglað  saman  við  orðið  gjbmling  sem  merkir  rökkur,  af  gjömla, 
dimma,  rökkva.  Orðið  -gelmir  kann  að  standa  i  einhverju  sambandi  við 
gjelming,  því  að  orðmyndirnar  eru  svipaðar,  og  svipaða  merking  og 
þá,  sem  það  orð  hefir,  má  vel  ætla  að  orðið  -gelmir  hafi  haft,  ekki 
sízt  i  hellisnafninu,  því  að  hellirinn  er  sem  þiljaður  sundur  framan  til 
af  þverpallinum  og  víðar.  Uppruni  þessa  orðs  er  mér  ókunnur,  en  forn 
mun  stofninn  vera.  —  Eins  vel  má  ætla  að  -gelmir  sé  samstofna  við 
norsku  orðin  gjömling  og  gjömla,  er  nú  voru  nefnd  og  með  svipaðri 
merkingu,  eins  og  það  sé  samstofna  við  gamall;  væri  þá  merking  þess 
^ekki  heldur  óeðlileg  i  hellisnafninu  og  jafnvel  ekki  i  hinum  nöfnunum. 


344  Tveir  hellar  í  flallmundarhrauni. 

niður  á  löngum  kafla  nálægt  öðrum  enda  hellisins.  Verður 
hér  því  stór  gjá  i  hraunið,  eða  öllu  heldur  dæld,  því  að 
svo  er  hún  breið,  og  hellir  til  beggja  enda,  en  þverhníptir 
hamrar  til  beggja  hliða.  Er  þó  einstigi  niður  hamrana  á 
einum  stað  að  vestanverðu,  og  hafa  verið  myndaðar  sem 
tröppur  í  bergið  einhvern  tíma  i  fyrndinni,  svo  að  hér 
verður  komist  upp  og  ofan,  enda  er  það  nauðsynlegt,  ef 
t.  d.  þarf  að  bjarga  fé  upp.  Hellismunnarnir  að  land- 
norðanverðu  og  útsunnanverðu  í  gjánni  eru  afar-víðir  og 
háir  og  stórhrikalegir. 

Útsuðurhlutinn  (aðal-hellirinn).  Fremst  i  suður- 
hellinum  er  geysihá  hvelfing  og  gluggi  á;  er  þetta  sem 
eins  konar  fordyri.  ís  og  snjór  er  á  gólfi  og  klettaklung- 
ur,  er  hrunið  hefir  úr  loftinu  uppi  yfir.  Brátt  verður  fyrir 
hár  þverpallur,  er  gengt  upp  á  hann  og  eftir  honum  að 
framan  á  dálitlu  þrepi.  Bil  er  ekkert  milli  hans  og  lofts,, 
og  var  nú  sem  lokaðist  hér  hellirinn.  Hægra  megin  við 
þverpallinn  urðu  þó  dyr,  þröngar  og  heldur  lágar,  og  tók 
nú  við  mjór  og  myrkur  gangur.  Eg  hafði  i  bæði  skiftin 
ágætt  ljósáhald  —  acetylen-ljós,  sem  er  áreiðanlega  hið 
bezta  i  alla  staði  til  þess  háttar  rannsókna.  Gangur  þessi 
var  fremur  þröngur,  en  þó  vel  manngengur,  um  200  fet 
að  lengd. 

Þvergarður.  Á  botninum  var  allmikið  grjót,  og 
við  nánari  athugun  sást  brátt,  að  það  hafði  verið  saman- 
borið  i  garð  um  þyeran  ganginn  framan  til.  Aliur  var 
garður  þessi  hruninn  eða  rifinn  niður  aftur.  Þegar  innar 
kemur  úr  ganginum  vikkar  hellirinn  brátt  mjög  mikið, 
milli  veggja  er  viðast  um  30  fet;  um  100  faðma  frá  inn- 
gangi  er  viddin  23  fet  á  kafla;  viða  meira  innar.  Hæðin 
er  geysimikil,  þar  sem  ekki  var  niðurhrun  á  gólfl,  viðlíka 
og  t.  d.  i  háhvelfdum  kirkjum  erlendis. 

I  s  m  y  n  d  i  r.  Brátt  komum  við  að  óbráðnum  ís,  og 
var  á  þessu  svæði,  sem  var  all-langt,  mjög  einkennilegt 
umhorfs.     Isstrýturnar  á  hellisgólflnu  komu  i  ljós  hver  af 


Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni.  345 

annari,  flestar  með  svipaðri  lögun  eða  líkar  í  vexti,  en 
mjög  misháar.  Þar  sem  þær  stóðu  þarna  í  myrkrinu, 
keikbeinar,  grafkyrrar  og  eins  og  hálf-gagnsæjar,  þegar 
ljósið  glampaði  á  þær,  líktust  þær  mjög  sumum  anda- 
myndum  andatrúarmannanna ;  þær  voru  öldungis  eins  og 
hjúpaðar  manneskjur,  mótaði  vel  fyrir  hálsi  og  herðum  á 
þeim  flestum.  Ein  var  allra  þeirra  stærst,  stóð  úti  við 
vegginn  vinstra  megin  og  var  þó  bil  á  milli;  nún  náði 
þar  til  lofts.  Menn  geta  gert  sér  i  hugarlund  þá  einkenni- 
legu  sjón,  er  fyrir  augun  bar,  er  við  vorum  þarna  inni  í 
miðjum  hópnum;  hér  var  sem  eins  konar  líf,  —  en  þó 
var  alt  svo  dautt,  svo  dautt,  ekkert  heyrðist  nema  dropa- 
fallið.  —  Við  gengum  áfram;  isinn  hætti,  þvi  að  lengra 
náðu  ekki  vetrarfrostin ;  hér  fyrir  innan  mun  ætíð  jafn 
hiti,  hversu  kalt  eða  heitt  sem  úti  fyrir  er. 

G  ó  1  f  i  ð .  Sumstaðar  var  gólfið  slétt  að  kalla,  en  þó 
mjög  hrjúft,  eins  og  smágert  hörzl  eða  grjótfroða  á  því; 
sumstaðar  smá  steinblöðrur,  er  óðar  brotnuðu  þegar  stigift 
var  á  þær. 

Steinstrýtur  og  steinstengur.  —  Sumstaðar 
stóðu  steinstrýtur  upp  úr  gólfinu  úr  samskonar  steini,  grá- 
grýti  (dolerit),  en  blágráar  og  mjög  þéttar  að  utan,  og 
báru  m jög  af  öðru  grjóti ;  þær  höfðu  myndast  af  allmörg- 
um  dropum  af  bráðnum  hraunsteini,  sem  dropið  hafði  nið- 
ur  af  brúnum  út  úr  veggjunum  eða  alla  leið  ofan  úr  lofti, 
og  munu  hafa  myndast  eftir  að  hellirinn  sjálfur  var  storkn- 
aður.  Ef  til  vill  hefir  bráðið  grjót  úr  nýju  hraunflóði  lek- 
ið  i  gegnum.  Þessar  strýtur  voru  misstórar;  eg  sá  eina,. 
sem  mun  hafa  verið  um  50  sm.  á  hæð  og  um  5  sm.  að 
þvermáli.  —  Úti  i  dálitlu  skoti  sem  var  i  vinstra  veggn- 
um  á  einum  stað,  stóð  sem  »gamalt  goð  á  stalli«  ein  slík 
strýta  eða  steinhraukur,  um  60—70  sm.  að  hæð  á  að  gizka 
og  um  30—50  sm.  að  þvermáli.  —  Á  brúnum  og  syllum 
héngu  langir  drönglar  og  fram  með  veggjunum  lágu  þeir 
i  röðum  á  hellisgólfinu,  þeir  sem  dottið  höfðu  niður,  sí- 
valir  teinar  um  30—40  sm.  þeir  lengstu,  er  eg  sá,  og  um 


346  Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni. 

6 — 8  mm.  að  þvermáli  flestir.  —  Alt  var  hér  mjög  hreint 
og  þurt  og  öldungis  ryklaust.  Loftið  viðkunnanlegt,  dá- 
litið  svalt.  Við  höfðum  nú  gengið  lengi  og  haldið  allvel 
áfram.  Við  komum  hvað  eftir  annað  að  niðurhruni;  þau 
voru  sem  dálitlir  hólar  af  stórbjörgum  á  gólfinu;  við 
klöngruðumst  upp  og  væntum  oft,  að  nú  myndum  við  ekki 
komast  lengra,  þvi  sum  af  niðurhrununum  náðu  því  nær 
til  lofts.  En  jafnan  er  við  vorum  komnir  yfir  eitt  niður- 
hrunið  tók  við  slétt  gólfið  og  ávalt  var  hellirinn  hinn 
sami,  virtist  þvi  nær  beinn  og  krókalaus,  hár  og  víður. 
Ohætt  var  að  halda  áfram,  hér  voru  fáir  og  smáir  afkim- 
ar  og  engir  afhellar,  —  nema  þeir  séu  þá  út  úr  veggj- 
unum  hærra  uppi.  —  A  einum  stað  við  vinstra  vegginn1) 
var  dálítill  afkimi  eða  bogi  út  úr,  en  opinn  inn  í  aðal- 
hellinn  i  báða  enda,  um  100  fet  að  lengd.  Við  höfðum 
nú  gengið  3/4  stundar  og  tókum  að  furða  okkur  á  lengd 
hellisins.  Framar  i  hellinum  höfðum  við  orðið  varir  þess, 
að  menn  hefðu  verið  þar  áður,  en  nú  vorum  við  fyrir 
löngu  hættir  að  sjá  nokkur  þess  konar  vegsummerki.  Á- 
fram,  áfram,  botninn  vildi  eg  finna  í  þessum  ómælandi 
undrageim.  Brátt  komum  við  þar,  er  hellirinn  fór  að 
ganga  saman,  þó  var  hann  vel  manngengur,  og  niðurhrun 
engin.  Á  einum  stað  stóð  hér  undir  lofti  stoð  harla  mikil, 
og  voru  gangar  beggja  vegna.  Var  stoð  þessi  ekki  há, 
en  allmargir  faðmar  að  ummáli.  Við  héldum  enn  rak- 
leitt  áfram,  þvi  að  gólfið  var  greitt  yfirf erðar  og  bar  ekk- 
ert  sérlega  nýstárlegt  fyrir   augun.  — 

Botn.  Loksins,  um  113föðmum  fyrir  innan  stoðina, 
tók  loftið  að  hallast  og  hallaði  þvi  nú  alveg  ofan  að  gólfi. 
Hér  var  botninn.  Heila  klukkustund  og  5  mín.  betur 
Jhöfðum  við  gengið.  Ekki  sá  eg  hér  þess  nein  vegsum- 
merki  að  menn  hefðu  hingað  komið  áður,  nema  ef  vera 
skyldi  nokkra  steina,  er  virtust  hafa  verið  lagðir  af  manna 
höndum  svo  sem  þeir  lágu,    en    ekki   hafa   lagst    svo    af 


*)  Um  480—500  faðma  frá  inngangi. 


Tveir  hellar  i  Hallmundarhrauni.  347 

náttúrunnar  hendi.1  Við  dvöldum  hér  lítið  eitt;  skildi  eg 
eftir  nafnspjald  mitt  með  nöfnum  okkar  Olafs  beggja  og 
dagsetning. 

Við  gengura  síðan  fram  aftur  og  skoðuðum  ýmislegt 
betur  af  því  sem  við  höfðura  orðið  varir  við  á  inneftir- 
leiðinni,  og  eftir  hér  um  bil  1  klukkustund  vorum  við 
komnir  framundir  opið  aftur. 

Srauga.  —  Hleðslur.  Á  inneftirleiðinni  hafði 
eg  veitt  því  eftirtekt,  að  srauga  ein  lág  og  mjó  var  út  úr 
veggnum  vinstra  megin  hér  framan  tii  og  hugði  eg  að  eg 
skyldi  aðgæta  hana  betur.  Eg  gerði  það  nú  og  er  eg  kom  að 
henni  aftur  á  úteftir-leiðinni  og  varð  þess  brátt  var,  að  hlaðið 
var  stórum  steinum  fyrir  op  hennar  eða  upp  í  hana.  Eg 
tók  að  bisa  við  að  koma  steinunum  út,  og  veittist  það 
erfitt,  þvi  að  hér  var  svo  þröngt,  að  ekki  varð  náð  til 
öðruvísi  en  að  bogra  á  hnjánum.  Það  mikið  gat  eg  þó 
fært  til  steinana,  að  eg  gat  skriðið  inn ;  en  er  eg  lýsti 
fynr  mér  inn  í  smuguna  sá  eg  aðra  hleðsluna  Jitlu  innar, 
—  eða  utar  réttara  sagt,  þvi  að  nú  tók  mig  að  gruna  að 
smuga  þessi  væri  jafnhliða  ganginum,  er  við  höfðum  gengið 
um  inn  í  hellirinn,  og  þvergarðurinn  var  í.  Eg  smaug 
því  öfugur  fram  i  aðalheliirinn  aftur  og  lagði  steinana 
líkt  og  áður  voru  þeir. 

Við  gengum  nú  út  í  gegnum  ganginn  og  upp  á  þver- 
pallinn,  sem  eg  gat  um,  og  eftir  honum  út  að  veggnum. 
Meðfram  veggnum  var  hér  gjá  eða  glufa  niður,  um  5 — 6 
álna  djúp  og  mjög  þröng.  Lét  eg  mig  síga  hér  niður  i 
og  smaug  inn  eftir  skorunni ;  hún  lokaðist  brátt  yfir  höfði 
mér.  —  Varð  eg  hér  litið  eitt  var  við  bein;  virtust  þau 
vera  forn  og  fúin  sauðabein;  eitthvað  litils  háttar  varð 
eg  var  við  bein  á  gangmum.  —  Eg  smaug  nú  inn  smug- 
una  og  kom  brátt  að  þverhleðslu,  mjög  raramgjörðri;  væri 
það  torvelt  að  flytja  mjög  til  þá  steina,  er  hér  voru  lagðir. 
Lýsti  eg  inn  eftir  smugunni  og  sá  að  hún  mjókkaði  nokk- 


*)  Er  eg  kom  hér  i  sumar  hafði  verið  hlaðin  hér  lítil  varða. 


348  Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni. 

uð,  —  en  þó  var  hún  ekki  eins  mjó  hér  og  hún  var  inn- 
an  til,  því  nú  vissi  eg  að  þetta  var  alt  sama  smugan.  Sá 
eg  hér  inni  eina  hleðsluna  enn  og  þar  svo  stóran  stein, 
að  mig  furðaði  mjög  á,  að  unt  hefði  orðið  að  koma  hon- 
um  þangað  inn;  —  og  það  var  þó  bersýnilegt,  að  hingað 
var  hann  kominn  af  mannavöldum,  —  og  það  þá  auð- 
vitað  þeirra  manna,  er  áttu  líf  sitt  að  verja.  Hér  var 
ekki  um  að  villast,  maður  eða  menn  fleiri  en  einn  hafa 
lagst  út  í  hellirinn,  hlaðið  vigisgarða  fyrir  ganginn,  svo 
að  hægra  yrði  þar  til  varnar,  ef  að  yrði  sótt  að  utan,  en 
marghlaðið  upp  i  smuguna  svo  að  ekki  þyrfti  að  verja 
hana  á  annan  hátt.  Hún  var  of  mjó  til  þess  að  hafa  þar 
útgang  og  inngang,  enda  torvelt  að  komast  upp  úr  henni 
á  pallinn,  —  en  á  hinn  bóginnn  gátu  óvinirnir  skriðið  þar 
inn,  ef  hellisbúi  átti  öðrum  að  mæta  á  ganginum. 

Eg  skal  taka  það  fram,  að  það  mun  allsendis  ókunn- 
ugt  hver  hér  haíi  lagst  út,1)  og  engin  munnmæli  munu  til 
um  það  lengur. 

Landnorðurhlutinn  (skúti).  Við  fórum  síð- 
an  í  landnorðurhellinn.  Hann  var  afarhár  og  við- 
ur.  —  Svell  var  yfir  alt  gólfið  og  allmikið  vatn 
ofan  á  þvi,  —  það  sem  bráðnað  hafði  um  sumarið. 
örskamt  var  inn  að  botni,  að  eins  fáeinir  faðmar.  —  Það 
kom  þannig  i  ljós  að  hellisopið,  þessi  stóra  gjá  eða  dæld, 
hafði  myndast  á  þann  hátt,  að  hvelfingin  yfir  hellinum, 
sem  hér  hefir  verið  afarvíður,  hefir  brotnað  niður  að  mestu 
leyti;  hefir  það  orðið  i  jarðskjálfta  eða  af  þvi  að  nýtt 
hraun  ruddist  ofan  á  og  braut  niður  hvelfinguna,  —  þó 
ekki  þegar  er  það  kom,  heldur  eftir  að  það  var  storknað. 
Hér  er  þvi  ekki  nema  um  einn  helli  að  ræða  i  raun  og 
veru,  þegar  svona  er  litið  á. 

Hellirinn  friðhelgur.  Vegna  þeirra  f ornu 
mannvirkja,  sem  frá  var  sagt  i  Viðgelmi,  verður  hann 
settur  á  fornleifaskrá  og  friðaður  allur  lögum  samkvæmt; 


!)  Sbr.  þó  Vatnsdælu  kap.  41    (F  o  r  n  s  ö  g  u  r ,    Leipzig    1860,   bls. 
66,  1.  4-5). 


Tveir  hellar  í  Hallmuudarhrauni.  349 

má  hér  því  ekki  hagga  neitt  við  neinum  mannaverkum, 
en  vonandi  er  að  þeir,  sem  ganga  kunna  í  hellinn,  geri 
sér  far  um  að  hagga  heldur  ekki  við  hinum  einkennilegu 
verkum  náttúrunnar  hér,  t.  d.  ísstrýtunum,  steinstrýtunum 
og  steinteinunum.  —  Vilji  menn  taka  eitthvað  með  sér  til 
minja  af  þessum  steinum,  ættu  menn  ekki  að  brjóta  þá 
af  sem  fastir  eru,  heldur  taka  þá  lausu,  sem  nóg  er  lika 
af  Verði  nokkur  brögð  að  þvi,  að  hér  verði  gerðar 
skemdir  á,  má  auðveldlega  loka  hellinum  með  kostnaðar- 
litlum  útbúnaði  í  ganginum.  Líklegt  er  að  ferðamenn 
ýmsir  erlendir,  er  hingað  koma  til  lands,  þykist  eiga  er- 
indi  hingað,  og  mætti  ætla  að  margir  íslendingar  kunni 
að  finna  löngun  hjá  sér  til  að  skoða  helli  þennan  ekki 
síður  en  Surtshelli,  þó  ekki  sé  hann  enn  svo  frægur  orð- 
inn.  Eg  tel  það  nær  vafalaust,  að  Víðgelmir  muni  vera 
eins  langur  og  Surtshellir.  í  fyrra  sumar  hafði  eg  þvi 
miður  engin  hentug  mælingaráhöld  með  mér  til  að  mæla 
lengd  Víðgelmis.  Eg  mældi  hann  i  sumar  með  línu,  sem 
var  50  fet  að  lengd  og  var  útsuðurhellirinn  81  umferð  með 
henni,  en  hún  styttist  er  kom  i  vatnið  framan  til;  með 
ágizkun  komst  eg  þó  að  þeirri  niðurstöðu  að  hann  muni 
vera  um  660 — 70  faðmar.  Miklu  er  Víðgelmir  fallegri  og 
viðkunnanlegri  allur  að  vera  i  en  Surtshellir,  og  meira 
að  sjá  hér  af  einkennilegum  náttúrumyndunum. 

Notkun  hellisins.  Væri  hellir  þessi,  þessi 
sjálfgjörða,  mikilfenglega  og  í  alla  staði  trausta  bygging 
náttúrunnar,  nær  höfuðstað  landsins  t.  d.,  eða  að  minsta 
kosti  nær  sjó,  mætti  hún  koma  að  góðum,notum  með  til- 
tölulega  litlum  umbótum  og  útbúnaði,  t.  d.  sem  »kata~ 
komba«  fyrir  legstað  helztu  manna  hér  á  landi  o.  fl.  — 
Rúmið  er  óþrjótandi  að  kalla.  En  búast  má  við  að  ak- 
vegur  komi  fram  alla  Hvítársíðu  áður  en  mjög  langt  líður 
og  verður  þá  hægt  að  gera  akveg  að  hellinum  alla  leið. 
Inni  í  hellinum  er  nóg  efni  og  gott  til  þess  að  gera  úr 
steinkistur  og  önnur  minningarmörk.  —  Hversu  mikilsvert 
hefði  það  ekki  orðið  fyrir  oss  nú  og  jafnan,    ef   sá   siður 


350  Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni. 

hefði  verið  tekinn  upp,  t.  d.  þegar  á  söguöldinni,  að  búa 
veglega  um  lik  manna  i  þessum  eða  þvílíkum  stórhellum 
á  landi  hér.  Hvað  vissi  heimurinn  um  hiná  stórmerku 
menningu  Forn-Egipta,  ef  þeir  hefðu  söktlíkummerkismanna 
sinna  niður  í  moldina  og  falið  þá  fúanum  og  gleymskunni? 
Þessir  tveir  hellar,  hið  undurfagra  landslag  í  Kal- 
manstungu  (niðrí  tungunni  og  á  Tungufelli)  og  niður  með 
Hvitá  beggja  vegna,  ætti  að  vera  nóg  til  að  leiða  ferða- 
mannastraum  upp  um  Borgarfjörðinn.  Þar  eru  og  margir 
hverar,  margir  merkisstaðir,  t.  d.  Reykholt  o.  fl.  o.  fl.  En 
brúa  verður  Hvitá  hjá  Völlum  og  það  sem  fyrst,  enda  er 
það  ekki  ýkja  torvelt,  þvi  að  þar  er  á  klöppunum  hið 
ágætasta  brúarstæði. 

Myndun  Viðgelmis.  Enda  þótt  eg  sé  ekki  jarð- 
fræðingur  vil  eg  leyfa  mér  að  fara  nokkrum  orðum  að 
lokum  um  myndun  Víðgelmis.  Eins  og  eg  hefi  tekið  fram 
hefir  hann  breyzt  nokkuð  frá  þvi  er  hann  varð  til  i  fyrstu: 
Stórt  op  hefir  myndast  á  loftið,  nálægt  efri  endanum,  við 
það  að  loftið  hefir  fallið  þar  niður  og  liggur  nú  brotið  á 
hellisgólfinu ;  á  mörgum  öðrum  stöðum  hefir  fallið  meira 
og  minna  niður  úr  hellisloftinu  og  liggur  það  grjót  nú  i 
hrúgum  á  hellisgólfinu ;  mjög  víða  hefir  bráðinn  hraun- 
steinn  sigið  niður  i  gegnum  hellisloftið  og  myndað  smá 
flóð  eða  læki  á  gólfinu,  sumstaðar  lekið  niður  í  hálfstirðn- 
uðum  dropum,  sem  hlaðist  hafa  upp  á  gólfinu  og  myndað 
strýtur ;  þykkúr  og  hálf stirðnaður  seig  steinninn  niður  sum- 
staðar  að  lokum  og  stirðnaði  i  löngum  stöngum;  sumstaðar 
seig  vatn  niður.gegnum  loftið,  og  á  vissu  svæði  framan 
til  náði  það  að  frjósa  á  vetrum  og  vatnsdroparnir  mynd- 
uðu  isstrýturnar  likt  og  steindroparnir  steinstrýturnar. 
Loks  komu  menn  i  hellinn  og  gerðu  þau  mannaverky 
sem  á  var  minst  hér  að  framan.  Aður  en  þessar  breyt- 
ingar  urðu  á?  var  hellirinn  allur  eins  og  hann  er  enn  á 
þeim  köflum  þar  sem  einskis  þessa  er  vart,  allvel  sléttur 
innan  en  þó  mjög  hrjúfur  og  gljúpur.  Það  er  bersýnilegt 
að  hellirinn  er  engin   rifa    eða   sprunga,    sem    orðið    hafi 


Tveir  hellar  í  Hallmundarhrauni.  351' 

neðanjarðar  eða  hraunflóð  lukt  yfir.  Það  er  og  bersýni- 
legt,  að  hér  hefir  ekki  verið  fljótandi  steinn  er  svo  hafi 
fengið  útrensli  og  s vo  orðið  tóm  ef tir ;  nei,  hér  mun  ekki 
hafa  runnið  neitt  fljótandi  hraun  um  eins  og  Þorv.  Thor- 
oddsen  álítur  að  hafl  átt  sér  stað  í  Surtshelli  eftir  að  hann 
var  myndaður.  Víðgelmir  er  eins  og  steyptur  utan  um 
eitthvað,  sem  síðan  hefir  horfið  á  braut,  en  hvað  hefir  það 
verið?  Það  getur  ekki  verið  annað  en  vatn  eða  réttara 
sagt  vatnsgufa.     Hvernig  stóð  þá  á  henni? 

Áður  en  hraunið  rann  niður  þennan  dal,  sem  er  hér  á 
milli  tungunnar  (Tungufells)  og  hæðadraganna  fram  af 
siðunni  hins  vegar,  rann  hér  stór  á,  —  og  rennur  enn : 
Norðlingafljót,  en  áður  en  hraunið  rann,  hefir  það  verið 
búið  að  grafa  niður  gljúfur  hér.  Þegar  hraunflóðið  streymdi 
niður  dalinn,  brauzt  það  fram  með  fljótinu  og  yfir  það  i 
gljúfrunum,  en  vatnið  komst  ekki  undan,  steinleðjan  kró- 
aði  það  inni  á  stuttum  eða  löngum  köflum,  hljóp  yfir  það, 
rann  niður  með  hömrunum  og  niður  á  botninn  og  breytti 
vatninu  þegar  i  gufu,  en  öll  gufan  komst  ekki  út  strax 
og  nokkuð  sat  eins  og  harður  kjarni  innan  i  hraunleðj- 
unni,  sem  svo  storknaði  utanum;  gufan  lætur  ekki  und- 
an.  Alt  hefir  þetta  gerst  í  einni  svipan.  Hafi  hraunið 
runnið  um  vetur,  er  fljótið  var  frosið  í  gljúfrunum  verður 
þessi  myndun  enn  skiljanlegri.  Síðan  storknaði  stein- 
leðjan  og  gufan  kólnaði  líka  og  varð  að  vatni,  sem 
seig  niður  í  gegnum  steininn.  Steypukjarninn  var  horf- 
inn  og  tóm,  —  hellirinn  — ,  eftir  i  storknuðu  hrauninu. 
Á  þennan  hátt  munu  margir  hellar  hafa  myndast  i  hraun- 
inu  og  eg  ætla  að  Surtshellir  hafi  og  myndast  á  þennan 
hátt  upprunalega.  Ásigkomulag  Víðgelmis  að  innan  virð- 
ist  mér  aðallega  styrkja  þessa  skoðun  mína  á  hellismynd- 
uninni.  —  Siðan  hefir  að  líkindum  runnið  nýtt  hraun  yfir 
og  þá  hafa  steinstrýturnar  og  stengurnar  myndast  og  þá 
hafa  niðurhrunin  orðið  og  opið  myndast,  sem  einnig  hefir 
getað  myndast  í  landskjálfta.  Eftir  að  opið  var  komið  á, 
fór  kuldinn,  sem  komst  inn  framan  til,  að  mynda  þar  ísinn 
úr  vatninu,  er  stöðugt  sígur  niður  i  gegnum  hellisloftið. 


Kvæði 

eftir  Jóhann  Sigurjónsson. 


Heimþrá. 

Reikult  er  rótlaust  þangið, 
rekst  það  um  viðan  sjá, 
straumar  og  votir  vindar 
velkja  þvi  til  og  frá. 

Fuglar  flugu'  yfir  hafið 
með  fögnuði'  og  vængjagný 

—  hurfu'  út  í  himinblámann. 
hratt  eins  og  vindlétt  ský. 

Þangið,  sem  horfði  á  hópinn, 
var  hnipið  allan  þann  dag.  - 
Bylgjan,  sem  bar  það  uppi, 
var  blóðug  um  sólarlag. 

Odysseifur  hinn  nýi. 

Svikult  er  seiðblátt  hafið 
og  siglingin  afarlóng. 

—  Einn  hlustar  Odysseifur 
á  óminnisgyðjunnar  söng. 

Marmarahöllin  heima  — 
Eg  húmdökku  gluggana  sá 
mæna'  eins  og  andvaka  augu 
út  á  hinn  dimmjúka  sjá. 


Kvæði.  353 


Höllin  er  löngu  hrunin  — 
hásætið  orpið  sand  — 
Það  bar  enginn  kensl  á  beinin, 
sem  bylgjan  skolaði  á  land. 

Sólarlag. 

Sólin  ilraar  af  eldi 
allan  guðslangan  daginn, 
faðmar  að  sér  hvert  einasta  blóm, 
andar  ]oírni,  yíir  sæinn. 

En  þegar  kvöldið  er  komið 
og  kuldinn  úr  haíinu  stígur, 
þá  kastar  hún  brandi  á  bláloftsins 

tjóld 
og  blóðug  í  logana  hnígur. 

Nóttin  flýgur  og  flýgur 

föl  yfir  biminbogann, 

myrkrinu  eys  hún  á  eldbrunnin  tjöld, 

eys  þvi  sem  vatni  yfir  logann. 

Föl  og  grátin  hún  gengur, 
geislanna  i  blómunum  leitar 
—  enginn  i  öllum  þeim  eilifa  geim 
elskaði  sólina  heitar. 


Fyrir  utan  glugga   vinar   mins. 

Hljóðnað  er,  borg,  á  breiðum  strætum  þinum, 
bláhvítur  snjór  við  vota  steina  sefur. 
Draumsilki  rakið  dimma  nóttin  hefur 
deginum  fegra  upp  úr  silfurskrínum. 

Vökunnar  logi'  er  enn  í  augum  minum, 
órói  dagsins  bleika  spurning  grefur 


354  Kvæði. 

djúpt  í  mitt  hjarta  —  er  kemur  seinna  og  krefur 
kyrðina  um  svar  —  um  lausn  á  gátum  sinum. 

Vinur  þú  sefur  einn  við  opinn  glugga, 
æskunnar  brunn  i  svefnsins  gyltu  festi 
sigur  þú  í,  og  safnar  fullum  höndum. 

Hugur  minn  man  þinn  háa  pálmaskugga, 
haíi  eg  komið  líkur  þreyttum  gesti, 
utan  frá  lífsins  eyðihvitu  söndum. 

Bikarinn. 

Einn  sit  eg  yíir  drykkju 
aptaninn  vetrarlangan, 
ilmar  af  gullnu  glasi 
gamalla  blóma  angan. 

Gleði,  sem  löngu  er  liðin, 
lifnar  i  sálu  minni, 
sorg,  sem  var  gleymd  og  grafin, 
grætur  i  annað  sinni. 

Bak  við  mig  bíður  dauðinn, 
ber  hann  í  hendi  styrkri 
hyldjúpan  næturhimin 
heltan  fullan  af  myrkri. 


Þrjú  bréí 

Jónasar  Hallgrímssonar  til  Þórðar  Jónassens*). 


Eskifirði  18.  Okt.   1842. 
Hæstvirti 

elskulegi  herra  Assessor  ! 

Hjer  er  nú  loksins  kominn  snjór  og  harka  og  harðviðrið  tefur 
okkur  að  komast  af  stað.  —  Okkur  !  því  jeg  er  nú  líka  ferðbúinn 
til  Hafnar  eins  og  dauðu  sauðirnir  og  fer  bráðum  að  kveða  gömlu 
vísuna  mína :  »Sjónum  spanska  út  í  enn  er  eg  granska,  bróðir^. 
Nú  held  jeg  komi  einhvur  landlísing;  allan  skjækilinn  er  jeg  búinn 
að  sjá  að  minnsta  kosti,  nema  eitthvað  af  Lánganess-ströndunum 
og  ellefu  kistur  fullar  af  grjóti  flit  jeg  nú  loksins  með  mjer  sjálf- 
um  þegar  jeg  skil  við  ferðina.  Hún  hefur  annars  verið  nokkuð 
harðsókt  í  sumar,  enn  guði  sé  lof,  mjer  tókst  að  koma  af  öllu 
ætlunarverkinu,  og  hafði  ofaníkaupið  tíma  til  að  lappa  skrokkinn  á 
mjer  með  aðstoð  Beldrings  míns,  svo  hann  er  nú  í  góðu  lagi,  álíka 
og  Vídalíns  postilla  sem  Þórarinn  á  Brekku  hefur  níbundið,  og 
vansjeð  nema  hann  kunni  að  endast  stundarkorn  enn,  »a11e  mine 
Fjender  til  Frygt  og  Bævelse«. 

Best  er  að  jeg  að  lokinni  ferð  gjet  ekki  annað  enn  verið  sæmi- 
lega  ánægður  með  starf  mitt  og  það  sem  ágjeíngt  er  orðið;  ham- 
ingjan  gjefi  það  gjeti  að  því  skapi  komið  landi  voru  og  vísindun- 
um  til  nota. 

Jeg  vonast  eftir  —  þó  þú  sjert  pennalatur,  að  sjá  frá  þjer 
línu  með  póstskipinu.  Segðu  mjer  bara  frá  því  sem  þú  heldur  jeg 
vilji  helst  vita,  um  landsins  hagi  first  og  fremst,  og  svo  ef  það 
væri  eitthvað  illt  eða  gott  sem  snertir  sjálfan  mig.  —  Hvað  líður 
t.  a.  m.  bóklegum  firirtækjum  siðra  þar?  hvað  er  talað  um  al- 
þíngið  og  skólann  og  annað  gagn  landsins  og  nauðsinjar?  Verslun- 
ina  &c?    Brauðaveitingarnar !  er  jeg  búinn  að  fá  mörgbrauð?  farðu 


*)  Lbs.  202  fol.  —  Útg.  Þorleifur  H.  Bjarnason. 


356  Þrjú  bréf  Jónasar  Hallgrimssonar. 

þjer  samt  hægt  til  vorsins,  nema  ef  eitthvað  skildi  berast  í  greípar. 
Komið  þið  nú  upp  einhvurju  tímariti  firir  landið;  nú  erum  við 
ekki  við  höndina  »Gárúngarnir«  að  barna  firir  ukkur  sóguna. 

Heílsaðu    öllum,    elskulegi !    sem    taka    vilja    kveðju    minni  og 
lifðu  sæll  og  blessaður. 

Þinn 

J.  Hallgrímsson. 


Sóreí  26.  Sept.  1843. 
Elskulegi  góði  Vinur! 
Jeg  verð  nú  ekki  lángorður  heldur  enn  vant  er;  erindið  er  líka 
lítið  nema  heilsa  og  kveðja  og  láta  þig  sjá  jeg  lifi  og  muni  eftir 
þjer.  Mjer  líður  á  flestan  hátt  vel,  guði  sje  lof;  heilsan  er  sæmi- 
leg  og  vinnan  gjeíngur  sæmilega,  og  hvað  aðbúð  og  umgjeíngni 
snertir,  þá  hefi  jeg  ekki  áður  átt  jafngóðu  að  fagna  opt  um  dagana. 
Jeg  er  hjer  úti  bæði  af  því  að  mjer  þikir  fara  ólíka  betur  um  mig 
enn  í  Kaupmannahöfn,  og  svo  hinu,  að  nú  er  firir  alvöru  verið  að 
gjera  við  islandica  —  jeg  er  hjá  Steenstrup,  eins  og  þú  gjetur 
nærri,  og  við  sitjum  nú  í  samvinnu  og  komi  nokkurntíma  svo  lángt 
(að)  eitthvað  komist  út  um  ísl.  ferðina,  verður  það  eftir  okkur  í  sam- 
einingu  og  undir  beggja  okkar  nafni.  Ekki  hef  jeg  heldur  gleimt 
fjelaginu  okkar,  enn  Landli'singin  verður  mikið  verk  og  undirbún- 
ingurinn  til  að  gjeta  skrifað  hana  að  gagni  er  ótrúlegur.  Lakast 
er  að  fjelagið  er  ekki  fært  um  að  borga  mjer  neitt  sem  heíta 
megi  viðunanlegt  og  það  er  nú  helst  sem  mjer  baggar  —  penínga- 
skorturinn  —  til  að  gjeta  unnið  almennilega.  Jeg  sje  brauðin  eru 
að  losna,  enn  jeg  þori  samt  ekki  að  láta  sækja  um  neitt  að  sinni, 
því  jeg  er  dauðhræddur  um  að  jeg  verði  ekki  búinn  j  vor  að  því 
sem  jeg  þarf  að  gjera  hjer.  Jeg  skrifa  þjer  ekkert  um  politik, 
því  jeg  ætlast  til  þú  lesir  blöðin,  enn  jeg  skal  í  þess  stað  segja 
þjer  eina  findni.  Þeir  hafa  verið  að  jagast  útúr  »Dramaet«  Heiberg 
og  Dr.  Hebbel  nokkur,  þískur  maður;  Heiberg  var  kominn  svo  að 
hann  átti  bágt  með  að  svara  og  segir  heldur  enn  ekki  neitt  »að 
Dr.  Hebbel  sje  aungvanveginn  »Dramaets  Messias«,  —  enn  Hebbel 
segir  aptur :  »ef  jeg  vildi  nú  vera  verri,  og  segja  Heiberg  væri 
þessi  Messias,  atli  hann  ætti  þáekkibágtmeðEnd- 
u  r  1  a  u  s  n  i  n  a  ?«. 


Þrjú  bréf  Jónasar  Hallgrimssonar.  357 

Þetta  held  jeg  verði  nú  að  vera  nóg  vetrarlángt.  Jeg  skildi 
raunar  hafa  skrifað  þjer  ögn  meira,  enn  í  þessu  augnabliki  fjekk 
jeg  boð  frá  Hauch,  og  má  líklega  vera  hjá  honum  alt  kvöldið.  Það 
er  nógu  gaman  þegar  maður  vill  rjetta  sig  upp,  að  gjeta  firirhitt 
aðra  eins  menn  og  Hauch  og  Ingemann  og  vera  ætíð  boðinn  og 
veltekinn. 

Eg  bið  að  heilsa  á  K  r  ó  n  a  —  svona  á  það  að  vera ;  þú  manst 
við  höfðum  talað  um  hvaða  endurbætur  þirfti  að  gera  við  Klúbbinn. 

Þegar  Briem  fór  heim  í  sumar  var  mjer  illt  í  fingri,  svo  jeg 
gat  ekkjert  orð  skrifað ;  en  eg  sendi  >þá  með  honum  Robert  og 
franska  Lexiconið  til  Biblioteksins,  en  Faber  varð  eptir  (Isl.  Fische). 
Þið  skuluð  fá  hann  að  vori,  það  munu  ekki  margir  spurja  um  hann 
hvurt  sem  er. 

Þegar  þú  skrifar  að  Reikholti,  þá  berðu  kjæra  kveðju  mína 
föður  þínum  sjerílagi,  og  heilsaðu  sömuleiðis  vinsamlega  heim  til 
þín  sjálfs. 

Bardenfleth  biður  að  heilsa  og  segist  nú  vera  að  leggja  sig 
eftir  i'slensku,  lifðu  vel. 

Þinn 

J.  Hallgrímsson. 


Kaupmannahöfn  21.  April  1845. 

Elsku  vinur  minn  góður! 

Mjer  er  sagt  að  skip  sje  að  fara  heim  rjett  í  þessu,  og  fljti 
jeg  mjer  því  að  þakka  þjer  fyrirfram  tvö  ástsamleg  brjef,  en  jeg 
skal  þakka  þjer  bæði  betur  seinna.  Jeg  er  sem  stendur  staddur 
hjer  á  skrifstofu  fulltrúa  vors,  og  hefi  —  eins  og  þú  getur  nærri 
æði  nauman  tímann.  Mjer  líður  nú  loksins,  guði  sje  lof,  sæmilega 
vel  til  heilsunnar;  mjer  er  batnað  allra  meina  minna,  nema  ein- 
hvurrar  agnar  af  Hypokondrí  —  bríngsmalaskottu  —  eða  hvað  það 
heitir,  draugurinn  sem  ásækir  svo  margan  íslendíng.  Jeg  er  sæmi- 
lega  feitur  og  þokkaleg  skepna,  en  miður  klæddur  og  óburgeislegri, 
enn  jeg  ætti  skilið  að  vera. 

Jeg  hef  skilað  kveðju  þinni  til  Steenstrups;  honum  líður  vel, 
nema  hvað  blóðið  sækir  stundum  á  höfuðið.    Danir  eru  nú  að  slokna 


358  Þrjú  bréf  Jónasar  fíallgrimssonar. 

—  svo  sem  eins  og  ljós,    sem  fuðrar  upp  af    því    vinnukona  hefur 
gleymt  að  taka  af  því  skarið. 

Þú  baðst  um  fleiri  kvæði;  það  situr  á  ukkur,  sem  lastið  alt 
sem  jeg  geri,  þegar  nafnið  mitt  stendur  ekki  undir 
því!  Jeg  hef  nú  samt  enn  þetta  árið  gjert  það  löndum  mínum 
til  Ijettis  og  þóknunar  og  skilningsauka  málanna,  að  setja  merki 
mitt  undir  þau  kvæði  mín  sem  koma  í  Fjólni,  þau  eru  hvorki  mörg 
nje  mikilvæg.    Lægi  altjend  vel  á  mjer  gæti  ieg  sjálfsagt  ort  betur. 

,Kong  Renós  Datter'  eptir  Hertz  verð  jeg  að  senda  þjer  með 
einhvurju  móti  undir  eins  og  það  kver  kemur  úr  prentun ;  þessi 
leikur  (romantisk  Drama  í  1  Act)  er  það  yndislegasta  sem  jeg  veit 
til  hafi  oltið  upp  úr  Dönum. 

Heilsaðu,  vinur  minn!  þeim  sem  þú  heldur  taka  vilji  kveðju 
minni.     Eg  skrifa  betur  með  seinni  skipunum. 

Þinn 

J.   Hallgrímsson. 


Ritfregnir. 


íslenzk  þjóðlög.  Safnað  hefir  Bjarni  Þorsteinsson.  Gefin 
út  á  kostnað  Carlsbergssjóðsins.    Khöfn  1906—09. 

Þá  er  hið  mikla  þjóðlagasafn  sóra  Bjarna  á  Siglufirði  komið 
út,  á  10.  hundrað  blaðsíður  í  stóru  8  blaða  broti,  —  þetta  safn, 
sem  sóra  Bjarni  hefir  verið  að  vinna  að  í  meira  en  20  ár,  og  safnað 
til  bæði  utan  lands  og  innan.  Öll  sú  elja  og  ástundun,  sem  hór 
hefir  verið  starfað  með,  er  blátt  áfram  aðdáanleg.  Líklega  hefir 
ekki  einu  sinni  séra  Bjarna  sjálfan  dreymt  fyrir  því,  að  svo  mikið 
væri  til  af  ísl.  þjóðlögum,  er  hann  byrjaði  á  þessu  verki,  enda 
allar  líkur  til,  að  hér  só  samankomið  á  einn  stað  það  sem  til  er 
af  því  tægi.  Manni  dettur  í  hug,  hvort  ekki  hefði  mátt  fella  eitt- 
hvað  burt  af  óllu  þessu,  sem  hér  er  tínt  til,  heildinni  að  skað- 
lausu,  —  og  eins  dettur  efagjörnum  sálum  í  hug,  hvort  sóra  Bjarni 
dragi  ekki  fullmikið  inn  undir  hugtakið  »íslenzk  þjóðlög«,  eða  með 
öðrum  orðum  telji  ymislegt  með  til  íslenzkra  þjóðlaga,  sem  ekki 
er  það  í  raun  og  veru  (t.  d.  lógin  úr  bók  Laubs  organista,  ýmis 
af  sálmalögunum  gömlu,  meginið  af  kaþólska  kirkjusöngnum).  Um 
það  skal  engu  spáð,  hver  áhrif  safn  þetta  muni  fá  á  sönglíf  íslend- 
inga  á  vorum  dögum.  Naumast  verður  alment  farið  að  taka  upp 
»gómlu  lögin«,  þótt  einkennileg  séu  sum  þeirra.  fíeldur  væri  það, 
að  rímnakveðskapurinn  lifnaði  við  aftur  að  einhverju  leyti.  En 
hvað  sem  þessu  líður,  þá  á  sóra  Bjarni  skilið  miklar  þakkir  fyrir 
verk  sitt  og  óskum  vór  honum  þess,  að  hið  mifcla  safn  hans  megi 
fá  sem  beztar  viðtökur  utan  lands  og  innan  hjá  þeim,  sem  vit 
hafa  á  hlutunum  og  þekkingu  til  að  dæma  um  verkið  meiri  en 
sá,  er  þetta  ritar. 

J.  H. 


360  Ritfregnir. 

Minningarrit  tuttugu  og  fimm  ára  afinælis  hins  ev.  lút* 
kirkjufélags  íslendinga  í  Vesturheimi  1885 — 1910.  Winnipeg 
1910. 

í  sumar  voru  liðin  25  ár  frá  stofnun  hins  ev.  lút.  kirkjufé- 
lags  landa  vorra  vestan  hafs.  Þessa  viðburðar  hefir  verið  minst 
með  sórstökum  hátíðahöldum  í  sambandi  við  kirkjuþing  þeirra  hið 
síðasta  og  með  útgáfu   sérstaks  minningarrits. 

Stofnun  kirkjufólagsins  vestra  er  og  vissulega  sá  merkisvið- 
burður,  sem  verðskuldar  að  hans  sé  minst  nú,  eftir  liðinn  fyrsta 
aldarfjórðunginn,  slíka  þýðingu  sem  sá  fólagsskapur  hefir  haft  fyrir 
alt  andlegt  líf  landa  vorra  vestra.  Allir  kirkju-  og  kristindóms- 
vinir  hugsa  þar  eðlilega  fyrst  um  hina  beint  k  i  r  k  j  u  1  e  g  u  starf- 
semi  þessa  fólagsskapar,  og  hvernig  sem  menn  annars  kunna  að 
líta  á  þá  guðfræðisstefnu,  sem  þar  hefir  ráðið  lögum  og  lofum  upp 
á  síðkastið,  þá  er  ómögulegt  annað  en  dást  að  hve  mikið  hefir 
verið  gjört  þessi  næstliðnu  25  ár  fyrir  kirkjumál  Vestur-íslendinga, 
til  þess  að  sporna  við  því,  að  þeir  glötuðu  trú  feðra  sinna,  og  stuðla 
að  því,  að  kristna  trúin  mætti  verða  hið  mikla  sameiningarafl  þeirra 
þar  í  dreifingunni  og  um  leið  lyftiaflið  í  allri  lífsbaráttu  þeirra. 
En  með  því  að  vinna  að  þessu  sórstaka  viðfangsefni  hefir  annað 
áunnÍ8t  um  leið,  sem  margir  munu  telja  enn  mikilvægara,  en  það 
er  varðveizla  hins  íslenzka  þ  j  ó  ð  e  r  n  i  s  þeirra.  Að  landar  vorir 
vestra  hafa  varðveitt  hið  íslenzka  þjóðerni  sitt  til  þessa,  er  vafa- 
laust  ekki  hvað  minst  starfsemi  kirkjufólagsins  að  þakka.  Og  fyrir 
það  er  öllum  góðum  íslendingum  skylt  að  minnast  þessa  fólags- 
skapar  með  hlyjum  hug  og  þakklæti,  eins  þótt  þeir  kunni  ekki  að 
meta  sem  ber  hina  beint  kirkjulegu  starfsemi  fólagsins. 

Þegar  athugaðar  eru  allar  ástæður,  verður  að  telja  framkvæmdir 
kirkjufólagsins  til  þessa  dags  rétt  ótrúlega  miklar.  Um  það  getur 
hver  sannfærst,  sem  les  Minningarritið.  Alls  hafa  t.  d.  54  söfn- 
uðir  verið  stofnaðir  í  sambandi  við  það.  Þeir  eru  vitanlega  ekki 
stórir  allir,  sumir  hafa  lagst  niður  aftur  og  nokkurir  nú  á  síðasta 
árinu  sagt  sig  úr  lögum  við  kirkjufélagið  ;  en  þegar  þess  er  gætt, 
hve  mikið  landflæmi  það  er,  sem  þessir  sófnuðir  eru  dreifðir  yfir, 
og  að  kirkjufelagið  hefir  gert  sitt  ytrasta  til  að  veita  þeim  prests- 
þjónustu  að  einhverju  leyti,  þá  er  það  eitt  mikið  verk,  ekki  fleiri 
prestum  en  fólagið  hefir  haft  á  að  skipa.  Kirkjur  hafa  alls  30 
verið  reistar.  Ein  þeirra,  kirkja  fyrsta  lút.  safn.  í  Winnipeg,  er 
líklega  lang-veglegasta  guðshúsið,  þar  sem  ísl.  guðsþjónnsta  hefir 
nokkuru  sinni  verið  flutt.     Það    hefir    gefið  út  5  tímarit,    af    þeim 


ítitfregnir.  361 

lifa  nú  tvö,  Sameiningin,  nú  á  24.  árinu,  og  Áramót.  Það  hefir 
unnið  að  sunnudagaskólahaldi  víðs  vegar  í  söfnuðunum  og  stofnun 
ungmennafélaga.  Það  hefir  gengist  fyrir  skólahaldi  fyrir  ísl.  æsku- 
menn  og  stofnað  sjóð,  sem  á  sínum  tíma  mætti  nota  til  þess  að 
koma  upp  sjálfstæðum,  ísl.  kirkjufélagsskóla.  Sá  sjóður  var  í  fyrra 
orðinn  nálægt  30  þús.  króuur.  Enn  fremur  er  það  nú  að  koma 
sér  upp  heiðingjatrúboðs-sjóði,  til  þess  að  geta  tekið  verklegan  þátt 
í  trúboði  meðal  heiðingja.     Og  fleira  mætti  nefna. 

En,  sem  gefur  að  skilja,  er  saga  kirkjufélagsins  þennan  aldar- 
fjórðung  í  fylsta  skilningi  baráttusaga.  Og  sú  barátta  hefir  oft  og 
tíðum  verið  hörð.  Að  félagið  hefir  eflst  og  magnast  þrátt  fyrir 
það,  er  vitanlega  því  að  þakka  fyrst  og  fremst,  að  það  hefir  í  sinni 
fáliðuðu  starfsmannasveit  átt  einbeittum  dugnaðarmönnum  á  að 
skipa,  mönnum,  sem  vissu  hvað  þeir  vildu.  Er  þar  fremur  öllum 
öðrum  að  nefna  séra    Jón    Bjarnason. 

Saga  kirkjufólagsins  er  jafnframt  saga  sóra  Jóns  Bjarnasonar, 
Engum  einstökum  manni  á  kirkjufólag  Vestur  íslendinga  jafnmikið 
að  þakka  og  honum.  Sá  sem  þetta  ritar  hefir  haft  ymislegt  við* 
trúmálaskoðanir  þessa  manns  að  athuga  næstliðin  10  ár.  Eg  hika 
ekki  við  að  telja  kristindómsskilning  sóra  Jóns  gallaðan  mjög  og 
guðfræðisskoðanir  hans  allar  götur  á  eftir  tímanum.  Um  eitt  tíma- 
skeið  var  sóra  Jón  frjálslyndur  maður  í  trúarskoðunum,  en  í  hinni 
löngu  baráttu  hefir  frjálslyndið  smámsamau  höggist  af  honum.  Þetta 
er  skiljanlegt,  þótt  leitt  sé.  Nú  er  sóra  Jón  allra  manna  íhalds- 
samastur  í  trúmálum.  En  ranglátt  væri  í  meira  lagi  yfir  þessu  að- 
gleyma  því  hvílíkt  m  i  k  i  1  m  e  n  n  i  sóra  Jón  Bjamason  er,  þrátt 
fyrir  þetta.  Hefði  hann  ekki  verið  sá  afburðamaður,  sem  hann 
er,  hefði  kirkjulegi  fólagsskapurinn  þeirra  Vestur  íslendinga  aldrei 
orðið  það  sem  hann  er.  Það  er  séra  Jón,  sem  hefir  mótað  hann, 
—  skapað  hann  í  sinni  mynd  og  líkingu. 

Minningarritið  er  að  öllum  ytra  frágangi  hið  pryðilegasta,  á 
svellþykkum  gljápappír  með  fallegu  letri.  Myndirnar  í  því  svo- 
ágætlega  prentaðar,  sem  bezt   verður  á  kosið. 

Einnig  að  efninu  til  er  ritið  hið  vandaðasta.  Fremst 
eru  í  því  »Minningar«,  hugleiðingar  út  af  25  ára  afmælinu  eftir 
sóra  Björn  B.  Jónsson,  núverandi  forseta  kirkjufólagsins.  Því  næst 
kemur  langur  ljóðabálkur  eftir  sóra  Valdimar  Briem,  »Hátíðaljóð«, 
sem  að  líkindum  hafa  verið  notuð  við  sjálfa  minningarhátíðina 
vestra.  Þá  kemur  saga  kirkjufólagsins  eða  yfirlit  yfir  sögu  þess- 
og  starf  eftir  þá  séra  Björn  og  Friðjón  Friðriksson.     Það    er    aðal- 


362  Ritfregnir. 

rifcgjörðin  í  Minningarritinu.  Ritgjörð  þessi  hefir  mikinn  fróðleik 
að  geyma  og  getur  orðið  til  mikils  stuðnings  síðarmeir  fyrir  þann, 
er  skrifar  sögu  íslenzku  kirkjunnar  vestan  hafs.  En  hún  er  nokk- 
uð  beinagrindarleg  á  köflum,  eins  og  slík  yfirlit  verða  oft,  þegar 
höfundarnir  vilja  sem  minst  leggja  til  frá  eigin  brjósti,  en  láta  sér 
nægja  að  rekja  viðburðina  í  réttri  tímaröð.  Frásögn  þessi  virðist 
þá  og  vera  mjög  óhlutdræg,  og  er  það  í  alla  staði  lofsvert.  Loks 
eru  þar  tvær  æfiminningar  manna,  sem  prestsþjónustu  hafa  haft  á 
hendi  meðal  Vestur-íslendinga  áður  en  kirkjufólagið  kom  til  sög- 
unnar,  þeirra  Páls  Þorlákssonar  (f  1882)  og  Halldórs  Briem  (nú 
bókavarðar  í  Rvík).  Hefir  séra  Jón  B.  ritað  æfisögu  hins 
fymefnda,  en  séra  Fr.  Hallgrímsson  hins  siðarnefnda.  Mörgum 
kynni  að  vera  forvitni  á  að  sjá  æfisögu  séra  Páls.  Sem  kunnugt 
er  voru  þeir  sóra  Páll  og  séra  Jón  mjög  ólíkra  skoðana  í  trúmál- 
um,  meðan  báðir  störfuðu  saman,  og  deilan,  sem  séra  Jón  átti  í  við 
hann,  einhver  hin  langsnarpasta,  sem  séra  Jón  hefir  átt  í  um  dag- 
ana.  Lítilsháttar  er  vikið  að  þeim  trúmálaágreiningi  í  æfisögunni, 
en  ekki  farið  neitt  verulega  út  í  það  mál,  enda  skoðanamunurinn 
líklega  minni  nú  en  þá,  hvað  sóra  Jón  snertir. 

Minningarritið  flytur  meðal  annars  myndir  af  öllum  þeim 
mönnum,  er  einhvern  tíma  hafa  haft  á  hendi  prestsþjónustu  innan 
kirkj  ufólagsins,  og  eins  prestunum  tveimur,  er  störfuðu  meðal  ís- 
lendinga  áður  en  félagið  var  stofnað.  Ny  mynd  er  þar  af  séra 
Jóni,  nú  gráum  fyrir  hærum. 

Yfirleitt  er  minningarritið  hin  eigulegasta  bók. 

J.  H. 


Jón  Trausti:  Heiðarbýlið.  Þriðji  þáttur:  Fylgsnið.  Rvík 
1910. 

Sagan  af  »Heiðarbylinu«  lengist.  Eitt  bindi  á  ári.  Þrjú  kom- 
in,  og  fjórða  í  vændum. 

Eg  man  hve  fallegur  mér  þótti  »inngangurinn«  —  ljóðþyður 
lofsöngur  um  heiðalöndin,  og  þó  hljómmikill  og  tigulegur.  Eflaust 
er  hann  einn  hinn  fegursti  þáttur  sem  ritaður  hefir  verið  um  ís- 
lenzka  náttúru,  í  sundurlausu  máli.  Hann  talaði  um  þá  sem  bygðu 
heiðabylin,  sem  nú  eru  í  eyði.  Þeir  voru  landnámsmenn.  Og  les- 
andann  grunar,  að  höfundur  er  sjálfur  fullur  af  eldmóði  landnáms- 
mannsins.  Hann  ætlar  að  nema  nytt  land  fyrir  íslenzkar  bókment- 
jr,  lysa  lífi  heiðarbúanna,  sem  hin  skáldin  hafa  ekki  heim3Ótt.    Það 


Ritfregnir.  363 

-er  sjálfsagt  ekki  sízt  þess  vegna,  að  haun  hefir  farið  með  Höllu  og 
Olaf  upp  að  Heiðarhvammi. 

Og  nú  eru  komin  þrjú  bindi.  Eg  hef  lesið  þau  í  sömuröðog 
þau  komu,  en  altaf  hefir  farið  eins  fyrir  mór :  þegar  einu  var  lokið, 
fanst  mór  eg  ekki  geta  metið  það  til  fullnustu,  fyr  en  eg  fengi 
næsta  bindið  og  sæi  hvað  úr  þessu  ætlaði  að  verða.  En  gátan  er 
óleyst  enu.  Hvern  dóm  ber  að  leggja  á  söguna  í  heild  sinni,  fer 
eftir  því  hvernig  höfundi  tekst  að  draga  saman  þræðina  í  síðasta 
bindinu,  —  og  megi  eg  spá  nokkru,  þá  verður  það  erfitt.  Því  eins 
og  sagan  nú  horfir  við,  er  hvert  bindið  annarsvegar  ekki  nógu  sjálf ■ 
stætt  til  að  lifa  lífi  sínu  út  af  fyrir  sig,  og  hinsvegar  ekki  svo 
samfelt  hinum,  að  það  sé  óhjákvæmilegur  þáttur  heildarinnar. 

Halla  og  Ólafur  eru  ekki  lengur  aðalpersónur  sögunnar.  I  raun- 
inni  finst  mór  eg  ekki  þekkja  þau  stórum  betur  nú,  en  þegar 
fyrsta  bókin,  »Halla«,  kom.  Með  hverju  bindi  koma  nyjar  persón- 
ur  fram  á  sjónarsviðið  og  draga  að  sér  aðal-athyglina.  Þeim  eroft 
vel  og  skarplega  lyst,  en  að  þær  koma  við  þessa  sögu,  virðist  frem- 
ur  af  handahófi.  Það  er  líkt  og  á  skemtiferð  um  sveitir  þar  sem 
maður  er  allsendis  ókunnugur.  A  hvaða  bæjum  slórað  er,  fer  eftir 
smáatvikum  og  geðþótta.  Og  í  rauninni  getur  dvölin  áeinum  bæn- 
um  orðið  jafn  söguleg  og  á  öðrum. 

Þrátt  fyrir  þetta  munu  menn  lesa  bókina  með  athygli,  því  Jón 
Trausti  sér  svo  margt  á  ferð  sinni  og  hefir  frá  nógu  að  segja.  Og 
hann  segir  oftast  vel  frá.  Lesandinn  leggur  trúnað  á  orð  hans,  og 
það  eins  þó  hann  finni  stundum,  hvernig  Trausta  er  í  þeli  til  þeirra 
sem  hann  lysir.  Og  margt  af  því  sem  hann  segir  á  sór  svo  ríkan 
endurhljóm  í  minningum  þeirra,  sem  þekt  hafa  sveitalífið  á  þeim 
tímum  er  hann  segir  frá,  að  engin  hætta  er  á  að  athyglin  dofni. 
Því  flestir  erum  við  líkir  börnum  í  því,  að  vilja  helzt  heyra  aftur 
þá  söguna,  sem  við  þekkjum. 

Allir  sveitamenn  kannast  við  þjófnaðargruninn  sem  stundum 
fellur  á  heiðarbúana.  Og  ekkert  þjófsheiti  lætur  eins  illa  í  íslenzk- 
um  eyrum  og  »sauðaþjófur«.  Jón  Trausti  hefir  nú  tekiðþetta  at- 
riði  til  meðferðar  i  »Fylgsninu«.  Það  snyst  mest  um  þjófnaðargrun, 
þjófaleit  og  uppljóstrun  sauðaþjófnaðar  í  Bollagórðum.  Þjófunum 
er  einkar  vel  lyst,  þó  þeir  sóu  eins  ólíkir  og  drengskapurinn  og 
varmenskan.  Og  yfir  höfuð  stendur  þetta  bindi  fullkomlega  jafn- 
fætis  hinum. 

G.  R 


364  Ritfregnir. 

Hægstad,  M.,  og  Torp,  A.:  Gamalnorsk  ordbok  med  ny~ 
norsk  tyding.    Kria  1909.    Det  norske  samlaget. 

Odír  og  handhæg  orðabók  ifir  fornmálið  okkar,  bæði  íslenskt 
mál  og  norskt.  Sjálf  orðabókin  kostar  aðeins  6  kr.  40  a.,  enn  þeir 
sem  vilja  geta  fengið  með  henni  mjóg  fróðlegt  filgirit,  sem  kostar 
1.  kr.  Bókin  er  að  mestu  útdráttur  úr  hinum  eldri  orðabókum  og 
sleppir  þeim  tilvitnunum  í  fornrit,  sem  áður  eru  bókfærðar.  Sum- 
staðar  er  þó  bætt  við  orðum  eða  þíðingum  orða,  sem  ekki  standa 
áður  í  orðabókum,  og  filgir  því  þá  tilvitnun.  Bókin  er  samin  með 
mikiDi  vandvirkni,  eins  og  við  var  að  að  búast  af  höfundunum. 
Hjá  villum  verður  ekki  með  öllu  komist  í  orðabók,  og  þær  eru  og 
nokkrar  í  þessari.  T.  d.  þíðir  orðið  átrúnaðarmaður  ekki 
»maður  sem  trúir  á  einhvern«,  heldur  »maður  sem  trúað  er  á«  (sbr. 
átrúnaðargoð  í  n/ju  máli) ;  dumbi  og  dumbr  stafr 
þíðir  ekki  »bókstaf«  alment,  heldur  s.  s.  1  i  1 1  e  r  a  m  u  t  a  á  latínu^ 
k  o  r  ó  n  a  er  að  mmni  higgju  röng  mind  firir  k  ó  r  ó  n  a,  og  mart 
fleira  mætti  telja.  En  fátíðar  eru  þó  villur  í  bókinni  og  stafa  oft- 
ast  frá  eldri  orðabókum.  Allar  þíðingar  eru  á  norsku  alþíðumáli, 
og  er  bókin  góð  leiðbeining  við  lestur  fornrita  firir  alla  þá  íslend- 
inga,  sem  það  mál  skilja,  og  mesta  þing  firir  þá,  sem  vilja  vita, 
hvað  það  og  það  /slenskt  orð  er  á  nínorsku. 

í  filgiritinu  segir  Marius  Hægstad  sögu  norræns  og  íslensks 
máls  fram  að  1350,  og  því  næst  ritar  Álf  Torp  um  afleiðslu  orða  í 
r.orrænu  og  íslensku.  Báðar  þessar  ritgjörðir  eru  mjög  fróðlegar 
og  sjerstaklega  bætir  hin  síðarnefnda  úr  brínni  þörf. 

Óviðkunnanlegt  og  ónákvæmt  í  meira  lagi  er  það  að  kalla  þá 
orðabók  »gamalnorska«,  sem  tekur  allan  þorra  efnis  síns  úr  íslensk- 
um  ritum.  Stafsetningin  á  bókinni  er  og  í  óllu  verulegu  íslensk,  og 
er  það  ekki  í  sem  bestu  samræmi  við  titilinu.  Og  óþarfa  sjerviska 
virðist  það  vera,  að  hafa  þ  ekki  í  sinni  vanalegu  stafrofsröð,  heldur 
næst  a  eftir  t. 

B.  M.  Ó. 


Macody  Lund,  Fr.:  Norges  ökonomiske  system  og  værdi- 
forhold  i  middelalderen  (Skrifter  udgivne  af  Videnskabssel- 
skabet  i  Kristiania  1908.    II.  Hist.-filos.  Klasse.  Nr.  1). 

Stórmerkileg  bók,  sem  reisir  upp  verðlags-fræði  Noregs  að  fornu 
á  níjumog  traustum  grundvelli.     Með  aðdáanlegri  skarpskigni  tekst 


Ritfregnir.  365 

höfundinum  að  greiða  úr  þeim  mórgu  flóknu  ráðgátum,  sem  hér 
verða  á  vegi  fræðimansins  og  staðið  höfðu  firir  rjettum  skilningi  á 
fjárlagi  Norðmanna. 

í  Noregi  var  verð  allra  hluta  oftast  miðað  við  smjörverð  og 
kornverð,  sjaldnar,  eins  og  hér  á  landi,  við  vaðmálsverð  og  naut- 
penings.  Áður  hjeldu  menn,  að  verðlag  á  korni  og  smjöri  hefði 
verið  nokkurnveginn  hið  sama  um  allan  Noreg,  en  höf.  sínir  með 
ljósum  rökum,  að  verðlag  á  þessum  vörum  var  mjög  svo  mismuu- 
andi  í  ímsum  hjeruðum  eftir  landgæðum,  eins  og  eðlilegt  er.  I  bestu 
kornhjeruðunum  var  kornið  mjög  ódírt  í  samanburði  við  smjörið, 
svo  að  sumstaðar  mátti  jafnvel  kaupa  15  merkur  af  korni  firir  1 
mörk  af  smjöri.  Aftnr  var  kornið  hjer  um  bil  jafndírt  smjöri  í 
nirðstu  hjeröðum  landsins  og  til  fjalla,  þar  sem  lítil  eðaengin  korn- 
irkja  var,  og  fjekst  þar  ekki  meira  en  rúmlega  1  mörk  af  korni 
firir  1   mörk  af  smjöri,  líkt  og  var  hjer  á  landi  til  forna.  Þessi 

mikli  verðmunur  í  ímsum  hjeruðum  stafar  av;ðvitað  meðfram  af  því 
að  samgöngur  allar  vóru  erviðar  í  svo  stóru  lnndi,  svo  að  milli 
flutningar  milli  hjeraðanna  og  verslunarviðskifti  gátu  ekki  jafnað 
verðmuninn.  Með  mikilli  firhöfn  og  miklum  skarpleik  tekst  höf.  að 
sína  í  stórum  dráttum,  hve  dírt  kornið  var  móts  við  smjóriðí  hverj- 
um  landshluta  firir  sig  um  allan  Noreg,  og  filgir  bókinni  tafla  um 
það  efni.  Mart  fleira  er  á  bókinni  að  græða,  sem  hjer  irði  of  langt 
að  telja,  og  er  hún  ómissandi  firir  hvern  þaun,  sem  fæst  við  fjár- 
Jag  til  forna,  eigí  aðeins  í  Noregi  heldur  og  á  íslandi. 

Á  niðurlagi  bókarinnar  sjest,  að  rannsóknir  höfundarins  um 
þetta  efni  eru  ekki  enn  til  likta  leiddar,  og  vildum  vjer  óska,  að 
honum  gefist  færi  á  að  halda  þeim  áfram,  og  að  vjer  fáum  sem 
first  frá  hans  hendi  fullkomið  ifirlit  ifir  alla  verðlagsfræði  Noregs. 

B.  M.  Ó. 


Rannsóknir  um  örnefni  á  Norðurlöndum. 

Ollum,  sem  vit  hafa  á,  ber  saman  um,  hvílíkur  fjársjóður  er 
fólginn  í  örnefnum  í  hverju  landi  sem  er.  Þau  hafa  oft  að  geima 
ævagömul  orð,  sem  annars  eru  gleimd  firir  löngu,  og  oft  varpa  þau 
björtu  ljósi  ifir  líf  og  siðu  feðranna.  í  riti  mínu  um  kornirkju  á 
íslandi  að  fornu  í  síðasta  hefti  Búnaðarritsins  hef  jeg  bent  á  íms 
dæmi,  er  sína  þetta  og  sanna,  að  því  er  snertir  íslensk  örnefni. 
Frændþjóðir  vorar  á  Norðurlöndum  hafa  opin  augun  firir  þessu,  því 


í>66  Ritfregnir. 

að  nú  eru  þær  í  óða  önn  að  safna  örnefnum  sínum  og  skíra  þíð- 
ingu  þeirra. 

Norðmenn  riðu  þar  á  vaðið.  Arið  1896  veitti  Stórþingið  fje 
til  að  safna  öllum  norskum  bæjanöfnum  og  gefa  út  rit  um  þau. 
Hinn  ágæti  vísindamaður  0.  Rygh  hafði  þá  þegar  safnað  í  eina  heild 
flestum  norskum  bæjanöfnum,  og  var  honum  falið  að  standa  firir 
þessu  verki.  Hann  tók  þegar  til  starfa,  og  leið  ekki  meira  enn  eitt 
ár,  áður  hann  harði  gef'ið  út  firsta  bindi  ritsins,  sem  ber  nafn  hans 
og  heitir  »Norsk  bæjanöfn«  (Norske  gárdnavne).  Síðan  rak  hvert 
bindið  annað.  Nú  eru  komin  út  12  bindi  auk  sjerstaks  formála 
við  ritið  eftir  0.  Rygh  og  mun  ekki  líða  á  lóngu,  áður  enn  þetta 
stóra  verk  er  fullgert.  Að  vísu  naut  Rygh's  ekki  lengi  við,  því  að 
hann  dó  laust  firiraldamótin,  enn  aðrir  hæfir  menn  hjeldu  þá  áfram 
starfi  hans.  Líka  hafði  Rygh  skrifað  langa  ritgjörð  um  »mannanöfn 
í  norskum  örnefnum«  og  aðra  um  »norsk  áanöfn«  og  vóru  þau  rit 
gefin  út  eftir  dauða  hans  af  K.  Rygh.  Hjer  er  þá  unnið  mikið  og 
þarft  verk  firir  hina  norsku  þjóð,  og  þarf  varla  að  taka  fram,  að  í 
því  er  einnig  fólginn  mjög  mikill  og  margvíslegur  fróðleikur  firir 
oss  íslendinga. 

Nærri  má  geta,  að  Svíar  mundu  kunna  því  illa  að  vera 
eftirbátar  Norðmanna  í  þessu  efni,  og  fóru  þeir  næst  á  stað.  Árið 
1901  var  skipuð  3  manna  nefnd  til  að  birja  á  verkinu  og  var  einna 
fremstur  í  henni  málfræðin<rurinn  A.  Noreen,  prófessor  við  háskól- 
ann  í  Uppsölum,  mesti  ágætismaður.  Nefndin  kom  sjer  saman  um 
að  ganga  feti  framar  enn  Norðmenn  að  því  leiti,  að  ekki  skildi 
binda  sig  eingöngu  við  bæjanöfn,  heldur  safna  óskorað  öllum  ör- 
nefnum,  sem  til  væru,  og  var  þegar  tekið  til  starfa.  First  var  tekið 
til  rannsóknar  Ijen  (o:  amt)  það  er  nefnist  Álvsborglen  og 
vóru  10  menn  sendir  þangað  til  að  safna  nöfnunum,  eins  og  þau 
lifa  nú  á  vörum  alþíðu,  og  jafnframt  var  safnað  eldri  mindum  nafn- 
anna  úr  fornum  jarðabókum  og  skjölum.  Síðan  var  þessu  komið  í 
eina  heild  og  nöfnin  skírð  af  nefndinni  eða  eftir  firirsögn  hennar. 
Arið  1908  vóru  komin  út  5  bindi  um  þetta  eina  ljen.  Jafnframt 
hafa  aðrir  sænskir  vísindamenn,  svo  sem  Hellquist,  ritað  um  önnur 
órnefni. 

I  Danmörku  er  starfið  enn  ekki  birjað  firir  alvöru,  enn  öflug 
hreifing  er  þar  í  þá  átt  að  fara  að  dæmi  bræðraþjóðanna.  Helstur  for- 
göngumaður  þessa  máls  meðal  Dana  er  prófessor  Johannes  Steenstrup, 
einn  hinn  frægasti  af  sagnfræðingum  Dana,  sem  hefur  ritað  allra 
manna  mest  og  best  um  dönsk  örnefni. 


Ritfregnir.  367 

Ekki  er  mjer  kunnugt  um,  að  Finnar  hafi  enn  gert  gangskór 
að  því  að  safna  öllum  örnefnum  þarlendum,  enn  þó  hafa  finskir 
vísindamenn  ritað  talsvert  um  finsk  staðanöfn. 

Enn  hvað  gerum  við  íslendingar?  Eigum  við  engin  örnefni? 
Jú,  hvergi  mun  um  auðugri  garð  að  gresja  í  því  efni  enn  hjer  á 
landi,  þar  sem  svo  að  segja  hver  þúfa  á  sitt  nafn.  Er  þá  ekkert 
á  íslensknm  örnefnum  að  græða  firir  íslenska  tungu  og  íslenskt 
þjóðerni?  Jú,  stórmikið!  Mörg  af  þeim  hafa  að  geima  eldgömul 
orð  og  mannanöfn,  sem  annars  eru  tínd  úr  málinu,  mörg  varpa 
skæru  ljósi  ifir  lifnaðarháttu  og  siðu  feðra  vorra.  Mörg  eru  að  vísu 
svo  ljós,  að  þau  þurfa  lítillar  eða  engrar  skíringar  við,  enn  aftur 
eru  sum  svo  mirk  og  sum  svo  afbókuð  orðin  í  manna  munni,  að 
rjett  skíriug  er  mjög  vaudasöm  og  svo  miklum  erviðleikum  háð,  að 
þeir  verða  ekki  ifir  stignir,  nema  beitt  sje  öllurn  þeim  vopnum  sem 
vísindi  nútímans  eiga  ifir  að  ráða.  Er  hjer  þá  ekki  tækifæri  firir 
okkur  íslendinga  til  að  sína  það,  eigi  aðeins  í  orði,  heldur  og  á 
borði,  að  okkur  er  aut  um  þjóðerni  vort  og  tungu?  Eigum  við  að 
skerast  úr  leik  með  frændþjóðum  vorum  í  þessu  efni?  Eða  er  alt 
það,  sem  við  höfum  rætt  og  ritað  um  þjóðerni  okkar  á  síðari  ár- 
um,  ekki  annað  enn  froða  og  reikur?  Halda  menn,  að  sjerstöku 
þjóðerni  filgi  eintóm  rjettindi,  enn  engar  skildur? 

B.  M.  Ó. 


Henrik  Ussing:  Om  det  indbyrdes  Forhold  mellem 
Heltekvadene  i  ældre  Edda.    Kbh.  1910. 

Þrátt  fyrir  öll  þau  ógrynni  spaklegra  spjalla,  er  um  Eddu- 
kvæðin  hafa  verið  skráð,  fer  bók  þessi  enga  erindisleysu.  Hún  hef- 
ur  til  brunns  að  bera  margar  nýstárlegar  athuganir  um  einstök  at- 
riði  og  að  mörgu  leyti  frumlega  heildarskoðun  á  þeim  bálki  kvæð- 
anna,  sem  hún  ræðir  um.  Hún  á  því  skilið  að  henni  sé  gaumur 
gefinn,  ekki  síst  af  oss  íslendingum. 

Rannsókn  höf.  nær  til  hetjuljóðanna  einna.  Annars  vegar 
rekur  hann  sambandsþræði  þessara  kvæða,  bæði  hina  áferðarmeiri, 
sem  auðsæir  eru  í  fljótu  bragði  og  safnandi  þeirra  hefur  farið  eftir, 
er  hann  skeytti  þau  saman  í  einn  bálk,  og  eins  hina,  sem  minna 
ber  á  að  vísu,  en  liggja  þó  þótt  eins  og  smágerður  vefur  frá  einu 
kvæði  til  annars  eða  út  á  við  til  annara  fornra  heimilda.  Hins 
vegar  synir  hann  rækilega  fram  á  sjálfstæði  og    sórblæ    hinna    ein- 


368  Ritfregnir. 

stóku  kvæða.  Og  það  er  þessi  liður  verkefnisins,  sem  honum  er 
fyrir  mestu.  Hann  leiðir  rík  rök  að  því,  að  hetjuljóðaskáldin  hafi 
•engan  veginn  talið  það  hlutverk  sitt  að  halda  fornsögnunum  á  lofti 
óröskuðum.  Ekki  svo  að  skilja,  að  þeir  gerbreyttu  meginatvikum 
sagnanna.  En  þeir  leyfðu  sér  að  laga  þær  í  hendi  sór,  fella  úr, 
skjóta  inn  í,  varpa  yfir  atvikin  mismunandi  blæ,  gleðibrag  eða 
sorgar,  í  samræmi  við  skáldeðli  sitt  eða  eftir  því  sem  þeim  horfði 
hugur  við  í  svipinn.  Hver  um  sig  tók  þau  efnisatriði  sagnarinnar 
til  meðferðar,  er  svöruðu  best  tilgangi  hans,  og  sneið  þau  að  vild 
eftir  þeirri  grundvallarhugsun,  er  fyrir  honum  vakti,  og  því  út- 
-syni,  er  hann  valdi  sér.  Atriði,  sem  einn  hafði  drepið  stuttlega  á, 
tók  annar  upp,  færði  það  út  í  álfur  og  skapaði  úr  því  nyjan  efnis- 
þátt  (sbr.  bls.  138 — 40:  Orðin  »gnapir  æ  grár  jór  of 
grami  d  a  u  ð  u  m«  í  »Brot«  geta  af  sér  fráaögn  Guðr.kv.  II  um 
heimkomu  Grana  og  harm  Guðrúnar,  og  sú  lysing  verður  aftur  til- 
■efni  til  efnisumgerðarinnar  í  Guðr.  I).  Eða  honum  þótti  hallað 
um  of  á  einhverja  söguhetjuna  og  tók  sór  því  fyrir  hendur  að  gera 
.grein  fyrir  eðlisfari  hennar  og  athöfnum  eftir  sínu  skapi  og  skiln- 
ingi  (sbr.  Guðr.kv.  I — Helreið).  Og  stundum  velur  skáldið  nafn- 
kendar  sagnhetjur  til  þess  að  bera  uppi  yrkisefni,  sem  honum 
liggur  á  hjarta,  þótt  það  sé  þeim  allsendis  óskylt  (sbr.  Óðinshefnd- 
in  og  lausn  valkyrjunnar  í  Sigrdrm.  og  Helr.).  Alt  þetta  gerðu 
skáldin  án  þess  að  hirða  vitund  um  það,  hvort  nyungar  þeirra 
kæmi  heim  við  aðrar  frásagnir  um  sömu  mennina.  Þannig  æxlaðist 
hvert  ljóðið  af  öðru,  sagnirnar  auðguðust  að  afbrigðum  og  hver 
bálkurinn  flóttaðist  jafnvel  inn  í  annan  eða  dró  dám  af  honum; 
einkum  virðast  Helgakviðurnar  að  hafa  litað  mjög  frá  sér.  Það 
er  ekki  fyr  en  líða  tekur  að  þeim  tíma,  er  kvæðin  eru  skrásett,  að 
skáldin  fara  að  leitast  við  að  koma  á  samræmi  milli  sagnliðanna 
og  skapa  úr  þeim  söguheildir  í  stað  þess  að  yrkja  út  af  einstökum 
atvikum.  —  Af  þessu  leiðir,  að  það  er  ekki  alls  kostar  róttur  dóm- 
ur,  sem  löngum  hefur  kveðið  við  um  þessi  skáld,  að  þau  só  að  vísu 
skarpskygn  á  sálarlíf  manna,  en  fátæk  að  ímyndunarafli  og  bundin 
á  klafa  í  meðferð  sinni  á  sögnunum.  Sjálfstæð  efnismeðferð  er 
einmitt  eitt  af  aðaleinkennum  þeirra.  Það  er  því  röng  rannsóknar- 
aðfsrð,  þegar  um  hetjusagnirnar  er  að  ræða,  að  fara  að  eins  og 
samanburðarmálfræðingar,  er  ráða  af  myndum  orðanna  í  hinum 
ymsu  málum,  hvernig  frumgervi  þeirra  hafi  verið.  Það  er  ónytja- 
verk  að  vera  að  strita  við  að  skeyta  saman  í  eina  heild  frásagnir 
ymissa  kvæða  um  sömu  sagnhetjurnar,  —  nema  þá  í  stórum   meg- 


Kitfregnir.  369 

indráttum ;  hinum  ótal  mörgu  smáatriðum  og  hugarblæbrigðum, 
er  kveða  nánar  á  um  meginatburðina  —  hvernig  og  hvers  vegna 
þeir  gerist  —  verður  aldrei  komið  í  fult  samræmi,  ef  skeyta  á 
saman  úr  mörgum  kvæðum,  en  þau  atriðin  eru  það  einmitt,  sem 
gefa  sögninni  líf  og  litu.  Hvert  kvæði  er  heild  út  af  fyrir  sig  og 
verður  að  skiljast  og  skýrast  út  frá  forsendum  sjálfs  sín. 

Þriðji  meginþátturinn  í  rannsókn  höf.  er  að  kanna  þjóðernisblæ 
kvæðanna,  að  hve  miklu  leyti  hann  kunni  að  vera  meingaður  ónor- 
rænum  áhrifum.  Eins  og  kunnugt  er  eiga  sumar  sagnirnar  frá 
öndverðu  ætt  sína  að  rekja  til  suðlægari  frændþjóða  og  margir 
hafa  orðið  til  að  halda  því  fram,  að  ljóðin  beri  þess  menjar  í 
meira  lagi,  aðrir  að  þau  hafi  dregið  mjög  dám  af  vestrænum  skáld- 
skap.  En  höf.  þessa  rits  kemst  að  þeirri  niðurstöðu,  að  enda  þótt 
yrkisefnin  standi  frá  fornu  t'ari  víða  fótum  undir,  þá  sé  þau  þó, 
eins  og  þau  koma  fram  í  kvæðunum,  orðin  ramnorræn  í  raun  og 
sannleika,  steypt  í  mót  norræns  þjóðernis,  norrænna  lífsskoðana, 
norræns  skapferlis  og  háttsemi.  Þetta  hefur  að  vísu  margsinnis 
verið  tekið  fram  áður,  en  alt  um  það  var  engin  vanþörf  á  að  færa 
ny  rök  fyrir  því  og  vísa  enn  á  ny  öfluglega  á  bug  þeirri  þrálátu 
viðleitni  þyskra  vísindamanna  að  gjöra  norræn  fræði  að  »deutsches 
altertum«. 

Til  dæmis  um  efni  og  snið  bókarinnar  skal  eg  drepa  stuttlega 
á  meðferð  höf.  á  kviðunum  um  Helga  Hundingsbana. 

I  1.  kap.  rekur  hann  efni  fyrri  kviðunnar  um  Helga  (H  H  I), 
drepur  á,  hversu  sagnabálkarnir  um  þá  Helga  og  Sigurð  Fáfnis- 
bana  eru  skeyttir  lauslega  saman,  og  telur  loks  nokkur  þeirra 
atriða,  er  bera  vott  um  óskyldleik  þeirra  frá  upphafi  vega.  í  k. 
2 — 4  kannar  hann  því  næst  Völs.  kv.  hina  fornu  (H  H  II)  og  ber 
hana  saman  við  H  H  I.  Hann  synir  fram  á,  að  erindin,  sem  til 
hennar  eru  talin  í  cod.  reg.,  sé  öll  úr  einu  og  sama  kvæði,  en  ekki 
úr  tveim  eða  fleirum,  svo  sem  Bugge  og  aðrir  hafa  haldið  fram. 
Sá  misskilningur  stafar  frá  lesmálsgreinunum,  sem  safnandinn  hefur 
skotið  inn  í  til  skýringar ;  efni  þeirra  hefur  hann  lesið  út  úr  kvæð- 
isbrotunum  og  jafnframt  haft  eftir  minni  stuðning  af  efnisþræðin- 
um  í  H  H  I,  en  eigi  notað  neinar  sérstakar  heimildir  aðrar ;  hann 
hefur  gert  sig  sekan  í  ýmislegri  ónákvæmni,  meðal  annars  skotið 
inn  atriðum  úr  H  H  I,  sem  óskylt  áttu  við  sögnina,  eins  og  hún  lá 
fyrir  í  H  H  II,  t.  d.  viðureign  þeirra  Helga  og  Hundingssona ;  les- 
málsgreinin  (4),  sem  frá  þeim  atvikum  skyrir,  er  þess  valdandi,  að 
svo  er  að  sjá  í  fljótu  bragði,  ef  efni  hennar  er  tekið    upp    í    þráð- 

24 


370  Ritfregnir. 

inn,  að  erindin  á  undan  henni  og  eftir  sé  ósamstæð,  með  því  að* 
á  hvorumtveggja  staðnum  er  bersynilega  að  ræða  um  fyrstu  sam- 
fundi  þeirra  Helga  og  Sigrúnar.  En  só  lesmálinu  slept  og  efnis- 
þráðurinn  rakinn  út  úr  erindunum  einum  saman,  ber  ekki  á  nein- 
um  misfellum  og  það  kemur  í  ljós,  að  þau  eru  öll  úr  sama  kvæð- 
inu,  liðir  í  einni  sérkennilegri  heild,  gjörólíkri  H  H  I  að  eðli  og 
tilgangi,  málblæ  og  atriðavali,  og  sjálfri  sér  samkvæmri  frá  upp- 
hafi  til  enda.  Með  stakri  smekkvísi  og  skarpskygni  ber  höf.  bæði 
þessi  kvæði  saman,  kannar  heildarsvip  þeirra  og  einkenni  í  sór- 
stökum  greinum,  markmið,  efnisval,  geðblæ  og  orðfæri;  enda  ber 
honum  þar  margt  eftirtektarvert  á  góma,  sem  hór  yrði  of  langt 
upp  að  telja.  En  aðalniðurstaðan  er  þessi  :  Fyrra  kvæðið  ber  gleði- 
leiksbrag;  þar  hverfa  svo  að  segja  ástir  þeirra  Helga  og  Sigrúnar 
í  glitrið  af  viðhafnarmiklum  lysingum  á  hinni  ytri  dyrð  hetjulífs- 
ins.  Þar  segir  frá  fagurbúnum  fylkingum  og  glæsilegum  flotum, 
frá  djarfmannlegum  siglingum  og  æstum  orustum.  Hvert  afreks- 
verkið  rekur  annað  og  frásögnin  stefnir  óðfluga  að  því  einu,  að 
láta  elskendurna  ná  saman  sem  fyrst  og  njóta  síðan  ástar  og  yndis 
um  langa  lífdaga,  við  auðsæld  og  völd.  Tálmanir  þarf  að  vísu  að 
sigra  áður  en  því  takmarki  sé  náð.  En  það  gengur  eins  og  í  gam 
anleik,  sorgalaust,  án  þess  nokkuð  þurfi  í  sölurnar  að  leggja  ann- 
að  en  fé  og  hrausta  framgöngu  —  og  líf  hvimleiðs  biðils  sem  eng- 
inn  áhorfandi  syrgir.  Faðir  Sigrúnar  bersfr  að  vísu  á  móti  Helga, 
en  þess  er  ekki  getið  að  hann  bíði  bana.  A  bræður  hennar  er 
ekki  minst  einu  orði,  hvorki  þann,  er  láta  varð  lífið  fyrir  ástir 
systur  sinnar,  nó  hinn  sem  lenti  í  örlagakreppunni  milli  systurást- 
arinnar  og  eiðhelginnar  annars  vegar  og  hefndarskyldunnar  hins 
vegar.  Öllum  skuggaþungum  skapadómum  er  á  burtu  svift.  Efni 
og  tilgangur  þess  kvæðis  er  í  stuttu  máli  lofgjörð  hins  glæsilega 
og  dáðrakka  hetjuskapar,  er  vinnur  sér  að  launum  auð  og  lönd  og 
gott  kvonfang.  —  I  H  H  II  blasir  við  oss  alt  önnur  hlið  á  sögn- 
inni,  svipþung  og  átakanleg.  Það  er  sorgarleikur.  Þar  lætur 
skáldið  sig  ekki  mestu  skifta  hið  ytra,  heldur  hið  innra,  ekki  at- 
burðina  sjálfa,  heldur  orsakir  þeirra  og  afleiðingar  í  sálarlífi  sögu- 
hetjanna.  Hann  opnar  oss  sýn  inn  í  huga  þeirra  og  hjörtu  og 
lætur  oss  vera  sjónarvotta  að  baráttunni,  sem  þar  er  háð,  milli 
ástar  og  ættrækni,  milli  heitfesti  og  heiftar,  milli  sorgar  og  gleði, 
—  sýnir  oss  alt  þetta  örlagaþrungna  stríð,  er  dregur  til  dauða  og 
endar  þó  með  sigri  ástarinnar,  sem  öllu  er  yfirsterkari,  jafnvel  dauð- 
anum.  —  í  fyrra  kvæðinu  var  Sigrún  umfram    alt    valkyrja,    yfir- 


Ritfregnir  371 

náttúrlegs  eðlis,  gripiti  út  úr  glæsisölum  i'myndunaraflsins,  um- 
kringd  leiftri  og  eldingum,  ríðandi  láð  og  lög  í  blóðugri  brynju 
með  hjálm  á  höfði,  eins  konar  örlagadís,  verndargyðja  hetjunnar 
og  þó  til  þess  kjörin  að  verða  honum  hreystilaun  að  lokum.  I 
síðara  kvæðinu  er  hún  umfram  alt  elskandi  kona,  háð  mannlegu 
sálarstríði  og  menskum  örlögum. 

Og  til  þessa  efnismunar  svarar  álíka  stílsblær:  viðhafnarmikill  og 
myndauðugur  stíll  á  HHII,  einkennilega  næmur  á  líf  og  litu, 
bæði  í  náttúrunni,  d/ralífinu  og  mannlífinu. 

Fimti  kaflinn  hljóðar  um  afstóðu  Helgakv.  við  annan  fornskáld- 
skap,  norrænan  og  erlendan.  Efniðer  hált,enda  fer  höf.  varlegaí  sakirnar. 
Um  sainanburð  hans  við  norrænu  heimildirnar  er  eg  honum  mest- 
megnis  samdóma,sérstaklega  um  Saxa  og  samhliða  framþróun  einstakra 
atriða  í  Helgasögninni  og  Sigurðarsógninni  í  kveðskap  og  munnmælum 
íslendinga.  En  um  ætternismót  við  erlendar  sagnir  þykir  mór  hann 
helst  til  »búggiskur«,  Mest  furðar  mig  á  að  hann  tekur  undir  með 
Bugge  um  það,  að  margt  só  líkt  með  frásögn  H  H  I  um  fæðingu 
Helga  og  sögnunum  um  Þjóðrek  úlf,  og  því  hljóti  þær  að  vera 
skyldar.  Bæði  er  rökfærsla  Bugge's  mjög  í  lausu  lofti,  b/r  jafnvel  ó- 
þyrmilega  í  haginn  fyrir  sjálfa  sig,  og  hins  vegar  kippir  Ussing  sjálf 
ur  fótum  undan  flestum  forsendum  hans,  og  virðist  jafnvel  ekki  að 
viðurkenna  neina  þeirra,  þegar  til  kemur,  nema  ættarnafnið  »Ylfingr« 
eitt.  Og  það  er  þó  sannarlega  veigalítil  tó.  Þrumuveðrið,  þá  er 
Helgi  fæðist,  barnsránið  af  vóldum  úlfynjunnar,  Borgbildur  semfrilla 
Sigmundar  —  allra  þessara  máttarstoða  Bugges  lætur  hann  að  engu 
getið.  Annars  felli  eg  mig  ekki  allskostar  við  sk/ringu  Ussings  á 
fyrstu  eriudum  kviðunnar,  svo  rökföst  og  fógur  sem  hún  er  í  sjálfri 
sór.  Honum  þykir  þar  kenna  stælingar  á  orðtökum  Völuspár  um 
árdegi  tilverunnar,  í  óndverðu  og  eftir  ragnarök;  það  hafi  vakað 
fyrir  skáldinu  að  bregða  hreinum  og  fögrum  árdagsblæ  yfir  fæð- 
ingartíma  hetjunnar;  heilög  sé  vötnin  nefnd  til  þess  að  tákna 
hið  goðkunniga  eðli  náttúrunnar,  meðan  hún  var  enn  ómeinguð.  Stæl- 
inguna  mun  torvelt  að  sanna,  en  aðalatriðið  hér  er  uppnámið  í 
náttúrunni,  hluttekning  æðri  vera  í  þeim  fagnaðartíðindum,  sem  eru 
að  gerast:  fæðingu  Helga.  Og  orðin  þás  borgir  braut  munu 
tákna  þrumuveður,  er  geisar  í  lofti  (sbr.  »h  n  i  g  u  h  e  i  1  ö  g  v  ö  t  n 
af  himinfjóllu  m«).  Ussing  sk/rir  þau  svo,  að  orusta  standi 
í  Brálundi,  Sigmundur  fái  að  eins  tóm  til  að  skunda  snöggvast  heim 
til  herbúða  sinna  og  taka  sveininn  í  fang,  áður  hann  falli ;  samtal 
hrafnanna  boði  feigð  hans  og    hefndarskyldu    Helga,    því    sóu    þau 


372  Ritfregnir. 

angursefni  foreldrunum ;  d  a  g  r  í  orðtakinu  nú  es  dagr  kom- 
i  n  n  só  skapadægur  Sigmundar.  Þessari  skyringu  hygg  eg  naum* 
ast  verði  komið  í  samræmi  við  orðalag  og  efnisþráð  kviðunnar. 
Y  1  f  i  n  g  a  ni  ð  r  (í  5.er.)  virðist  eiga  við  sveininn  (af  7.  er.  sést  að  Sigm. 
er  fjarri);  orð  hrafnanna  eru  feginslæti  yfir  árroða  nyrrar  hetjuald- 
ar,  er  hefst  með  Helga ;  a  n  g  r  táknar  það  eitt,  að  móðirin  með 
barnið  kennir  óróa  af  hrafnagarginu,  h  ú  n  skilur  það  ef  til  vill  sem 
feigðarspá. 

Með  sömu  nákvæmni  kannar  höf.  hin  hetjuljóðin.  Einkum  ber 
honum  margt  eftirtektarvert  á  góma  um  Sigurð  og  Brynhildi.  Æsku- 
saga  Sig.  er  sögð  á  gjörólíkan  hátt  í  þeim  tveim  kvæðum,  undir 
ljóðahætti  (A)  og  fornyrðalagi  (B),  sem  samþætt  eru  í  Rm.  og  Fm. 
A  grípur  einnig  yfir  ljóðaháttarer.  í  Sdm. ;  það  er  gamalt  kvæði  í  æv- 
intyrastíl ;  ætt  Hreiðmars  er  ómensk  í  eðli  og  bölvun  gullsins  meg- 
in  þátturinn.  í  B  er  efnið  orðið  umsteypt  í  sálfræðiskendan  hetju 
ljóðastíl,  Hreiðmarsættin  er  þar  konungborin  og  hefndarhugsunin 
aflþáttur  kvæðisins  —  tekin  að  láni  úr  H  H  I  ásamt  fleiru  er  þar 
að  lýtur:  Hundingssonum,  sæförum  Sigurðar  o.  fl.  Önnur  niður- 
stöðuatriði  höf.  um  fyrri  tiluta  Sig.sögu  eru  þessi  (bls.  126)  :  1. 
Brynhildr  er  í  sumum  kvæðunum  mensk  konungsdóttir,  en  í  öðrum 
er  hún  orðin  valkyrja,  sakir  áhrifa  frá  Helgakviðunum  og  öðrum 
valkyrjuskáldskap.  2.  Sigrdríf  og  Brynhildr  eru  ein  ogsama  kona 
(nema  í  Grípisspá).  3.  í  engu  kvæði,  þar  sem  viðskifti  þeirra  Sig. 
og  Brynh.  annars  eru  rakin  á  enda,  bindast  þau  heitum  áðr  hann 
vinnur  hana  til  handa  Gunnari.  En  til  voru  yngri  kvæði  (Sdm.  og 
önnur  sem  nú  eru  glótuð),  er  drápu  aðeins  lauslega  á  samband 
þeirra  Sig.  við  Gjúkunga,  en  enduðu  á  heitorði  þeirra  Brynhildar. 
Grípisspá  ein  lætur  þau  fyrst  hafa  heitbundist  og  Sigurð  síðar 
vinna  hana  til  handa  Gunnari.  4.  Vafrlogi  og  valkyrjueðli  þurfa 
ekki  að  fylgjast  að. 

Hér  er  þess  eigi  kostur  að  rekja  feril  höf.  nánar  nó  tína  fram 
það  sem  á  milli  kann  að  bera  í  einstókum  greicum.  Yfirleitt  ferst 
höf.  fimlega  í  rökfærslu  sinni.  Hún  ber  þess  vott,  að  hann  er 
maður  fróður  og  glöggþekkinn  á  fornan  aldarhátt,  gjörhugall  um 
sálarlíf  manna  og  smekkvís  á  fagurfræðileg  efni. 

Fyrir  ritgerð  þessa  hlaut  höf.  doktorsnafnbót  23.  apríl    í    vor. 

B.  B. 


Ritfregnir.  373 

Geir  T.  Zoéga:     A    Concise   Dictionary  of  Old  Icelandic. 
Oxford  1910.     Verð  10  sh.  6  pence. 

Enn  á  nj  hefur  hr.  yfirkennari  Geir  Zoéga  látið  til  sín  taka 
um  orðabókarsmíð,  samið  handhæga  orðabók  yfir  forníslensku,  með 
enskum  þjðingum,  sórstaklega  ætlaða  námsmönnum  meðal  ensku- 
mælandi  þjóða.  Og  því  verður  ekki  neitað,  að  hún  kemur  þeim, 
og  öðrum,  í  góðar  þarfir,  með  því  að  bók  sú,  er  kend  er  við  Cleasby, 
er  óhandhæg  við  nám,  afardyr  og  nú  lítt  fáanleg.  Höf.  kveðst  hafa 
stuðst  mestmegnis  við  Cleasby  og  sælst  eftir  þeim  orðum  einum, 
er  líklegt  þótti  að  kæmi  fyrir  í  námslestri  stúdenta.  Skáldyrðum 
sleppir  hann  flestum  (nema  úr  Eddukvæðunum),  römmustu  sér- 
heitum  í  lögfræði,  guðfræði  o.  s.  frv.,  og  sömuleiðis  öllum  tilvitn- 
unura,  en  lætur  þó  stutt  dæmi  fylgja  mörgum  orðum,  til  þess  að 
benda  á  notkun  þeirra.  Að  svo  miklu  leyti  sem  eg  hef  getað 
glöggvað  mig  á  bókinni  í  fljótu  bragði,  fellur  hún  mór  vel  í  geð: 
valið  er  gott,  þ/ðingar  yfirleitt  glöggar  og  miklum  orðasæg  komið 
fyrir  innan  þröngra  marka.  En  —  ekki  verður  á  alt  kosið  í  slík- 
um  ritum;  skerin  eru  fleiri  en  svo,  að  hjá  öllum  verði  siglt.  Ör- 
fárra  orða  hef  eg  saknað,  er  koma  fyrir  í  sögunum  eða  Eddukvæð- 
unum  t.  d. :  gjligjöf  (Njála),  hreyfingr  (Vápnf.s.),  g  e  s  t  a- 
m  a  ð  r  (Bisk.),  hornagarðr  (Sturl.),  slundasamlega  (Eyrb.)^ 
tygilegr  (Bsk.,  Sturl.,  Grett. :  tygileg  orð  =  ertingarorð;  skylt 
sögnunum  tjúga  og  t  o  g  a  =  ginna,  mana);  á  r  n,  n.  ( =  strit), 
ögurr,  ögurstund.  Á  stöku  stað  hafa  slæðst  inn  rangar 
þyðingar  eða  ónákvæmar.  T.  d.  þýðir  g  i  z  k  i  (<  geitski)  ekki 
»einskonar  klútur«,  heldur  »geitskinn«,  svo  sem  sjá  má  af  saman- 
burði  á  þeim  stöðum,  þar  sem  þessi  orð  eru  notuð  í  sams  konar 
sambandi  (Vatnsd.  36,  47;  Nj.  12;  Reykd.  14);  viðbótin  »eða  dúki« 
í  Vatnsd.  36  er  greinileg  skjringartilraun  ritara,  er  skildi  ekki  orð- 
ið  g  i  z  k  i  ;  geitskinn  koma  svo  sem  kunnugt  er  mjög  við  sögu  um 
vætti  og  fjölkyngi.  Kvenskygn  þyðir  kvenglöggur,  þ.  e.  glógg- 
ur  á  kvenfegurð  (ekki :  looking  after  women);  hreyti- 
s  p  e  1  d  i    er    =  þeytispjald    (e.    b  u  m  m  e  r  s,    ekki    t  o  p) ;    a  1  d  r  - 

tregi  (Háv.   20:  gráðugr  halr etr  sór  aldrtrega)  =aldrmein, 

líftjón  (ekki :  lifelong  sorrow);  beltadráttr  erein  tegund 
reipdráttar,  en  ekki  sama  sem  »beltaspennan«  norska,  svo  sem  höf. 
virðist  gefa  í  skyn  með  þjðingunni  close  struggle  (sbr.  Nordb. 
legeml.  Udd.  bls.  140).  Orðið  tigi  mun  eiga  að  vera  tig  (rótorð 
.  til  *t  í  g  a,  *t  e  i  g,  *t  i  g  u  m,  t  i  g  i  n  n,  sbr.  h  n  i  g  og  s  t  i  g  til 
hníga  og  s  t  í  g  a)  og  þjðir  líklega  umtal,  tilgreining;  það  kemur 


374  Ritfregnir. 

eingöngu  fyrir  í  urðtakinu  »er  engi  maður  í  tigi  til,  nema  — <( 
(  =  þar  getur  ekki  verið  um  annan  að  ræða).  Undir  urðunum 
á  1  m  r,  ármaðr,  ámáttigr,  húnn  ug  laukr  vantar  þyðing- 
arnar  bugi,  góðvættr,  ufstupafullr  (sbr.  B.M.Ó.,  Ti'mar. 
15),  teningr,  gras  (eða  g  r  ó  ð  r,  Vsp.  4).  Ófullnægjandi  þýð- 
ingar  eru  á  fjuldamurgum  urðum,  er  þurfí  hefði  nánari  skýringar 
við,  t.  d.  b  r  a  g  a  r  f  u  1 1  (t  u  a  s  t),  b  r  j  ó  s  t  k  r  i  n  g  I  a  (b  r  u  u  c  h), 
herfjuturr  (war-fetter).  Skakt  kyngreint  er  urðið  h  a  n  d  - 
v  ö  m  m,  kvk.  fyrir  hvk.  flt.  (sbr.  J.  Þ.  Supplem.  I).  —  Illa  kann 
eg  við  að  skipa  sama  hljóðstafnum  tvö  sæti  í  stafrufinu,  eftir  því 
hvurt  hann  er  stuttur  eða  langnr,  því  að  sá  er  munurinn  á  a  ug 
á  (o  ug  ó  o.  s.  frv.)  í  furnísl.  Öðru  máli  væri  að  gegna  um  nfísl. 
urðabók.  Ekki  fer  heldur  vel  á  því  að  slengja  saman  í  eitt  úskyld- 
um  urðum,  t.  d.  skut  (milli  þils  ug  veggjar)  ug  skut  (af  skjótá) 
Þrátt  fyrir  þessa  óverulegu  annmarka,  sem  eg  hef  greint  dæmi 
til,  lyk  eg  hiklaust  lufsurði  á  bókina  ug  þakka  höf.  þessa  drengi- 
legu  fyrirgreiðslu  hans  fyrir  furnbókmentum  vurum  út  á  við  meðal 
stórþjóðanna. 

B.  B. 


Þ.  Thoroddsen :  De  varme  Kilder  paa  Island,  deres  fysisk- 
geologiske  Forhold  og  geografiske  Udbredelse. 

Svu  nefnast  2  ritgerðir,  er  prófessur  Þurvaldur  Thuruddsen  hefir 
ritað  um  vatnshveri  ug  laugar  á  íslandi  í  »Oversigt  uver  det 
kgl.  danske  VidenskabernesSelskabsFurhand- 
linger  1910«  Nu.  2  ug  Nu.  3.  Með  ritgerðum  þessum  hefir  höf- 
undurinn,  eins  ug  hann  sjálfur  skyrir  frá,  Stffnað  í  einn  stað  at- 
hugunum  þeim,  er  hann  hefir  gjört  við  hveri  á  íslandi  á  rann- 
sóknarferðum  sínum  um  landið;  ug  til  samanburðar  ug  viðauka  hefir 
hann  getið  hins  helsta,  er  kumið  hefir  í  ljós  við  hverarannsóknir 
annara  fræðimanna.  Sumt  af  þessu  hefir  hann  urðið  «ð  sækja  í 
gömul  íslensk  handrit,  sem  ekkí  hafa  verið  prentuð  enn  þá,  svu 
sem  dagbók  Sveins  læknis  Pálssunar. 

Með  þessu  móti  er  þá  hið  helsta,  er  menn  hafa  vitað  um 
vatnshverina  og  laugarnar  hér  á  landi,  kumið  í  eina  bók,  og  á  höf- 
undurinn  miklar  þakkir  skildar  fyrir  það,  því  að  áður  var  ekki 
hlaupið  ^ð  því  að  vita,  hvað  rannsakað  hefir  verið  af  hverum  hór 
á    landi,    vegna    þess    að  það  var  á  víð  og  dreif  um  þann  aragrúa 


Ritfregnir.  375 

fif    ritgerðum    og    ferðabókum,    að   næstum  því  var  ókleift  að  leita 
jþær  allar  uppi. 

Og  ef  vór  nú  lítum  yfir  það,  sem  gjört  hefir  verið  af  hvera- 
rannsóknum  hór,  þá  er  það  í  sjálfu  sór  ekki  svo  lítið,  ekki  síst  ef 
tillit  er  tekið  til  þess,  að  mest  af  því  hefir  verið  gjört  í  hjáverkum 
og  á  hiaupum  af  mönnum,  er  hafa  haft  mörgu  öðru  að  sinna.  En 
hins  vegar  dylst  það  eigi,  eins  og  líka  höfundurinn  bendir  á,  að 
mikið  er  eftir  að  gjöra,  ef  íslensku  hverimir  eiga  að  vera  eins  vel 
rannsakaðir  og  hverir  í  öðrum  löndum.  En  miklu  af  því,  sem  órann- 
sakað  er,  er  þannig  farið,  að  það  verður  jað  eins  rannsakað  með  dyr- 
um  verkfærum  og  miklum  viðbúnaði,  og  því  er  hætt  við,  að  það 
geti  dregist.  með  því  að  mónnum  er  gjarnt  á  að  horfa  í  kostnaðinn, 
þegar  um  þess  konar  fyrirtæki  er  að  ræða.  En  leitt  er  að  vita  til 
þess,  hve  lítið  hverirnir  eru  notaðir  ennþá,  og  nóg  virðist  þó  vera 
til  af  þeim,  því  að  prófessor  Þ.  Thoroddsen  telur,  að  hér  sóu  að 
minsta  kosti  677  vatnshverir  og  laugar,  og  af  þeim  hefir  hann  sjálf- 
ur  skoðað  624.  Og  þó  eru  brennisteinshverir,  leðjuhverir  og  loft- 
holur  eigi  með  í  þessari  tölu,  en  af  þeim  er  til  hinn  mesti  sægur, 
miklu  fleira  en  af  vatnshverunum. 

Hér  verður  slept  að  minnast  á  einstók  atriði  í  ritgerðum  þess- 
um,  enda  byst  eg  við  að  fá  tækifæri  til  þess  seinna.  Þó  vil  eg  geta 
þess,  að  eg  tel  það  nokkurn  galla,  að  margar  hæðir  eru  mældar  í 
fetum  en  ekki  í  metrum,  og  eiga  ritgerðirnar  að  þessu  leyti  sam- 
merkt  vlð  hina  nyju  íslandslýsingu  eftir  sama  höfund,  sem  bók- 
mentafólagið  er  að  gefa  út. 

Þ.  Þ. 


Frá  útlöndum. 


Rússar  innlima  Finnland. 

Það  hefir  gerst  nú  í  sumar.  Rússakeisari  lagði  fyrir  Dúmuna  í  vor, 
sem  leið,  frumvarp  þess  efnis,  að  svifta  Finnland  sjálfstæði.  Frum- 
varpið  mætti  mótstöðu  innan  rússneska  þingsins,  en  stjórnin  fylgdr 
því  fast  fram  og  rak  mjóg  á  eftir,  að  því  væri  sem  mest  fl/tt,  og 
fór  svo,  að  það  var  samþykt  með  miklu  meirihlutafylgi.  Nú  hefir 
það  fengið  staðfestingu  og  er  farið  að  beita  því. 

Aðalefnið  er  þetta :  Lög,  sem  ekki  snerta  Finnland  eitt,  held- 
ur  ná  til  mála,  er  snerta  ríkið  í  heild,  skulu  leggjast  fyrir  rúss- 
neska  þingið  til  samþykta.  Þau  ein  lög,  sem  snerta  innanlands- 
málefni  Finna,  eiga  hór  eftir  að  leggjast  fyrir  finska  þingið.  Þaft 
er  lagt  á  vald  lóggjafarvalds  alríkisins  að  ákveða,  hve  rífleg  sjálf- 
stjórn  Finnlandi  só  ætluð,  en  frumkvæði  til  breytinga  á  þeim 
ákvæðum  skal  keisarinn  eiga. 

Þau  lagafyrirmæli,  sem  rússneska  þinginu  er  ætlað  að  fjalla 
um,  eru  talin  upp  í  sautján  liðum,  og  er  þetta  þar  hið  helsta : 

Þáttaka  Finnlands  í  útgjöldum  til  þarfa  alríkisins ;  allar  skyld- 
ur  Finnlands,  er  snerta  landvarnir  og  hermensku ;  róttindi  þeirra 
Rússa  í  Finnlandi,  er  eigi  hafa  fengið  þar  þegnrótt;  ákvæði  um 
það,  hver  mál  vérði  undanþegin  dómsvaldi  finskra  dómstóla  vegna 
hagsmuna  ríkisins;  ákvæði  um  félagafrelsi,  fundahöld  og  því  um 
líkt ;  ákvæði  um  prentfrelsi  í  Finnlandi  og  um  innflutning  útlendra 
bóka  og  rita  til  landsins;  tollsambandið  milli  Finnlands  og  annara 
hluta  Rússaveldis;  mynt  Finnlands,  póstmál  þess  og  símamál;. 
ákvæði,  er  snerta  loftsiglingar ;  járnbrautamál  Finnlands  að  því 
leyti  sem  þau  snerta  samband  þess  við  Rússland  eða  önnur  ríki  -r 
réttindi  útlendinga  á  Finnlandi. 

Ennfremur  eru  ákvæði  sett  um  það,  að  Finnar  kjósi  fulltrúa 
í  rússneska  ríkisráðið  og  til  Dúmunnar.  Finska  þingið  á  að  velja 
einn    mann    í    rússneska    ríkisráðið    til    9   ára  og  fimm  fulltrúa  til 


Frá  útlöndum.  377 

Dúmunnar;  eiga  fjórir  þeirra  að  vera  finskir  borgarar,  en  hinn 
fimti  á  að  vera  búsettur  Rússi  í  Finnlandi.  Menn,  sem  ekki  kunna 
rússnesku,  má  ekki  velja. 

í  ástæðunum,  sem  stjórnin  taldi  fram  til  meðmæla  með  laga- 
frumvarpinu,  þegar  það  var  lagt  fyrir  þingið,  er  áhersla  lögð  á 
það,  að  Alexander  I.  hafi  ekki  á  þinginu  í  Borgá  gert  neinn  samn- 
ing  við  finsku  þjóðina  um  stjórnarfyrirkomulag  Finnlands  fram- 
vegis;  loforðið  um  umfangsmikil  róttindi  hafi  engin  skuldbinding 
verið,  heldur  vinsamleg,  allramildilegust,  keisaraleg  ráðstöfun.  Ura 
skuldbindingar  viðvíkjandi  róttindum  og  forréttindum  Finnlands 
hafi  alls  ekki  verið  þar  að  ræða.  Engir  sáttmálar  séu  til,  sem 
geri  Finnland  að  ríki,  eða  tali  um,  að  það  eigi  að  fá  slík  róttindi. 
Sjálfsforræði  Finnlands  sé  grundvallað  á  hinu  rússneska  ríkisvaldi 
og  engu  öðru.  Það,  að  Finnar  hafi  komist  í  lagasetning  inn  á 
svæði  ríkjalóggjafarinnar,  só  hending  ein. 

Það  er  tekið  fram,  að  Finnland  hafi  ekki  meiri  rótt  til  sjálf- 
stjórnar  í  innanlandsmálum  sínnm  en  hvert  annað  herað ;  að  grund- 
vallarlög  rússneska  ríkisins  nái  jafnt  yfir  Finnland  og  aðra  hluta 
þess;  að  í  öllum  málum,  sem  ekki  sóu  sórstaklega  finsk,  hafi  finska 
þingið  að  eins  ráðgefandi  atkvæði,  og  svo  er  því  við  bætt,  að  til 
þess  að  efla  gagn  Finnlands  sé  nú  ákveðið,  að  finska  þjóðin  skuli 
senda  fulltrúa  í  rússneska  ríkisráðið  og  til  rússneska  ríkisþingsins. 
Þar  næst  segir  svo : 

»Til  þess  að  koma  í  veg  fyrir  rangar  skyringar,  skal  það  tekið 
fram,  að  frumvarpið  hefir  það  eitt  markmið,  að  tryggja  réttindi 
Rússlands,  sem  því  eru  lífsskilyrði  að  vernda,  í  nágrannahóruðunum 
við  Finnland.  Frumvarpið  hefir  því  eigi  þann  tilgang,  að  eyði- 
leggja  sjálfsforræði  Finnlands  inn  á  við,  eða  þjóðerni  Finna,  og  eigi 
felst  í  því  nein  árás  á  þeirra  sérstóku  menning.  Samþykt  frum- 
varpsins  merkir  ekki,  að  þegar  í  stað  skuli  fylgt  fram  hverju  ein- 
stöku  atriði  þess.  Enn  síður  væri  sá  skilningur  róttur,  að  undir 
eins  og  frumvarpið  óðlaðist  laga-gildi,  væru  öll  finsk  lög  úr  gildi 
gengin  og  í  þeirra  stað  komin  hin  rússnesku  ríkislög.  Endurbæt- 
urnar  eiga  að  komast  í  verk  eftir  því  sem  þörfin  krefur  og  með 
jöfnu  tilliti  til  hagsmuna  Finnlands  og  hagsmuna  ríkisheildarinnar«. 

Yfirlysing  Alexanders  keisara  I.  í  Borgá,  sem  minst  er  á  hór 
á  undan,  var  gefin,  þegar  Finnland  komst  í  samband  við  Kússland 
fyrir  rúmum  100  árum.  Hann  hót  því  þá,  að  Finnland  skyldi  hafa 
stjórn  út  af  fyrir  sig.  Sambandið  var  eins  konar  persónusamband. 
Löndin  voru  óaðskiljanlega  sameinuð  í  persónu  æðsta  stjórnandans,. 


:378  Frá  útlöndum. 

þannig,  að  Rússakeisari  var  jafnframt  stórfursti  yfir  Finnlandi.  En 
Finnland  hafði  sérstaka  stjórnarskrá,  og  eftir  henni  er  löggjafar- 
valdið  hjá  stórfurstanum  og  finska  þinginu.  Finnland  átti  frá 
fyrstu,  efcir  að  það  komst  í  samband  við  Rússland,  óvenjulega 
góðum  kjörum  að  mæta,  þegar  litið  er  til  þess,  að  það  var  tekið 
með  hervaldi.  Það  gekk  inn  í  sambandið  sem  sjálfstætt  ríki,  að 
ytra  útliti  sem  undirgefið,  en  í  reyndinni  með  ymsum  forréttind- 
um.  Einvaldur  Rússa  lét  sér  í  Finnlandi  nægja  þingbundið  vald. 
Finnland  fekk  stjórn  sína  út  af  fyrir  sig  og  Finnar  fengu  einka- 
réttindi  til  allra  embætta  í  landinu,  hærri  sem  lægri.  Landshöfð- 
ingjaembættið  var  eina  embættið,  sem  Finnar  og  Rússar  höfðu 
jafnan  aðgangsrétt  að.  Finnar  voru  undanþegnir  almennri  land- 
varnarskyldu  þar  til  1878,  að  hún  var  lógleidd,  en  þó  með  léttari 
kvöðum  en  hjá  flestum  öðrum  þjóðum  í  Norðurálfu.  Þar  við  bætt- 
ist,  að  finski  herinn  var  fram  á  síðustu  ár  í  deildum  út  af  fyrir 
sig,  sem  stjórnað  var  af  finskum  foringjum,  er  skipuðu  fyrir  á 
móðurmáli  Finna.  En  sambandið  við  Rússland  veitti  Finnlandi 
tryggingu  út  á  við,  svo  að  Finnar  gátu  gefið  sig  með  óskertum 
kröftum  að  innanlandsmálum  sínum.  Framfarir  urðu  miklar  í  Finn- 
landi.  En  flokkadrættir  voru  þar  altaf  megnir  milli  Svía  og  Finna. 
Þótt  Svíar  væru  miklu  fámennari,  hafði  sænski  flokkurinn  verið 
drotnandi  í  landinu  alt  frá  því,  er  það  var  í  sambandi  við  Svíþjóð. 
Þessar  innbyrðis  deilur  hjöðnuðu  þó  að  miklu  leyti  niður  á  síðustu 
árum,  eftir  að  Rússar  tóku  að  þröngva  kosti  Finnlands. 

Það  var  nú  fyrir  rúmum  einum  tug  ára,  skömmu  fyrir  alda- 
mótin.  Þá  kom  út  boðskapur  frá  keisara,  er  braut  stjórnarskrá 
Finnlands  með  því,  að  hann  veitti  rússneskum  lagafyrirmælum  gildi 
í  Finnlandi  án  þess  að  þau  væru  borin  undir  finska  þingið.  Var 
mikið  um  það  rætt  þá,  og  úti  um  Norðurálfuna  spurðist  þetta  illa 
fyrir;  var  Rússakeisara  eitt  sinn  sent  mótmælaávarp  undirskrifað 
af  mónnum  af  ymsum  þjóðum.  En  lítinn  árangur  hafði  það. 
Stjórnarskrá  Finnlands  var  traðkað  og  þeir  urðu  að  lúta  ofbeldinu. 
En  meðan  Rússar  áttu  í  ófriði  við  Japansmenn,  óttuðust  þeir  upp- 
reisn  í  Finnlandi,  og  var  þá  það  ráð  tekið,  að  út  var  gefinn  keis- 
araboðskapur,  sem  ónýtti  öll  ákvæði,  sem  sett  höfðu  verið  um  Finn- 
land  til  þess  tíma  ári  samþykkis  finska  þingsins. 

Þetta  friðaði  Finna  í  bráð.  En  þegar  kyrð  komst  aftur  á  eftir 
-ófriðinn,  tók  Rússastjórn  þegar  að  færa  alt,  sem  Finnland  snerti, 
i  sama  horf  og  áður,  og  nú  er  endirinn  orðinn  sá,  að  Finnland  er 
Ævift  sjálfsforræði  og  innlimað  í  Rússland. 


Frá  útlöndum.  379 

I  vetur  sem  leið  kom  út  rit,  samið  af  merkum  ríkisróttar- 
fræðingum  af  ymsum  þjóðum,  til  varnar  sjálfstæði  Finnlands. 
Töldu  þeir  það  ekkert  efamál,  að  Finnland  ætti  að  lógum  rótt  til 
þess  að  ráða  sór  sjálft,  eins  og  fullvalda  ríki,  og  vera  óháð  lög- 
gjafarvaldi  Rússa.  Þetta  rit  var  út  komið  skömmu  áður  en  rúss- 
neska  þingið  fékk  Finnlands-frumvarpið  til  meðferðar,  svo  að  frum- 
varpið  virtist  koma  fram  eins  og  svar  gegn  því  riti  frá  rússnesku 
stjórninni.  Það  er  Stolypin,  yfirráðherra  Rússa,  sem  ráðið  hefir 
mestu  um  úrslitin,  sem  þetta  mál  hefir  fengið. 

Nýlega  hefir  Rússakeisari  staðfest  lög  um  jafnrétti  Rússa  og 
Finna  í  Finnlandi.  I  þeim  er  kveðið  svo  á,  að  rússneskir  þegnar 
skuli  hafa  þar  öll  hin  sömu  róttindi  og  innoornir  Finnar.  Þeir, 
sem  tekið  hafa  próf  í  rússneskum  skólum,  fái  sömu  réttindi  í  Finn- 
landi  og  þeir,  sem  tekið  hafa  próf  í  finskum  skólum.  Hver,  sem  reynir 
að  hindra  jafnrótti  Rússa  við  Finna  í  Finnlandi,  skal  svara  til 
sakar  fyrir  dómstólunum,  og  skulu  þær  sakir  dæmast  í  St.  Péturs- 
borg.  Nyrri  grein  skal  skotið  inn  í  hegningarlögin,  er  ákveði 
hegningu  fyrir  þetta  lögbrot  alt  að^ðOO  rúbla  fjárútlátum,  eða  þá 
fangelsi,  minst  einn  mánuð,  en  lengst*  tvö  ár,  og  fylgi  þeirri 
hegningu  missir  vissra  róttinda.  Lög  þau  eiga  að  öðlast  gildi 
14.  jan.   1911. 

Japan  innlimar  Kóreu. 

Kórea  hefir  verið  þrætuepli  nú  á  síðarfárum.  Kínverjar,  Jap- 
ansmenn  og  Rússar  hafa  kept  um  að  ná  þar  yfirráðum.  Nú  hafa 
Japansmenn  orðið  hlutskarpastir.  Það  eiga  þeir  að  þakka  sigrinum 
yfir  Rússum  fyrir  nokkrum  árum,  því  ef  Rússar  hefðu  þá  borið 
hærra  hlut  í  þeim  viðekiftum,  þá  er  það  víst,  að  Kórea  hefði  orðið 
þeim  að  bráð. 

Kórea  hefir  að  nafninu  til  verið  keisaradæmi.  En  á  síðari  ár- 
um  hefir  þó  vald  Kóreukeisara  í  reyndinni  verið  lítið  sem  ekkert. 
Japansmenn  hafa  lengi  verið  mjög  hlutsamir  um  öll  mál  Kóreu, 
bæði  út  á  við  og  inn  á  við,  og  síðan  stríðinu  lauk  milli  þeirra  og 
Rússa,  hafa  utanríkismál  Kóreu  að  öllu  leyti  verið  í  höndum  stjórn- 
arinnar  í  Japan.  Hún  hafði  þar  fulltrúa  við  hlið  keisarans,  og  sá 
fulltrúi  róð  þar  öllu,  sem  hann  vildi  ráða.  Þessa  fulltrúastöðu 
hafði  nokkur  missiri  á  hendi  einhver  frægasti  stjórnmálamaður  Jap- 
ansmanna,  ító  greifi,  en  hann  var  skotinn  þar  til  bana  26.  okt. 
síðastliðið  ár. 


380  Frá  útlöndum. 

1907  náðu  Japansmenn  enn  betri  tökum  á  Kóreu  en  þeir 
höfðu  áður  haft,  því  þá  má  heita  að  öll  stjórn  Kóreu  kæmist  undir 
yfirstjórn  stjórnarinnar  í  Japan.  Keisarann,  sem  þá  var,  Yihöng 
að  nafni,  neyddu  Japansmenn  til  þess  að  leggja  niður  völd  og  fá 
þau  í  hendur  syni  sínum.  Sá  heitir  Itschak,  og  er  það  hann,  sem 
nú  hefir  aftur  afsalað  sér  völdum  í  hendur  Japanskeisara. 

Það  gerðist  29.  ágúst  í  sumar.  Þá  var  samningurinn  um  þetta 
auglystur  í  Tokíó,  höfuðborginni  í  Japan. 

Samningurinn  er  í  8  greinum.  I  1.  gr.  lýsir  Kóreukeisari  því 
yfir,  að  hann  selji  alt  drottinvald  sitt  yfir  allri  Kóreu  óafturkalian- 
lega  og  takmarkalaust  í  hendur  Japanskeisara.  Síðasta  greinin  kveð- 
ur  svo  á,  að  samningurinn  komi  í  gildi  sama  dag,  sem  hann  sé 
auglystur.  Hin&r  greinarnar  eru  um  einstók  atriði  landsstjórnar- 
innar  og  meðferð  á  íbúum  þess. 

Samningar  þeir,  sem  Kórea  hefir  gert  við  önnur  ríki,  eru  úr 
gildi  feldir,  en  í  þeirra  stað  ná  nú  utanríkissamningar  Japans  yfir 
Kóreu,  að  svo  miklu  leyti  sem  slíkt  er  framkvæmanlegt.  Utlend- 
ingar  fá  sama  rétt  í  Kóreu,  sem  þeir  hafa  áður  haft  í  Japan. 

Um  leið  og  Kóreukeisari  afsalaði  sór  vóldum,  gaf  hann  út  yfir- 
lysingu,  er  tekur  það  fram,  að  hann  hafi  sóð  sór  ógerning  að  koma 
fram  þeim  umbótum,  sem  sig  hafi  langað  til  að  framkvæma,  og 
því  telji  hann  réttast,  að  fá  þau  verk  öðrum  í  hendur. 

Sagt  er,  að  stjóm  Japana  hafi  ákveðið,  að  verja  stórfó  til  efl- 
ingar  iðnaði  í  Kóreu,  til  skóla  þar  og  sjúkrahúsa.  Landstjóri  Jap- 
ana  þar  hefir  gefið  út  yfirlysingu  um,  að  fátæklingum  só  gefin  eftir 
skattgreiðsla. 

Það  var  auglýst  í|Tokíó  jafnframt  samningnum,  að  þau  ákvæðir 
sem  nú  gilda  um  strandverzlun  í  Kóreu  og  tolla  þar,  skyldu  hald- 
ast  óhögguð  um  næstu  10  árin. 

Nafni  Kóreu  er  breytt,  og  á  hún  framvegis  að  heita  Cho  Sen. 

Montenegro  verður  konungsríki. 

19.  ágúst  í  sumar  hélt  Nikulás,  eða  Nikita,  stjórnandi  Monte- 
negrós,  eða  SvartfjaUalands,  50  ára  stjórnarafmæli  sitt.  Hann  hefir 
áður  haft  titilinn  fursti,  en  fékk  nú  leyfi  stórveldanna  til  þess  að 
taka  sér  konungs  nafn  á  þessari  afmælishátíð  sinni.  Svartfjallaland 
er  að  öllu  sjálfstætt,  þótt  fáment  só  það  og  lítið  ummáls,  og  þótt 
Nikulás  konungur  hafi  hin^að  til  kallast  fursti,  en  ekki  konungur, 
þá  hefir  hann  reyndar  haft  meiri  völd  yfir  landi  sínu  en  konungar 
hafa  annarstaðar  nú  á  dógum,  því  stjórnarfarið  þar  hefir  verið  ein- 


Frá  útlöndum.  381 

veldisfyrirkomulag.    En  nú  vilja  Svartfellingar  fá  þingræðisstjórn,  og 
fá  hana  án  efa  áður  langt  um  líður. 

Nikulás  konungur  er  nú  gamall  maður,  en  þykir  verið  hafa 
nýtur  stjórnari.  Ein  af  dætrum  hans  er  Helena  ítalíudrotning. 
Önnur  var  áður  gift  Pétri,  sem  nú  er  konungur  Serbíu.  Ríkiserf- 
inginn  heitir  Daniló.      Nikulás  konungur  er  skáld  og  rithöfundur. 

Þrætumálin  á  Englandi. 

I  fyrsta  hefti  Skírnis  þ.  á.  var  stuttlega  minst  á  flokkastríðið  á 
Englandi.  Stjórnin  hafði  við  kosningarnar  í  byrjun  ársins  fengið 
um  120  atkv.  meirihluta  í  þinginu,  ef  með  var  talinn  verk- 
mannaflokkurinn  (40  atkv.)  og  írski  flokkurinn  (80  atkv.).  Fyrir 
utan  þessa  flokka  var  atkvæðamagn  stjórnarflokksins  og  íhalds- 
manna  hór  um  bil  eins.  Kosningabaráttan  hafði  staðið  um  fjár- 
málafrumvarp  stjórnarinnar,  sem  kent  er  við  fjármálaráðherrann 
Lloyd  George,  og  þegar  henni  var  lokið,  lót  efri  málstofan  undan 
og  samþykti  fjárlögin,  er  hún  þó  áður  hafði  talið  kollvarpa  öllu  stjórn- 
arfyrirkomulagi  Englands.  Kn  þá  var  eftir  að  greiða  úr  hinni 
spurningunni,  sem  stríðið  um  fjárlögin  hafði  vakið :  spurningunni 
um  tilverurétt  efri  málstofunnar,  skipun  hennar  framvegis  og  neit- 
unarrótt  hennar  gegn  neðri  málstofunni.  Stjórninni  leist  ekki  á, 
þegar  til  kom,  að  leysa  þessa  spurningu  á  þann  hátt,  að  dubba 
upp  svo  marga  nýja  lávarða,  að  hún  fengi  með  atkvæðum  þeirra 
yfirhönd  í  efri  málstofunni.  Að  minsta  kosti  leistchenni  ekki  á, 
að  leMgJa  út  í  þetta  nema  þá  eftir  nyjar  kosningar,  er  þetta  hefði 
sérsr.aklega  verið  borið  undir  atkvæði  kjósendanna.  Það  var  líka 
mikið  talað  um  nyjar  kosningar  um  það  leyti  sem  þetta  mál  var 
mest  rætt.  En  sannleikurinn  var  sá,  að  allir  flokkarnir  vildu  helzt 
komast  hjá  nýrri  kosningahríð.  Þær  hríðir  eru  kostnaðarsamar 
mjóg  á  Englandi  og  setja  alt  á  annan  endann  meðan  á  þeim  stend- 
ur.  Hvorugur  flokkurinn  gat  heldur  talið  sór  sigurinn  vísan. 
Stjórnarmenn  gátu  með  engu  móti  vænst  þess,  að  vinna  svo  stóran 
sigur,  að  þeir  yrðu  ekki  upp  á  írska  flokkinn  komnir  eftir  sem 
áður.  íhaldsmenn  töldu  sór  víst,  að  atkvæðum  þeirra  mundi  fjölga. 
En  hins  vegar  gátu  þeir  enga  von  gert  sór  um,  að  þeir  mundu 
vinna  svo  mikinn  sigur,  að  þeir  yrðu  færir  um  að  mynda  stjórn. 
Afleiðingin  af  þessu  varð  sú,  að  báðir  flokkarnir  vildu  helzt  kom- 
ast  hjá  þingrofi  og  nyjum  kosningum.  Svo  kom  það  fyrir,  að  kon- 
ungurinn  dó,  og  þar  bauðst  nýtt  tækifæri  til  þess  að  ýta  þrætu- 
málinu  frá  sér  og  láta  það  hvílast  um  stund.     Þetta  tækifæri    var 


382  Frá  útlöndum. 

báðum  flokkunum  kærkomið.  Nú  var  málinu  skotið  á  frest  tií 
haustsins. 

Þessi  frestur  hefir  svo  verið  notaður  af  báðum,  ekki  til  æsinga,. 
heldur  til  hins,  að  reyna  að  miðla  málum  og  koma  sáttum  á. 
Helztu  foringjar  beggja  flokka  hafa  átt  sameiginlega  fundi  í  þessu 
skyni,  en  gerðum  þeirra  funda  hefir  öllum  verið  haldið  leynilegum 
enn  sem  komið  er.  Frá  írska  flokknum  og  verkmannaflokknum 
hefir  Asquith  yfirráðherra  hvað  eftir  annað  fengið  fyrirspurnir  um, 
hvað  væri  að  gerast  á  þessum  fundum,  en  hann  hefir  jafnan  svarað 
eins,  beðið  menn  að  vera  þolinmóða  og  bíða  svarsins  enn  um  stund. 

En  alment  álit  er  það,  að  sættir  og  samkomulag  só  í  vændum 
um  þetta  mál  milli  flokkanna.  Það  þykir  mörgum  úr  báðum  flokk- 
um  hart,  að  írski  flokkurinn  geti  ráðið  vandamestu  þingmálum 
Englendinga  til  lykta  með  þvi'  að  kasta  sór  ymist  á  þessa  sveifina 
eða  hina.  En  svo  er  nú  orðið.  Það  er  farið  að  tala  um,  að  ekki 
verði  hjá  þessu  komist  öðruvísi  en  svo,  að  veita  írum  einhvers  kon- 
ar  beimastjórn  og  losa  þá  á  þann  hátt  út  úr  þinginu,  eða  þá  að 
takmarka  tölu  þeirra  þar  mjög  mikið.  Það  er  líka  talað,  að  á  þessum 
sameiginlegu  flokksforingjafundum,  sem  minst  er  á  hér  á  undan,  só 
verið  að  ræða  um  gagngerðar  breytingar  á  sambandinu  innbyrðis 
milli  Englands,  Skotlands,  írlands  og  nýlendanna  í  öðrum  heimsálf- 
um.  Það  eru  nú  ekki  aðeins  Irar  einir,  sem  tala  um  »heimastjórn«, 
heldur  jafnvel  Skotar  líka,  þótt  kröfurnar  þaðan  sóu  settar  fram  í 
mildari  tón.  Þegar  þingi  sleit  í  sumar,  sendu  skotskir  þingmenn 
úr  stjórnarfokknum,  21  að  tölu,  frá  sór  yfirlysingu  um,  að  þeir 
væntu  nú,  er  farið  væri  að  ræða  um  stjórnarfyrirkomulagið  yfir 
höfuð  og  breytingar  á  því,  að  það  kæmi  til  álita,  hvort  ekki  væri 
rétt  að  veita  Skotlandi  miklu  ríflegri  sjálfstjórnarróttindi  en  áður. 
Þetta  væri  ósk  Skota.  Þeir  væru  framfaramenn,  og  það  væri  ekki 
rótt,  að  þeir  yrðu  að  bíða  með  allar  umbætur  heima  fyrir  hjá  sér, 
þangað  til  Englendingar,  er  væru  yfir  höfuð  íhaldssamari,  sæju 
fulla  nauðsyn  þeirra.  Sumstaðar  í  löndum  Englendinga  í  öðrum 
heimsálfum  er  ástandið  athugavert,  þótt  það  só  gott  í  öðrum. 
I  Egiptalandi  fá  kröfur  um  þingstjórnarfyrirkomulag  meira  og 
meira  fylgi.  »Því  ættum  við  ekki  að  fá  það  fyrirkomulag,  úr  því 
að  Tyrkir  og  Persar  hafa  fengið  það?«  spyrja  Egiptar.  »Við  stönd- 
um  þeim  þjóðum  báðum  miklu  framar  í  menningu.  «  En  athuga- 
verðust  er  þó  óánægjan  á  Indlandi.  Þar  hefir  nýlega  komist  upp 
'um  mjög  víðtækt  samsæri  meðal  Indverja    með    því    markmiði,    að 


Frá  útlöndum.  383- 

losa  landið  undan  yfirráðum  Euglands,  og  er  sagt  að  ymsir  nafn- 
kunnir  menn  sóu  meira  og  minna  flæktir  inn  í  það  mál. 

Þetta  hyggja  menn  ef  til  vill  að  vera  muni  umræðuefnið  á 
hinum  sameiginlegu  fundum  stjórmálaforingjanna  ensku,  jafnframt 
fyrirkomulaginu  á  efri  málstofunni.  Það  er  stjórn  heimsríkisins, 
sem  margir  eru  hræddir  um  að  fara  muni  í  handaskolum,  ef  hið 
núverandi  stjórnarfyrirkomulag  yrði  rifið  sundur  alt  í  einu.  En 
aftur  á  móti  mælir  enginn  gegn  því,  að  endurbætur  á  skipun  efri 
málstofunnar  séu  nauðsynlegar.  Allir  virðast  vera  ásáttir  um  það, 
að  engri  átt  nái,  að  hver  og  einn  lávarður,  hversu  óhæfur  sem 
hann  er  til  þess  að  fást  við  stjórnmál,  skuli  að  sjálfsögðu  eiga  sæti 
í  efri  málstofunni.  íhaldsmenn  eru  fúsir  til  að  miðla  málum  á 
þann  hátt,  að  lávarðarnir  kjósi  úr  sínum  flokki  menn  til  efri  mál- 
stofunnar,  og  berst  nú  Rosebeny  lávarður  f'yrir  því.  Þeir  þvertaka 
ekki  haldur  fyrir  það,  að  ekki  sé  gerandi  að  takmarka  vald  efri 
málstofunnar.  En  hitt,  að  svifta  hana  öllu  valdi,  eða  gerbreyta 
fyrirkomulagi  hennar,  t.  d.  gera  hana  þjóðkjórna,  það  finst  jafnvel 
mörgum  þeim  Englendingum,  sem  ætíð  hafa  fylt  frjálslynda  flokk- 
inn,  mjög  svo  ískyggilegt.  Það  er  því  ekki  að  undra,  þótt  stjórnin 
hugsi  sig  vel  um,  áður  en  hún  leggur  út  í  slíkt. 

Þetta  mætti  virðast  ágætt  tækifæri  fyrir  íhaldsflokkinn  til  þess 
að  herða  sig  og  reyna  að  ná  yfirtökuuum.  En  leiðtogar  hans  taka 
þó  ekki  það  ráð.  Fyrst  er  það,  að  þeir  játa,  að  breytingar  þurfi 
að  gera  á  efri  málstofunni.  Og  svo  eru  þeir  heldur  ekki 
vissir  um  sigur,  ef  til  kæmi,  að  minsta  kosti  ekki  vissir  um  a& 
fá  nema  þá  lítinn  meirihluta,  og  þeir  vilja  ekki  taka  að  sór  að 
stjórna  með  honum  gegn  sterkum  minnihluta,  er  þá  mundi  eiga 
fyrir  sér  að  aukast  stórum.  Aðalforingi  íhaldsmanna  er  nú  Balfour, 
en  hann  hefir  ekki  eindregið  fylgi  innan  flokksins.  J.  Chamberlain 
er  nú  alveg  út  úr  sógunni,  og  sonur  hans,  Austen  Chamberlain,  sem 
er  einn  af  leiðtogum  flokksins,  hefir  enn  eigi  synt  af  sér  neina  sórlega 
stjórnmálahæfileika.  En  mótflokkurinn  á  að  minsta  kosti  tvo  menn, 
sem  hafa  mikið  lýðfylgi.  Það  eru  þeir  W.  Churchill  og  Lloyd- 
George.  Þeir  tveir  hafa  gengið  fastast  fram  í  bardaganum,  og 
standa  mest  fyrir  skotum  mótstöðumannanna.  Lloyd-George  er 
fjöldans  maður  í  fylsta  máta.  Mótstöðumenn  þeirra  hafa  sagt  um 
þá  tvo,  að  Churchill  muni  aldrei,  að  hann  só  gófugmenni  (gentle- 
man),  en  Lloyd-George  gleymi  aldrei,  að  hann  se  það  ekki. 

En  þótt  helzt  líti  nú  út  fyrir  sættir  og  samlyndi   um    ágrein- 


384  Frá  útlöndum. 

inginn  út  af  efri  málstofunni,   þá  er  þó  engan  veginn  víst,    að  alt 
falli  í  ljúfa  löð,  þegar  til  kemur. 

Spánn  og  páfinn. 

Nú  í  sumar  hefir  risið  upp  skörp  deila  milli  stjórnarinnar  á 
Spáni  og  páfans,  svo  að  alt  útlit  hefir  verið  fyrir,  að  Spánverjar 
mundu  segja  sig  undan  yfirráðum  páfa,  eins  og  Frakkar  gerðu 
fyrir  nokkrum  árum. 

Núverandi  yfirráðherra  Spánverja  heitir  Canalejas  og  tók  hann 
við  völdum  snemma  á  þessu  ári.  Það  er  hann,  sem  beitt  hefir 
sér  fyrir  uppreisnina  gegn  klerkavaldinu,  en  það  er  mikið  og  þungt, 
gamalt  og  rótgróið,  á  Spáni,  en  mentun  lítil  meðal  almennings. 
Oanalejas  hefir  viljað  koma  fiam  y'msum  umbótum  á  kirkjumálun- 
um,  sem  miða  til  þess,  að  draga  völd  og  sérréttindi  úr  höndum 
klerka,  en  auka  réttindi  þeirra  manna  í  landinu,  sem  aðra  trú  játa 
en  hina  kaþólsku.  Einkum  hefir  hann  beitt  sér  gegn  klaustrunum 
og  ymsum  sérréttindum,  sem  þau  hafa  náð,  en  klaustur  eru  fjölda- 
mörg  á  Spáni.  Klerkar  hafa,  svo  sem  vænta  má,  leitað  páfa  í 
þeirri  deilu,  og  hann  hefir  tekið  málstað  þeirra,  eins  og  honum  er 
lagið,  án  þess  að  lita  hið  minsta  á,  hvernig  skynsamlegast  væri  og 
hollast  að  taka  í  málið.  Píus  páfi  X.  þykir  yfir  höfuð  vera  lítill 
stjórnvitringur,  og  mikill  eftirbátur  fyrirrennara  síns,  Leos  XIII., 
í  þeim  sökum,  enda  hefir  páfadómurinn  þegar  mist  mikið  þau  ár, 
sem  Píus  X.  hefir  setið  þar  að  völdum.  Nú  í  sumar  fór  hann  mjög 
halloka  í  þrætumáli  á  Þýzkalandi,  og  svo  eru  nú  öll  líkindi  til, 
að  Spánn  fari  sömu  leiðina  og  Frakkland.  Einhver  málamiðlun  er 
þó  komin  á  nú  í  svip  milli  páfa  og  spönsku  stjórnarinnar,  og  víst 
eingöngu  af  þeirri  ástæðu,  að  önnur  mál  blönduðust  inn  í  kirkju- 
máladeiluna.  - 

Karlistarnir  svo  nefndu  risu  upp,  reru  að  mótstöðunni  gegn 
stjórninni  með  klerkaflokknum  og  hugsuðu  sér  að  nota  hana  til 
þess,  að  vinna  sínu  máli  fylgi,  en  það  er,  að  koma  konungsættinni, 
sem  nú  situr  að  völdum,  frá,  en  annari  aftur  að,  Karls-ættinni. 
Konungsefni  þeirra  heitir  Don  Jaime,  en  Karlistaflokkurinn  er 
fjölmennur  og  sterkur  sumstaðar  í  landinu  Út  úr  þessu  hvoru- 
tveggja  hefir  alt  verið  í  uppnámi  á  Spáni  nú  síðari  hluta  sumars- 
ins,  og  er  enn  eigi  sóð,  hvernig  þeim  óeirðum  muni  lykfca.  Stjórnin 
hefir  orðið  að  beita  gegn  þeim  hervaldi,  og  hefir  mikinn  her  reiðu- 
búinn,  ef  á  þarf  að  halda. 


PT  Skírnir 

7351 

S5 

ár  84 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


